Trag ywyddol Orphwysfa Saint. 
1 
DRAETHAWD 


DDEDWYDD GYFLWR Y SAINT 


IN EU MWYNHAD 


O DDUW YN Y NEFOEDD. 


A. SGRIFENNWYD GAN Y PARCHEDIG, DYSGEDIG, A DUWIOL 


Mu. RICHARD BAXTER 


0 — 


A GYMREIGIWYD | 
Gar THOMAS FONES, 
CURAD CREATON, YN SIR NORTHAMPTON. 


; YN Y MWYTHIG: 
ARGRAFFWYD AC AR WERTH GAN J. a W. EDDOWES, 


— —— 
— — 


M DCC xc. 


[Pris dau Swllt, neu Guni r ddwfin.] 


8 V 
| | 1 


r + * «4 oo * 4 o #2 £4 
La rr * 3 . 4 In, i x Ag. 
Nee N. W 5 
5 ee „ 1 , f | —M - +56 
. ( : abt La a N 8 | 7 
8 i n 5 rn n 
= — 8 * 
2 

4 

* 
* 
* 
— 
0 * 
4 

* . 
* - 
- - 

* 
6 2 % a - 
: 4 4 . 
ef 
0 
. * * 
. \ \ 
LU 
* * 
* 
* 
* 
» by” 
= 
- : 
. 2 
\ 
» \ 
* 1 be 


” " — — 
— * 1 
* 


—— • ꝓUüWp— _ 


Annerch at yr hen Frutaniaid. 


Y Cymry anwyh, 


F AWR yw eich breintieu ! Er colli o honoch 

dir eich henafiaid, eich iaith a gadwaſoch 

hyd heddyw yn led fyw, a byw fyddo hi hyg 
ddydd brawd, Nid oes, mae n debygol, un 1aith 
fyw mor hen ar yr holl ddaear, nac un laith is 


iaith y nef mor gref a rhagorol a'r hen Frutani- 


aith z am hynny camwedd a thrueni dirfawr ydyw, 
na bai iddi well ymgeledd, a mwy o barch. Mae 
iddi lawer o elynion a geifiant yn ddiwyd ei dinyſ- 
trio, a'i gyrru allan o'r byd, fel y gwnant, hyd 
ar allont, a phob peth gwerthfawr arall; ond 
y pennaf o'i chaſeion y balchder, mab_hynaf y 


cythraul, am y gwyr nad oes un jaith ddynol a 


ddichon gyfleu meddylieu Duw a dyn at y galon 


mor awdurdodol a hon. Gan hynny, erfyniaf 


arnoeh, bob gradd o hiliogaeth yr hen Frutaniaid, 
n enwedig chwi fugeiliaid Iſrael, na ehymmyſgoch 


wag faſtard-iaith y Saefon a'ch anghymmharol 


famiaith, am nad oes arni achos i gardotta yngwlad 
neb, os ceiff ond ymgeledd cymmwys a'r parch a 


haeddai yn ei gwlad ei hun. Ni rytygaf, d- wey d- ; 
fy mod 1 yn hyddyſg ynddi, am fy mod 2 aros 
doedd; 


ymmhlith y Saeſon er ys llawer o flyny 
etto meiddiaf dd*we'yd fy mod yn ei charu, ac yn 


dymuno ei llwyddiant. Dyma un o'ch breintiea, 
bod eich hen jaith etto 'n fyw, a hon yn beniaith. 


y byd. 8 . 

Ond eich pen braint yw, bod Duw Abraham yn 

Dduw i'r Cymru, ac yn gwenu arnoch heddyw 
A 2 | 


tu 


— 
_— 


iv Annerch at yr hin Frutaniaid. 


tu hwnt i bawb eraill o drigolion y byd iſod hwn, 
Gwened a llewyrched yn fwy etto fil o weithieu, 
ae na throed ei wyneb glan oddiwrthych nes yn 
ulw 'r elo r byd; dyweded 'r holl bobl Amen,; a 
deued Amen o'r nefoedd ac felly tydd. Hir y bu ich 
gwlad orwedd dan orchgudd o dywyllwch dudew, 
ond o'r diwedd haul cyfiawnder a lewyrchodd o'r 
uchelder arnoch, ac os haul mawr y nefoedd a gyfo- 
dodd, pwy ddichon attal ei yrfa, na rhoddi allan ei 
oleuni? Diammeu fod- amryw yn eich gwlad a 
geiſiant hyn, am nad aeth Criſt i un wlad dan y 
nefoedd i ddwyn eneidieu allan o feddiant ſatan at 
Dduw, na chafodd ei erlid am hynny, gan Dduw 'r 


byd hw a'i fyddin ddfi : am fod y rhai a anwyd yn \ 


ol y cnawd yn caſau ac yn erlid y rhai aanwyd yn Ol 
yr Y ſpryd, felly y bu o'r deehreuad ym nihob oes a 
gwlad o'r byd, felly y mae heddyw, ac'felly y bydd 


hyd y diwedd; o herwydd fod Criſt a'i bobl yn | 


rhyfela 'n erbyn pechod, a phechod yn y ddraig a'i 


il yn rhyfela 'n erbyn Criſt a'i ddelw yn ei ſaint, ac 


nid ellir eu cymtnodi yn dragywydd. Ond Duw 
Iſrael o'r diwedd a fyn y fuddugoliaeth, ac a 
ddaroſtwng ei holl elynion dan ei draed ei hun a 


than draed ei ſaint; canys beth yw dyn na llu o. 


ddynion i godi eu braich egwan yn erbyn Arglwydd 
lluoedd, yr hun ſy'n cynnal colofneu 'r ddaear 
a'r nefoedd, ac yn troi 'r fer a'r planedeu yn eu 
cylchoedd? Beth yw leng o ddiawliaid a phyrth 
ufiern i wrthſefyll y Michael mawr, Pen llywydd y 
nefoedd a'r bydoedd oll. Nid allai na dynion na 
diawliaid gymmaint a byw na ſymmud na bod, 
oni bai foi Brenin Sion yn cynnal eu bywyd 
; ynddynt, etto arferant y bywyd, y nerth a'r donieu 
a dderbyniant yn rhad gan Dduw, i ryfela yn ei. 
erbyn, gan geiſio ei ddiorſeddu, a llywodraethu yn 
ei le. A'r unig waith y cafodd dynion fywyd eu 
Harglwydd yn eu llaw, ennynnodd eu llid yn ei 
23 . 55 erb yn 


* 


SEE Deed wore FE nn. ᷣ ͤ ͤ ͤͤF ⁵² V0 ² ab oe. AAS ̃ ̃ ß. ß ]ð»W”?]?ö?o᷑ ] IANS a Bu . Su ]ð ß 7 ˖;‚ © way 


Aa 


Annerch at yr hin Frutaniaid. v 


erbyn i'r fath radd ac y croeſhoeliafant Arglwydd 
y gogoniant, trywanaſant ef a'u piccelleu at ei 
galon, a rhoddaſant ef i farwolaeth ! Arglwydd, 
beth yw dyn! "= Sie 
Dymunaf arnoch, pwy bynnag ydych, a gym- 
merwch y llyfr hon mewn. llaw, ei ddarllen yn, 
yſtyriol o'r pen bwygilydd. Y mae 'n crybwyll, 
nid am gyſgodeu amſer, a gwag betheu 'r byd hwn, 
eithr am betheu ſylweddol a pharhaus y byd mawr 
tu draw i'r llenn. Yn wir nid yw 'r cwbl tu yma 
i'r bedd ond cyſgodeu a ddiflannant, a'r cwbl tu. 
draw ydynt ſylwedd i barhau byth : a pha beth 
bynnag ſydd o dragywyddol barhad 2 raid fod o 
anfeidrol bwys. Ond chwi gewch yma glywed 
am betheu. ag ydynt o anfeidrol bwys ynddynt eu. 
hunain, ſef tragywyddol bwys gogoniant yn: y nef, 
a thragywyddol bwys dwytol ddialedd yn uffern — 
Ac wrth ddarllen gwybyddwch fod y gogoniant: 
neu 'r dialedd hwn ar eich medr chwi eich hunain ;. 
canys rhaid i chwi ymddangos, cyn bo hir, ger 
bron Barnwr y byd, a myn'd oddiwrth y frawdle, 
naill ai i nef y nefoedd, neu yateu i waelod uffern 
ddu; a lle 'r eloch, yr aroſweh tra bo: rhod fawr 
tragywyddoldeb yn troi, a thra bo Duw yn Dduw] 
A ydyw ynteu ddim i chwi i ba un o'r ddau lys yr 
eloch? O na beych ddoethion ac nad yityriech eich: 
diwedd ! Mae eich haul ar fachlud, a'r nos yn. 
agoſau. Mae dydd gras ar ddarfod, yna derfydd: 
am obaith yr annuwiol, Eiff amſer heibio, ac 
| yna maith dragywyddoldeb a ddaw. Oh gan: 
hynny, gwrandewch heddyw. ar hyfryd. lais yr 
Ieſu, rhyn ſydd mor daer yn eich cyminell i; 
ddiange rhag x fflammeu tragywyddol, ac mor 
dirion yn eich gwahodd i dderbyn yr Iechydwriaetu 
fawr. Heddyw na chaledwch eich calonneu, eithr. 
dychw?lwch, dychwelwch at Ieſu Griſt, culenweh = 
y Mab, gorphwyſwch ar ei haeddiagt drud, yim- -- 
A 3 lankewelts 3 XL 


*. 
4 
if 
. 
4 


Et * 
1 


4 W. - a * 
5 as nat” Ss 8 
* * > 
r PR. > 


— 


182 


OO — — ——-V— . et. a — we 


4 


"4 Aunerch at yr hin Frutaniaid, 


lanhewch yn ei waed rhinweddol, rhodiwch yn 
agos atto, ac efe a'ch gwared rhag y llid a fydd, 
ac a'ch dwg adre* n ddiangol i'r wlad dawel fry 
p'le mae 'r leſu ei hun yn byw byth: cewch 
orphwys yn dragywydd@| yn ei fynwes, ac efe a 
fydd ichm yn Dduw ac yn etifeddiaeth byth. 
Ymmherthynas i gyfieithiad y llyfr hwn, nid 
does gennyf fi ddim i dd'we'yd, ond yn unig fy 
mod am ddangos fy ewyllys da i chwi, a'm parod- 
rwydd i'ch gwaſanaethu yn yr efengyl. *Rwy 
'n cyfaddef yn rhwydd nad oes un gair i dd'we'yd 
o blaid y cyfieithiad, etto gellir d'we'yd llawer o 
blaid y llyfr. Duw a'i bendithio ef i chwi, Gymru 
anwyl, hyn yw gwir ddymuniad a thaer weddi 


Creaton, Eich ffyddlon wael was 


Au 25, 1788. = 
5 IT THOMAS JONES, 


Y RHAG- 


RHEHAGYMADRODD. 


R. RICHARD BAXTER, awdwr y llyfr 
1 hwn ac amryw eraill, ydoedd ddifeinydd 
enwog mewn duwioldeb, dyſgeidiaeth, a ddiwyd- 
rwydd, yn yr oes ddiweddaf. Efe a anwyd 'n 
agos i'r Mwythig yn y flwyddyn 1615, aca fu farw 
yn Llundain yn 1091 Ne 
Ei weinidogaeth a fu yn llwyddiannus iawn dros 
amryw flynyddoedd yn Llundain, ac amryw fanneu 
o'r wlad, yn enwedig yn Kederminſter, lle'r aroſodd 
dros un mlynedd ar bymtheg. Cyn ei ddyfod yno, 
Troedd y dre” fel anialweh gwyllt, yn llawa halog- 
iad'a thywyllwch. Ni chatodd ar y dechreu ond 
dau deulu drwy yſtryd gyfan yn cadw addoliad 
teuluaidd, a phan oedd yn ymadael ni chafodd ond 
un neu ddau mewn rhai yſtrydoedd, ag oedd yn 
eſgeuluſo hyn. Ac ar adh yr Argluyda, yn lle 
halogiad cyhoedd, *nol eu hen arferion, gallai 
trafaeliwr wrth fyned drwy 'r dre, rhwng amſer 
gwatanaeth cyhoedd, glywed cannoedd o deuluoedd 
yn canu ſalmeu neu ddarllen yr yſgrythureu. Ei 
dal am eneidieu 'r bobl a roddatid yn ei fiars, a 
Ilwyddiant ei lafur yn eu plith, oedd ragorol 
hynod ; canys y rhai oedd yn cymmuno gydag ef 
yn gyſſon a gynnyddaſant i chwech chant, am ba 
Tai y tyſtiodd ei hunan, nad oedd cynnifer a 
deuddeg yn eu plith, nad oedd ganddo achos i. 
obeithio eu bod yn wir dduwiol. _ 
Fel Hrifennydd, efe a ganmolwyd gan rai o 
gyfoedion mwyaf. Dr. Barrow a ddywedodd, 
ps 


viii Y Rhagymadradd, 

© ei 'ſgrifenniadeu am dduwiol ymarferiad, ni 
© wellwyd gan neb, a'i rai dadleugar, ni wrthbrof- 
* wyd ond anfynych.'—Yr anrhydeddus Robert 
Bzyzle a ddywed, nad oedd yn ei oes ddyn cym- 
© mwyſach i drin matterion cydwybod, nag efe, 
© am nad ydoedd yn ofni digofaint neb dynion, 
c nac yn gobeithio am oruchafiaeth ganddynt.— 
Eſgob Wilkins a ſulwodd, iddo ymg'leddu pob 
dyſgeidiaeth a gymmerth mewn llaw; a phe b'afai 
byw yn y prif oeſoedd, y b'aſai yn un o dadeu 'r 
eglwys; a bod yn ddigon 1 un oes ddangos dyn o 
Ah Mr. Baxier,— Arch Eſgob Uſher, oedd ganddo 
feddylieu mor uchel am dano, fel mai drwy ei 
daer erfyniad ef, y bu iddo *fgrifennu amryw 
lyfreu ar dduwiol ymarferiad, yn enwedig y llyfr 
enwog hwnnw, ei Alwad i'r annychiueledig.— Dr. 
Manton a dyſtia 'n hyf, fod Mr. Baxter, yn ei 


© feddwl ef, yn nes at igrifenniadeu apoſtolaidd na 


© heb yn ei oes.'—Ac fel pregethwr a ſgrifennwr 
mae Dr. Bates yn ei yſtyried ef pan ddywed, © yn 
© et bregetheu *roedd rheſymmeu ac annogaetheu 
© ararferol yn cyfarfod, i argyhoeddu 'r meddwl 
© ac ynnill y galon. Holl ffynnonneu rheſwm 
© a pherſwaſiwn oeddynt agored i'w lygad craff, 
© Nid allid gwrthſefyll nerth ei bregetheu, heb 
© wadu rheſwm a dwyfol. ddatguddiad. *Roedd 
© eanddo lithrigrwydd a llawnder rhyfeddol. wrth 
© tefaru, Ei ddull ymadrodd oedd eſmwyth a 
© nerthol, mor gymmwys i argyhoeddu 'r deall, i 
© fyn'd i mewn rr enaid ac. ynnill y ſerchiadeu, ag 
y rhaid eu bod hwy mor fyddar a nadroedd na 
* wrandawent ar lais y fath riniwr doeth.—Ei 
© lyfreu ydynt dros chwech ugain, a bu y rhai a 
* *fgrifennodd. ar, dduwiol ymarferiad, yn fwy 
© lwyddiannus i droi pechaduriaid at Dduw, na 
© dim a brintiwyd yn ein hoes, a thra bo 'r eglwys 
ar y ddaear, tebygol y-byddant o effeith parhaol 

| « 3 ynnill 


Y Rhagymadrodd, ix 
i yntill eneidieu colledig. Mae ynddynt y fath 
* wythien nerthol ag a geidw y darllenydd yn effro, 
© ac i wrando,/—A'r rhai a brintiodd ei lyfreu ar 
aduwiol ymarferia4 mewn pedair Vol. yn folio, 
ddywedant yn y rhagymadrodd, Y ſgatfydd, na 
does unrhyw yſgrifenniadeu yn ein plith, ac yn- 
« ddynt fwy o wir yſpryd criſt'nogol, mwy cym- 
© myſg o farn a ferchiadeu, a mwy tueddo] i 
© adfywio crefydd bur a dihalog, a fu o fwy parch 
mewa gwledydd pell, neu fwy o fendith gartre', 
tuag at ddeffroi y cyſglyd, dyſgu 'r anwybodus, 
cadarnhau 'r anwadal, cyſturo 'r gglarus, dych- 
© welyd yr annuwiol, neu adeiladu y rhai gwir ddif- 
rifol, na llyfreu duwiol 'r awdwr hwn.*—Dyma 
oedd meddylieu gwyr en wog ag oeddynt bur adna- 
byddus a Mr. Baxter a'i ſgrifenniadeu. 
8 V llyfr hwn, Gorphwysfa *r ſaint, a gyfrifir yn 
gymmwys yn un o'r rhai goreu a ſgrifennodd ef ar 
dduwiol ymarweddiad. Efe a'i ſerifennodd e pan 
oedd ymmhell oddicartre', heb un llyfr i edrych 
ynddo ond ei fib, a phan oedd mor glaf, a'i fod o 
hyd yn diſgwyl angeu dros amryw fiſoedd; ac am 
hynny 'n yr er ei. les ei hun, y goſododd ei 
feddylieu ar y teſtun nefol hon, * rhwa (medd ef) 
© a naeth fwy o lès i mi, na'r cwbl a aſtudiais yn 
«© fy oes.“ Nid allai fod y pryd hyn nemmor dros 
ddeg ar hugain oed Am y llyfr hwn Dr. Bates 
a ddywed, *© tuac at ynnill ein ſerchiaden, y mae n 
© tynnu 'r llenn oddiar y eyſſegr uchod, ac yn 
© datguddio gogoniant a llawenydd y rhai dedwydd 
vyn y preſeanoldeb dwyfol, drwy-oleu mor gryf 
© a bywiol, nes yw holl deganeu diiglair y byd 
© hwn yn diflannu mewn cymmariaeth iddynt, a 
© phob credadyn difrifol a'i diyſtyra, fel y gwna 
© owr, o oedran a ſynwyr ddiyſtyru teganeu baba- 
© nod. Tuag at gynhyrfu ein hofn, mae n troi 'r 
*© Nenn o'r neilldu, ac yn gwneuthur Wr 
dan 


R „ & 


* 


8 Y Rbagymadrodd. 


© dan uffern mor amlwg, ac yn dangos tymmęreu 
* poenus y damnedigion yn y fath liwieu arſwydus, 
© a wnal, ped iawn yſtyrid hwynt, attal a rheohi 
© chwanteu penrhydd atreolus y trueiniaid mwyaf 
© aniano],” 6's | | 
Tragywyddel orphwysfa yn y nefoedd ſydd 

fatter o'r fath anferth bwys a pherthynas 1 bawb, 
ac ar yr un pryd yn beth mor hyfryd a dymuno],. 
fel nad oes ryfedd i'r lyfr hwn gael y fath dder- 
byniad ; yn enwedig pan yſtyriom ddull effeithiol 
Mr. Baxter yn goſod allan y petheu mawrion hyn, 
a'r fendith neillduol a'i dilynodd. A ph'le y 
gallwn mor rheſymmol ddiſgwyl effeithieu dwyfol 
ras, ag ar y moddion cymmwyſaf? Ac os bu i 
wyr enwog o ddyall a duwioideb addef iddynt gael 
eu troedigaeth neu adeiliadaeth fawr drwy r * 
hwn, onid yw hyn yn ganmoliad rhago1ol iddo! 
Im mhlith y rhai a gyfrifaſant iddynt gael gwir 
drocdigaeth drwy 'r llytr hun, *roedd y parchedig 
Mr. Themas Doolittle, M. A. *rhwn a fu wedi 
hynny yn weinidog enwog a llwyddiannus yn 
etengyl ein Harglwydd, a'i glod ſydd yn yr eglwy- 
ſydd byd heddy v. | 

Un arall oedd y parchedig Mr. ohn Janeway, 
thun a arferodd y ddyledſwydd hon o nefol 
fyfyrdod goruwch y rhan fwyaf yn ei ddydd, ac a 
ddyweid am dani fe] hyn, y mae dyledſwydd, ped 
© jawn arferid hi, a gadwai ymaith bob achos 
© melancoli, ſef nefol fyfprdod. Pe rhodiem un 
aur yn y dydd yn agos at Dduw, O, pa effeith a 
© gai hyn ar yr holl ddiwrnod, ac ar ein holl fywyd, 
© ped arferem y gwaith hwn fel y dylaem ! 

A Sir Henry Aſburſt, Bart. a dderbyniodd dde- 
chreuad ei argyhoeddiad wrth ddarllen y llyfs 
gwerthfawr hwn ar dragywyaddol orphwysfa ?r ſaints. 


Ar 


* 


2 


2 


Z $3» », Aa 5 0. At 


* BY moo 1 


— 


EF 


Y Rhagymadrodd. xi 

A'r fath anferth barch oedd gan Robert Warbur- 
zon, Efq. i'r llyfr hwn, a'i fod yn ei gadw yn waſ- 
tadol o'i flaen ar ei fwrdd yn y parlwr. BEE. 
Ac fe ddywedir am Sir Nathaniel Barnar- 
diflon, Marchog, iddo gymmeryd pleſer neillduol 
ychydig cyn ei far volaeth, i ddarllen Ilyfr Mr. 
Baxter am dragywydaol orphwysfa *r ſaint, gan 
gyfrif yn ragluniaeth raſol jddo gyfarfod a'r fath 


8 gymmorth i'w ddwyn yn gyflymmach tua i or- 


phwysfa. | | | 

Ac heblaw 'r gwyr enwog hyn ac eraill y bur 
llyfr hwn o fendith iddynt, fe fonia Mr. James 
Janeway am blentyn, a gafodd y fath fudd a phleſer 
wrth ddarllen y llyfr hwn, neffa* at y bibl, nes 
oedd meddylieu am dragywyddol orphwysfa, fel 


bvedi llyngcu i fynu bob meddylieu eraill, a hyn pan 


oedd mewn iechyd, nes oedd yn debyccach i un yn 
addfed i ogoniant nag i un o drigolion y byd hwn. 
A phan oedd ar ei wely angeu, a than ddeuddeg 


dead, efe a ddywedodd, gadewch i mi gael llytr 


Mr. Baxter, fel y darllenwyf ychydig etto am 
© dragywyddoldeb cyn myn'd yno.“ 

Ac nid lai hynod yw fod Mr. Baxter ei hun, 
pan y mae 'n ſon am y llwyddiant rhyfeddol a 
gafodd ei ahwad i'r annychweledig, yr. fylwi, « Duw 
© a tendithiodd y llyfr hwn a llwyddiant tuhwat i 


! | © ddim a *ſgrifennais, ond :ragyuyddol orphwysfa vr 


© ſaint; ac yr wyf yu rhwym i addef nad wyf yn 
© darllen o'r holl lyfreu a *fgrifennais, un mor 
* fynych er llès i'm henaid fy hun, a'r rhan olaf o 
* dragywyddol orphwysfa 'r faint, &c.'—Ar y 
cwbl, nid heb achos mae Dr. Calamy yn dywe'yd 
am dano, dyma lyfr ac y bydd achos i dorfeydd 

tendithio Duw fyth o'i blegyd. | | 
dicer yw y dichon meddylieu am dragywyddol 
orphwysta fod mor hy fryd i eneidieu yn y dyddieu 
hyn, ag y bu erioed i'r cennedlaetheu aethant 
| heibio. 


* . oor mp. 
—— = a 12 — - 


— "I Es —L—ÿ64bʒ — 


xi Y Rbagymadrodd. | 

heibio. Mae 'n ddiogel gennyf fod y fath feddy- 
lieu yn 1lwyr mor angenrheidiol *rywan ; ac nad 
yw temptaſiyneu i' heſgeuluſo yn wannach neu 
auamlach nag oeddynt gynt. Nid ys yn teimlo 
gwerth tragywyddol orphwysfa, am nad ys yn ei 
hyſtyried ; mae n cael ei anghofio, am fod miloedd 
o Wag betheu yn cael eu perchi o'i blaen hi, Ond 
pe gwranda id oddifrif ar ddwyfol reſymmeu y 
Uyfr hwn (ac O na byddei i Yſpryd a gras y 
Pryniadwr beri hynny I) yna y doi oes o wagedd 


vn ddifritol, a meddylieu wedi eu gwanhau drwy 


drythyllwch a gaent eilwaith nerth rheſwm, fel y 
canfyddent odidawgrwydd criſt'nogrwydd. 'I'wyll- 
odrus enweu pleſer a ddileid allan, gan lawenydd 
nefol ar y ddaear; dynion o bob ſefyllfa a pher- 
thynas a gadwent eu llè yn anrhydeddus i wir 
grefydd, a byddai pob aelod yn  harddwch ac yn 
happuſrwydd i'r holl gorph ; a byddai pob enaid yn 


gymmwys i fywyd neu angeu, i'r byd hwn neu 'r 


neſaf, mewn gobaith ar iawn fail fod iddo hawl ir 
« orphwysfa ſydd etto yn ol ĩ bobl Dduw,” 


B. F, 


Tragywyddol 


1 


* 5 8 


— 
w 
Py 


Jol | 


Qu Toes ane RAR wt 


"4, . 


Tragywyddol Orphwysfa n r Saint, 


— 


— 


HE BRE AI p iv. . 


« Y mae gan hynny orphwysfa etto yn ol i bobl 
duw.“ 
P E N. f i 3 


Rhagymadrodd 1'r gwaith, ynghyd a byrr hanes o 


J. 


natur gorphwysfa 'r Saint. 


1. Diben pwysfawr yr Apaſtol yn y teflyn, a'r 
awdwyr yn taer erfyn ar y darllenyad fylwi arno. 
2. Darluniad o orphwysfa 'r ſaint, ynghyd a threfn 
y llyfr. 3. Y petheu mae 'r orphwysfa hon yn ea 
rhagfedayliaid. 4. Yr awawr yn teimlo mor anall- 
u9g yw, i ddangos beth a gynnwys yr orphwysfa hon. 


II. Y mae ynddi 1. Orphwys oddiwrth foddion gras; 


2. Perffaith rydd-did odditurth bob drwg ; 3. Y radd 
ochaf o berffeitthrwydd perſonol y ſaint, mewn 
corph ac enaid; 4. Y mwynhad anwylaf o Daduw, 
y daioni pennaf; 5. A Holl allucedd y corpb ar 
enaid yn hyfryd ac yn waſtadol ar waith yn y mwyn- 


Dad hiun o Dduw. III. Di enwedig galluoedd yr 


I 


enaid, megis; 1. Gwybodaeth; 2. M; 3. Cariad; 
4. Llawenydd; 5. Ynghyd a chariad a llawenydd 
ar gyfnewid ar Drinded a llu'r nefoedd—Yr atudiur 
yn cwyns o herwydd byrdra 'r hanes hun. 


1. OLLASOM ynghwymp Ada, nid yn 
unig ein hawl yn Nuw, a gwir fwynhad 


e hono, eithr pob gwybodaeth yſprydol am dano, 


a 


phob iawn dueddiad atto. A phan mae Mab 


Duw yn dyfod i gynnyg ein hachub drwy ras, ac yn 

dangos ini yſprydol a thragywyddol ddedwyddwch 

a gogoniant, nid oes gan ddyn ffydd I'w gredu. Fel 
| 'B 


y cardottyn, 


EY Natur Gorphwysfa 'r Saint, PEN, 1. 


y cardottyn, na chredai fod gan neb y fath ſwm a 
chant punt, am fod hynny gymmaint goruwch a 
feddai efe ei hun; felly prin y cred dynion yn awr, 
fod y fath ddedwyddwch, ac a fu iddynt gynt, a 
Yai o lawer, bod y fath ac a bwrcaſwyd gan Griſt. 
Pan y mynnai Duw roddi i'r //raehatid ei Sabbatheu 
o heddwch mewn gwlad o orphwysfa, *roedd yn 
anhaws iddo beri iddynt gredu hyn, na gorchfygu 
eu gelynion, a'i pharottoi iddynt. A phan roddwyd 
hon iddynt fe] arwydd neu ernes yn unig, o or- 
phwysfa annhraethol mwy gogoneddus Ynghriſt ; 
etto ni chredent fod'rhagor ar eu medr nag oedd yn 
eu meddiant, eithr dywedent fel y glwth yn y_. 
wledd, yn ficr nid oes nefoedd heblaw hon. Neu, 
os oeddynt yn diſgwyl am ragor drwy 'r Meſſia, nid 
edrychent am ddim arall ond am ragor o dded- 


- . - wyddwch daearol. 


Yr Apoſtol a *ſgrifennoddy rhan fwyaf o'r epiſtol 
hun, yn erbyn y camgymmeriad hwn, gan brofi yn 
eglur a helaeth, mai diben yr holl gyſgodeu a'r 
abertheu oedd eu tywys at Griſt y fylwedd; ac y 
_ dylaſai eu Sabbatheu a'u gorphwysfa yngwlad Ca- 
naan eu dyſgu iedrych am orphwysfa well, a dedwy- 
ddwch llawer mwy i ddyfod. *Nol arfer amryw 
reſymmeu, mae rr apoſto] yn ſymio 'r cwbl i fynu 
yn y geirieu hyn, © bod gorphwysfa etto yn ol i bobl 
« Dduw:” a thyma fail holl gomffordd y cre- 
dadyn, diwedd ei holl ddyledſwyddeu a'i ddiodd- 
efiadeu, bywyd a ſwm holl addewidion yr efengyl, 
a breinticu 'r criſtion. Pen PHOTO 

Beth fwy dymunol 1 ddynion mewn blin gyſtu- 
ddieu, blinedig ddyledſwyddeu, a maith ddiodT- 
efiadeu, na gorphwysfa? Dyma ein cyſſur a'n cyn- 
haliaeth, © bod gorphwysfa etto yn ol,” Dyma 'r 
hyn ſydd yn ein gwneuthur yn fywiog mewn dyled- 
ſwyddeu, yn foddlon mewn cyſtuddieu, gan glod- 
tori Duw, a'i garu, a diolch iddo, Dyma fywyd 

| „„ crefydd 


— 


: . il. Mus M2: 


Pen. 1, Natur Gorphwysfa *r Saint, 3 


crefydd a graſuſeu *r criſtion, credu yn ddifrifol bod 
gorphwysfa etto yn ol. —— Ac yn awr, ddarilenyda, 
pa fath bynnag wyt, hen neu jeuange, cyfoethog 
neu dlawd, erfyniat arnat, a gorch*mynnaf iti, yn 
enw.'r Arglwydd, 'rhwn a'th eilw ar fyrr i gytrif, 


 aca'th farn i'th gyflwr tragywyddol anghyfnewidiol, 


ar iti nid yn unig ddarllen y petheu hyn, ac addef 


mai gwir ydynt, ac yna eu gadael; eithr cymmeryd 


o honot y gwaith hwn mewn llaw, a chymmeryd 
Duw Ynghriſt fel dy unig orphwysfa, a goſod dy 
galon arno ef goruwch pawb. Bydded i'r Duw 
byw, *rhwn yw- cyfran a gorphwysfa ei faint, 
wneuthur ein meddylieu cnawdol hyn mor yſprydo], 
a'n calonneu daearol mor nefolaidd, ag y byddo ini 
ei wir garu ef, ac ymhyfrydu ynddo dros ein holl 
fywyd ; ac na byddo imi ſy'n ſgrifennu, na thi ſyn 
darllen, byth droi o Iwybr y bywyd; © rhag ein bod 
« yn debyg i fod yn vl (a);” drwy angrhediniaeth 
neu eſgeuluſdra Re 

2. Gorphwysfa*r Saint yw, © cyflwr dedwyddaf y 
© criſtion, neu, berffeith annherfynol fwynhad o 
© Dduw, gan ſeintieu perffeith, nol meſur eu gallu- 
© oedd, 'rhyn a gyrraedd eu heneidieu yn angeu, eu 
© cyrph-a'u heneidiau, nol yr adgyfodiad a'r farn 
© ddiweddaf.” 1 | 

Yn ol y darluniad hyn o orphwysfa er Saint, 
dangoſir rhagor o'i natur rhaglla w. b 

3. Y mae n angenrheidiol 7hagfeddyliaid rhai 
petheu ymmherthynas rr orphwysfa hon, megis— 
mal martwolion ſydd yn ei cheiſio. Canys y mae 'r 


angylion, a'r yſprydoedd gogoneddus ynddi yn ba- 
rod; a'r cythreuliaid a'r damnedigion, yn ddiobaith. 
Bod holl ddynol-ryw, er y cwymp, wedi myn'd 


yn anferth bell oddiwrth yr orphwysfa hon. Pan 
y mae Criſt yn dyfod a chadwedigol ras, nid yw yn 
| „ cael 

(a) Heb, iv. 1. 0 


—— — 


— nn 
— — — — 


2 


— — — 
— * . 4 K b 
= . = — 
— — 


4 Natur Gerphwysfa 'r Saint. Pex. 1. 


cael neb yn aros yn llonydd, ond pawb,ynpryſuro yn 


gyflym tua thragywyddol ddiſtryw, 0 yn myn'd ar 


redeg tuag uffern; nes iddo ef, drwy argyhoeddiad, 


beri iddynt ſefyll, a thrwy ddychweliad, droi eu calon- 


neu a'u bywyd yn ddifrifol atto ei hun. —— Rhaid 1 
ddynion ganfod eu pelldra oddiwrth Dduw, cyn 
byth y dychwelont at Dduw. Y fawl ni ddeallodd 


erioed ei fod heb Dduw, ac yn y ffordd i uffern, ni 


ddyſgodd erioed etto y ffordd ir nefoedd. A ddichon 
dyn ganfod iddo golli ei Dduw a'i enaid, heb lefain 


allan, darfu am danaf? Yr achos pa'm y mae 


cymmaint yn colli 'r orphwysfa hon yw, am na 
chredant eu bod yn ddihawl iddi, ac yn myned 
oddiwrthi. Pwy erioed a chwiliodd am beth na 
wybu yn gyntaf iddo ei golli ? “ Nid rhaid i'r rhai 


. jach wrth feddyg, ond i'r rhai cleifion (b).“ 


Rhaid hefyd i ddynion gael eu tynnu gan Hpryd 
Duw tua'r orphwysfa hon, ac onid e ni ſyflant gam 
tuag atti. Os na ſymmud Duw nyni, nid allwn ni 
ſymmud. Doethineb pennaf dyn yw plygu i Dduw 


ac hyderu arno ya llwyr, canys, “nid y'm ni ddi- 


« gonol o honom ein hunain i feddwl dim megis o 
« honom ein hunain; eithr ein digonedd ni ſydd 
« o Dduw (c). Hebof fi (medd Criſt) ni ellwch 
« chwi wneuthur dim (d).“ —Rhaid fod gan y 


duynion ſy'n chwilio am yr orphwysfa hon, egwydder 


dufewnol o fywyd yfprydel. Nid yw Duw yn ſym- 
mud dynion fel cerrig, eithr yn goſod bywyd 
ynddynt, nid i ſymmud hebddo ef, ond mewn 
ufudd-dod iddo, a thrwy ei nerth ef.—Y mmhellach, 
rhaid fod yn yr eneidieu ſy'n ceiſio 'r orphwysfa 
hon dueddiad cyſſon, diwyd, difrifol ac egniol tuac 
atti. Y neb a guddio ei dalent, a dderbyn wobr 
y gwas diog, Criſt yw 'r drws, a'r unig ffordd i'r 


orphwysfa hon; © ond cyfyng yw 'r porth, a chil 


7 


(b) Matt. ix. 12. (e) 2 Cor. iii. 3. (d) Ioan xv. 5. 


- 
+. 
, 
* 
2 
* 
FS 
* * 5 
% 
y 
Ix 
** 
* 
. 
* 
* 
„ 
bp 
3 
MN) 
2 
1 . 
I 
$: 
1 
T3? 
2 Fo 15 
A 
<A 
4,2 
1 
. 
{IF 
bs.” 
© 1 
: * 
1 
* 5 


7 


by 


2 


= 7 a A e ad oro A. 


— 


» Gi Si. QoL 


8 


PEN. 1. Natur Gorphwysfa-*r Saint. 5 


cc y 'r ffordd (e);“ a rhaid ini ymdrechu, os aun 
i fewn; “ canys llawer a geiſiant fyned 1 mewn, 
« ac ni's gallant (f) ;*” 'rhyn a ddengys fod yn 


rhaid «© cymmeryd teyrnas Dduw trwy drais (g);“ 


ac nad awn adre' at y faint, drwy “ ddechreu ya yr 


„ yſpryd, a diwedd yn y cnawd (h). Y neb a 


« parhao hyd y diwedd, hynnw (yn unig) a fydd 
cadwedig (i).“ Ac erioed ni chadd enaid orphwysfa 
yn Nuw nes ei ddymuno goruwch pob peth arall 
yn y byd; © canys lle y mae eich tryſor, yno y 
« bydd eich calon hefyd (k).“ Mae gweddillion 
yr hen natur yn gwanhau llawer ar y dymuniadeu 
hyn, ond nid allant byth eu gorchfygu. A chan 
wel'd mor gryf mae croes egwyddorion ein natur 
yn gwrthwynebu ein dymuniadeu, mor egwan ein 
graſuſeu, mor bell yr ym oddicartref, rhaid ini 
ymorcheſtu yn egniol i fyned i mewyn.— Vr holl 
betheu hyn a ragfeddir tuac at i ddyn gael hawl yn 
yr orphwysfa nefol. | 

4. Yn awr dringaſom yn raddol i'r cyntedd neſaf 
allan, a feiddiwn ni edrych o fewn Ir llenn? A 
gawn i ddangos beth a gynnwys yr orphwysfa hon? 
Och leied a wn i am y gogoniant hwnnw ! Y cip- 


 olwg a ga'dd Paul, a gynhwylai betheu nad allid, 


neu na feiddid eu traethu. Pellefaraſai am betheu 


r nefoedd yn iaith y nefoedd ac heb neb yn deall 


y jaith honno, beth a dal'ſai hynny ? Yr Arglw- 
ydd a ddangoſo imi betheu a allwyf eu dangos i 
chwitheu! Yr Arglwydd a oleuo arnom, ac a 
ddangoſo i chwi a minneu ein hetifeddiaeth! Nid 
yn unig fel i Falaam, liyzaid yr hwn a agorwyd i 
ganfod hyfrydwch pebyll Jacob, a chyfayneddeu 
Iſrael, p'le nid oedd cyfran iddo, ac „sed 
ei ddiniſtr i ddyfod! Nid fel i Foes, *rhwn hi cha- 
fodd ond golwg, yn lle meddiant, ac a edrychodd 

3 ar 


(e) Matt. vii. 13. (f) Luc xiil. 24. (80 Matt, xi. 12. 


(h) Gal. iii. 3, (1) Matt. xxiv. 13. (k) Matt. v. 21. 


6 _MNatur Gorphwysfa 'r Saint. PEN. T. 


ar y wlad nad aeth byth i mewn'iddi! Ond fel y 
per] a ganfu y marſiand wr yn yr efengyl, *rhwn ni 
orphwyſodd nes gwerthu'y cwbl a feddai a't brynu ! 

Ac fel y nefoedd a agorwyd i fendigedig Stephan, 
p'le *roedd ar fyrr i fyned i mewn, a'r gogoniant 
a ddangoſwyd iddo, *rhwn a gai ei feddiannu ! 

II. Y petheu a gynnwys yr orphwysfa nefol 
ydynt gyfryw a hyn;—bydd gorphwys oddrwrth 
foddion gras ;—a pherffeith rydd-did odditorih bob 
drug ; —y radd uchaf o berffeithrwydd perſonol y ſaint 
mewn corph ac enaid; —y mwynhad anwylaf o Oduto, 
y daioni pennaf ;—a holl alluoed y corph a'r enaid yn 
hyfryd ac ys waſtadol ar waith, yn q mwynhad hin o 
Dauw, : | 8 
I. Un peth ac ſydd yngorphwysfa 'r nef yw, 
gerphwys oddiwrth foddion gras. Pan gyrhaeddom 
y porthladd, darfu am hwylio. Pan ddelom i ben 
ein taith, darfu am ſiwrneia, “ Pan ddelo yr hyn 
« ſydd berffaith, yna yr hyn ſydd o ran a ddileir (J).“ 
Ni bydd gweddio mwy, nag achos am weddio, am 
y byddwn yno mewn llawn feddiant o'r hyn y 
gweddiem am dano: ac ni bydd achos am ympry- 
dio, wylo, a gwilied, am y byddwn yno allan o 
gyrraedd pechod a phrofedigaetheu. Darfu hefyd 
am bregethu ; gweinidogaeth dynion a beidiodd; y 
facramenteu a aethant yn ddifudd ; y llafurwyr a 
| alwyd i mewn, am ddarfod o'r cynhauaf ; yr efreu 
a loſgwyd, a'r gwaith a orphennwyd ; aeth yr an- 
nuwiol yn ddiobaith, a'r ſaint yn ddiofn, dros byth. 

2. Ceir yngorphwysfa 'r nef, berfeith rydd-did 
eddrwrth bob drwg. Rhydd-did oddiwrth yr holl 
_ ddrygeu a'n dilynodd dros ein bywyd, oddiwrth ba 
rai nid allem ddiange, mewn gwlad mor bell oddi- 
wrth Dduw. Cawn waredigacth oddiwrth y flammeu 
tragywyddol, a phoeneu anherfynol y fawl a eſgeu- 
luſodd Griſt a'i ras; yr etifeddiaeth ofnadwy hon 

1 ardd 


(1) 1 Cor, Xiit, 19. 


he” wu ww Oy OW — 


» oo an WW WW - 


<4 = EOS Obs. che 


PEN, I. Natur Gorphwysfa r Saint, 7 


oedd yn perthyn ini, am bechod gwreiddiol a 
gweithredol, yn gyſtal a hwytheu ! Ac yn y nefoedd 
« nid oes dim aflan, nag yn gwneuthur fheidd- 
« dra (m),“ hyn oll a geuir allan, A diammeu 
na ddaw yno byth na chyſtudd, na thriſtweh, na 
phoen: Nid oes yno nag wyneb llwyd, na chorph 


lleſg, na chymmhaleu egwan, na mebyd dinerth, 


na henaint methedig, nag anwydeu drwg, nag 
afiechyd blin a nychlyd, nag ofneu cythryblus, na 
gofalon poenus, na dim a haeddai enw drwg arno. 
« Buom yn wylo ac yn galaru, a'r byd yn lawen- 


« ycha; ond ein triſtwch a drowyd yn llawenydd, 
« an llawenydd ni ddwg neb oddiarnom (n).” 
3. Peth arall yn yr orphwysfa hon yw, y radd 


uwchaf o berffeithrwydd perſonal y faint, mewn corph 
ac enaid, Er mor fawr yw *'r gogoniant, beth a 
dalai hynny iddynt hwy, oddieithr eu cyfaddaſu 
iddo a pherffeithrwydd perſonol cymmwys .1'w 
fwynhau? © Ni welodd llygad, ac ni chlywodd 
« cluſt, ac ni ddaeth i galon dyn y petheu a ddar- 
« parodd Duw i'r rhai a'i carant ef (o), am na 
ddichon llygad o gnawd eu canfod, na'r gluſt hon 


eu gwrando, na'r galon hon eu deall; ond yno . 
Ilygad, y gluſt a'r galon a wneir yn gymmwys, ag: 
onid e, pa fodd y gallent eu mwynhau ? Po garen: 
fo'r olwg, mwya' hyfrydol y gwrthrych prydſ e. 


A - 


Po goreu fo'r blys, meluſaf y bwyd. Po gorew 


gogoneddus y gogoniant hwnnw, ._ 
4. Y rhan bennaf o'r orphwysfa hon yw, ein 


mwynhad anwylaf o Dduw, y daioni pennaf. Ae 


ma, ddartlenydd, na ryfedda os wyt ar goll ; ac 


teb ddeall ond ychydig o'r hyn yr wyf yn ei lefaru.. 


Os na amlygwyd i'r diſgybl anwylaf, beth a fyddwn, 
$0 B 4 : ond 


(m) Dad, xxi, 27. xxii. 15. (n) Ioan xvi, 20, 22. (o) 1 Cer. ii. 9. 


* 


- 
4 


* 
* * 
* 


+3 


gluſt, hyfryttaf y beroriaeth. Po mwyaf perffeith;” 


to'r enaid, mwyaf llawen y lawenydd, a mwyat:' 


5 — . 
A - 
— 


8 ' MNatur Gorphuysfa 'r Saint, PEN. 1. 


ond yn unig yn gyffredinol, „y byddwn yn gyft- 
«© elybi Griſt pan ymddangoſo (p), pa ryfeddod os 
na wn i ond ychydig. Gan na wn 1 ond ychydigam 
Dduvw, nid allaf wybod ond ychydig beth yw ei fwyn- 
hau. Os wyf yn gwybod mor lleied am yſprydoedd, 
pa faint lai am dad yr yſprydoedd, neu am gyiwr 
ty enzid fy hun wedi fy nerchafu 'w fwynhau ef? 

Pan ſafwyf i edrych ar dwrr o forgrug, a'u can- 
fod oll ar yr un olwg; ni wyddant hwy beth wyt 
fi, na pheth yw fy hanfod, fy natur, na'm meddy- 
lieu, er mai eu cyd-greadur ydwyf; mor lleied yn- 
teu, allwn ni wybod am y Creawdwr mawr, er ei 
fod ef yn ein canfod ni oll yn eglur ar yr un olwg? 
Y cip-olygiad ag y mae rr faint yn ei gael “ megis 


„ mewn drych (q),” a ddyry iddynt ryw adna- 


| byddiaeth wael o bell am y petheu a gant weled 
mewn gogoniant. Pe dywedwry wrth fydol beth 
yw ſancteiddrwydd a llawenydd yſprydol y faint ar 
y ddaear, ni ddichon efe ddeail hyn, am na adwaenir 
gras yn 1awn heb ras; pa faint lai y gallai ddirnad, 
pe letarwn wrtho am y gogoniant hwn ? Ond wrth 
y faint, gallaf lefaru rywfaint yn fwy calonnog, am 
eu bod hwy yn cael drwy ras adnabyddiaeth dywell, 
a phrofiad bychan o ogoniant. Pe byddai i ddy- 
nion ac angylion geiſio dangos gwynfydedigrwydd 
y ſtad honno mewn un gair, beth allent hwy 
er yn twy na hyn, mai y mwynhad anwylaf 
o Dduw ydyw? O lawnder y llawenydd a gyn- 
nygir 1'r credadyn yn yr un ymadrodd hwnnw gan 
Griſt, & y Tad, y rhai a roddaift imi, yr wyf yn 
© ewyllytio, Ile yr wyf fi, fod o honynt hwytheu 
<« hefyd gyda myfi, fet-y gwelort fy ngogoniant a 
“ roddaiit imi (r)!“ Pob gair ſydd lawn bywyd a 
. Hawenydd. Os oedd i frenhines Sheba achos i 

ddywedyd am ogoniant Solomon, gwynfyd dy wyr 


cc di, 


(p) 1 Ioan iii. 2. (q) 2 Cor. iii. 18. (r) Ioan xvii. 24. 


Pen. I. Natur Gorphwysfa 'r Saint. 9 


« di, gwynfyd dy weiſion hyn, y rhai ſydd yn ſekyll 
« yn waſtadol ger dy fron di, yn clywed dy 
ddoethineb (s);“ yna diammeu fod y rhai ſydd yn 
ſefyll yn waſtadol gerbron Duw, ac - canfod ei ogo- 
niant ef, a gogoniant yr Oen, yn fwy na dedwydd. 
Iddynt hwy y rhydd Criſt “ fwyta o bren y bywyd, 
« a bwyta o'r manna cuddiedig; ac efe a'u gwna 

yn golofneu yn nheml ei Dduw, ac allan nid ant 

mwyach; ac efe a yſgrifenna arnynt enw ei Dduw, 
« ac en dinas ei Dduw, yr hon ydyw Jerufalem 
« newydd, yr hon ſydd yn diſgyn o'r nef oddiwrth 
« ei Dduw, ac efe a ſgrifenna arnynt ei enw 
« newydd ;” a mwy etto, os oes mwy ui fod, 
« dyry iddynt eiſtedd gydag ef ar ei orſeddfainge. 
« Dyma y rhai a ddaethant allan o'r eyſtudd mawr, 
% ac a olchaſant eu gyneu, ac a'i cannaſant hwy 
« yngwaed yr Oen; o herwydd hynny, y maent 
© ger bron gorſeddfainge Duw, ac yn ei wafanaethu 
« ef ddydd a nos yn ei dem]: a'r hwn ſydd yn 
« ejſtedd ar yr orſeddfainge a drig yn eu plith 
ce hwynt; yr Oen yr hwn iydd ynghanol yr orſedd- 
« fainge, a'i bugeilia hwynt, ac a'i barwain hwynt 
« at ffynhonneu bywiol o ddyfroedd, a Duw a 
« fych ymaith bob deigr oddiwrth eu llygaid 
« hwyrt (t).“ O fyddall a gwallgofus ! a allwch 
chwi ddangos y fath ogoniant a hwn ? Dyma ddinas 


ein Duw ni, p'lz y mae © pabell Duw gyda dynion, 


« ac efe a drig gyda hwynt, a hwy a fyddant bobl 
« iddo ef, a Duw ci hun a fydd gyda hwynt, aca 
« fydd yn Dduw iddynt. Gogoniant Duw a'i 
&« goleua hi, a'i goleuni hi ydyw yr Oen. A phob 
* melldith ni bydd mwyach: ond gorſeddfainge 
« Duw a'r Oen a fydd ynddi hi; a'i weiſion ef a'i 
© gwafanaethant 4 ; 2 hwy a gant weled ei wyneb 


« et; a1enwetfa fydd yn eu talcenneu hwynt: y 
B 5 | geirieu 


(5) x Bren, x. 8. (t) Dad. ii. 7, 17. iii. 12, 21. vii. 14, 15, 1. 


"© Natur Gorphwysfa r Saint, PEx. 3, 


« geirieu hyn ſydd ffyddlon a chywir, a phetheu 
« fſydd raid iddynt fod ar frys (u).“ Gadewch ini 
ddweyd ynteu, fel y dywedodd Mephibseth, © cym- 
« mered y byd y cwbl, am y daw ein Harglwydd 

* tat x 22 3 Dad ae? | J 
* mewn  heddwch (w).” Llawenychweh gan 
hynny yn yr Arglwydd, O rat cyfiawn, a dywedwch 
gyda ei was Dafydd, © yr Arglwydd yw rhan fy 
« etifeddiaeth i; y llinynneu a ſyrthiodd imi mewn 
« Heoedd hyfryd; ie y mae i mi etifeddiaeth deg. 
“ Goſodais yr Arglwydd bob amſer ger fy mron : 
am ei fod ar fy neheulaw, ni 'm hyſgogir. O 
% herwydd hynny llawenychodd fy nghalon, ac 
« ymhyfrydodd fy ngogoniant : fy nghnawd hefyd 
« a orphwys mewn gobaith, Canys ni adewi fy 
« enaid yn uffern; ac ni oddefi 1'th ſanct weled 
« Hygredigaeth, Dangoſi i mi lwybr bywyd; 
« digono]rwydd llawenydd ſydd ger dy fron, ar dy 
« ddeheulaw y mae digrifwch yn dragywydd (x).” 
Pa ryfyg a fuaſai ini lefaru neu feddwl unwaith am 
y fath beth, oni buaſai i Dduw lefaru am dano 'n 
gyntaf, Ni feiddiaſwn i feddwl am ddyrchafiad y 
faint yn y bywyd hw, fel mae 'r *fgrythur yn et 
ofod allan, oni buaſei mai gwirionedd eglur Duw 

yw., Mor anweddus fyddai fon am fod yn. 


“ feibion 1 Dduw—llefaru wrtho—ymgymdeithaſt | 


ag ef—aros ynddo ef, ac ynteu ynnom nin- 
« neu (y);“ eni buaſai mai iaith Duw ei hunan 
yw hon? Pa faint llai y beiddiaſem ni unwaith 
feddwl am“ lewyrchu fel yr haul—am fod yn gyd- 
c etifeddion a Chriſt = am farnu 'r byd - am eiſtedd 
« gyda Chriſt ar ei orſeddfainge—am fod yn un ag 
“ ef a'r Tad (2);“ oni buaſai gael o honom hyn 
oll o eneu a than law Duw? On'd a ddywedodd 
efe, ac m's cyflawna? a læfarodd efe, ac oni chy- 


wira 
{u) Dad, xxi. 3, 24. XXii. 3, 4, 6. (w) 2 Sam, xix. 30s 
(X) Salm. xvi. 5, (, 8—11, (y) 1 Ioan iii. 1, Gen. xvili. 27. 


1 Ioan i. 3. iv. 16. (z) Matt. Xiit, 43, Rhuf. viii. 17. 1 Cor. 
Vie 2. L ad, iii 21. Io in xvii. 21, 


=. a. Ate 


* 


8 — — \ — (/ 9 „ UT I 


Pex, 1. Natur Gorphwysfa*r Saint. 11 


wira (a)? Ie, cyn wired a bod yr Arglwydd Dduw 
yn eirwir, © fe] hyn y gwneir i'r gwr y mynno 
« Criſt ei anrhydeddu (b).“ Bydd galonnog, 
gredadyn, mae r amſer yn agos, y bydd Duw a 
thi yn agos, ac mor agos ag y gelli ddymuno. Cei 
aros yn ei deulu. A ydyw hyn yn ddigon? & Gwell 
« cadw drws yn nhy Dduw, na thrigo ym mhebyll 
« annuwioldeb (e).“ Cei ſefyll ger ei fron fyth, 
o amgylch ei orſeddfainge, yn yſtafell ei breſen- 
noldeb. A fynnit ti fod yn nes etto? Cei fod yn 
blentyn iddo, ac ynteu yn Dad i ti; cei fod yn 


etifedd ei deyrnas, a mwy na hyn, gwraig ei fab. 


A pha beth a elli ddymuno 'n rhagor? Cei. fod Ja | 
aelod o gorph ei fab; ac ynteu yn ben iti; cei fod 
yn un ag ef, yr hwn. ſydd yn un a'r Tad, megis yr 
erfyniodd' efe ar ei Dad, dros ei holl bobl; * fel y 
« byddont oll yn un; megis yr wyt ti y Tad ynnof 
« fi, a minneu ynnot ti, fel y byddont hwytheu un 
« ynnom ni: a'r gogoniant a roddaiſt imi, a rodd- 
ais iddynt hwytheuz, fel'y byddont un megis | 
« ydym ni-yn uns, myfi ynddynt hwy; a thitheu 
« ynnof fi, fel y b'ont wedi eu perffeithio yn un, 
« ac fel y gwypo 'r byd, garu. o: livnot hwynt megis 
« ceraiſt i. (d).“ "oF | 
5, Y mae hefyd yn yr orphwysfa hon, Holl 
alluoedd y corph a'r enaid yn hyfryd ac yn wwaſtadel ar 
wairh yn y mwynhad u Dduto. Nid gorphwys fel 
carreg, yr hon na ſymmud pan dreiglo 1'r gwaelod. 
—Y corph a gyfnewidir fel na byddo mwy yn © gig 
« a gwaed na ddichon etifeddi teyrnas Dduw ; eitlir 
a fydd yn gorph yſprydol: nid y corph a fydd yr 
« ydym yn ei hau, eithr Duw ſydd yn rhoddi iddo 
« gorph fel y mynnodd efe, ac i bob hedyn ei 
« gorph ei hun (e).” Os yw gras yn gwneuthur 
y fath gyfnewidiad mewn dyn, ac y gallo ddywedyd, 
„% 1 Rn 


(a) Num, xxiii. 19. (b) Eft, vi. 11. () Salm Xxxiv 10. 
d) loan xvii 2123. „(e) 2 Cor. > Vs 30.4% 377 38. 


= » Natur Gorphwysfa r Saint, Px. 1. 
nid wyf y dyn a fum; pa faint mwy y bydd 


ogoniant ein cyfnewid? Mor belled ag y mae corph 
Yiprydol, mwy diſglair na'r haul, yn rhagori ar y 
talp gwael attach hwn o gnawd, y rhagora ein 
ſynhuyreu y pryd hynny ar y rhai a feddwn yn awr. 
A diammeu, megis ag y bydd i Dduw ddyrchatu 
ein ſynhwyreu, ac helaethu ein galluoedd, y bydd 
iddo ddyrchafu happuſrwydd y ſynhwyreu hynny, 
a llenwi ein galluoedd o hono ei hun. A ficr y 
na byddai i gorph y duwiol gael ei adgyfodi i fyw 
fyth, ped na chai ei gyfran o ogoniant. Megis ag 
y cafodd i ran mewn ufudd-dod a dioddefaint, 
felly y ceiff ei ran o'r gwyntyd hefyd. Megis ag y | 
 pwrcaſodd Criſt yr holl ddyn, felly y ceiff yr holl 
ddyn fod yn gyfrannog o ffrwyth y pwreas hwnnw 
vn dragywyddol, O ddedwydd ſwydd corph gogo- 
neddus ! ſef aros ger bron gorſeddfainge Duw a'r 
Oen, a ſeinio fyth, “teilung wyt, O Arglwydd, i 
« dderbyn gogoniant, ac anrhydedd, à gallu; | 
e teilwng yw 'r Oen, yr hw a laddwyd, i dderbyn 
« gallu, a chyfoeth, a doethineb, a chadernid ac 
« anrbydedd, a gogoniant a bendith; oblegid ti 
« a'n prynaiſt ni i Dduw trwy dy waed, allan o bob 
« Uwyth, a jaith, a phobl, a chened!; ac a'n 
« gwnacthoſt ni i'n Duw ni, yn frenhinoedd ac yn 
© offeiriaid. Aleluia, iechydwriaeth a gogoniant 
« i'r Arglwydd ein Duw ni: Aleluia, oblegid 
E teyrnaſodd yr Arglwydd Dduw Hollalluog,”  O 
Griſt'nogion, dyma 'r orphwysfa fendigedig, gor- 
phwysfa ac etto heb orphwys, canys © ni orphwyſant 
* ddydd na nos, gan ddywedyd, Sanct, Sanct, 
« Sanct, Arglwydd Dduw Hollalluog, yr hwn 
4 oedd, a'r hwn ſydd, a'r hwn ſydd i ddyfod (f).“ 
— Os bydd Ir corph gael y fath waith a hwn, O, 
pa beth a gaiff yrenaid? Megis ag y mae ei alluoedd 


vn 


It) Dad. iv. II. Y, 125 97 10. xix. , 6, iv, 8. 


PEN, 1. Natur Gorphuwysfa 'r Saint. 13 


yn rhagorach, felly ei weithrediadeu ſydd gryfachs 
a'i fwyniant yn feluſach. — | 

III. Bydd i'r enaid fwynhau ei Dduw yngogo- 
niant, drwy adnabod, coſio, caru, ac hyfryd lawenbau. 


A'r llygaid hyn y cenfydd, ac a'r breichieu hyn y + 


— 
% 


cofleidia. | 

1. Gwybodarth ynddi ei hun ſydd dra dymunol. 
A pho uchaf yr wybodaeth, mwyaf hyfryd a dy- 
munol. Mae pleſereu y philoſophydd worth ganfod 
i ddirgeloedd natur, a chelfyddydeu, yn rhagori *m 


mhell ar bleſereu y glwth, y meddwyn, y trythyll, 


a'r rhai aflan ac anianol o bob rhyw. Beth gan 
hynny yw pleſereu y rhai ſy'n adnabod Duw r 
gogoniant. Mor rhagorol faith dealldwriaeth enaid 


dyn! Dichon amgylchu 'r ddaear, a meſur yr haul, 


y lloer, y ſer a'r ffurfafen. Dichon ragweled at y 
funud bob diffyg ar y planedeu, flynyddoedd lawer 
cyn eu dyfod ; ond dyma ben ei holl odidawgrwydd, 
y dichon adnabod Duw, *rhwn ſydd anfeidrol, *rhwn 
a greodd y rhai'n oll; dichon ei adnabod ef mewn 
meſur yma, ond yn llawer mwy rhagllaw. O 


ddoethineb a daioni ein * . or bendigedig! 


Efe a greodd yn y dealldwriaeth dueddiad naturiol 


at bob gwirionedd, ond yn bennat at y gwirionedd 


pennaf, | 
Griſtion, onid wyt ti weithieu, *nol hir ſyllu tua'r 
nefoedd, a chael cip-olwg ar Griſt, fel ped fuaſit 
gyda © Phaul yn y drydedd nefoedd, pa un ai yn y 
« corph, neu allan o'r corph, ag yn canfod petheu 
« anrhaethadwy (g)?“ Ac onid wyt ti yn barod i 
ddweyd gyda Phedr, © Rabbi, da yw bod yma (h)?“ 
O na chawn aros ar mynydd hwn! O na chawn 
* weled bob amſer y petheu a welaf yn awrP A 
edrycheiſt ti erioed cyhyd ar haul y cytiawnder, nes 
oedd dy lygaid yn dallu gan ei ryfeddol ogoniant ? 
Ac oni pharat ei ddiſgleirdeb ef i bob peth yma iſod 


ymddangos 


&) 2 Cor. xii, a=—44 (h) Marc ix. 5. 


* 


MDT Um RE 


14 Natur Gerphioygſa 'r Saint. PkEx. I. 


ymddangos yn ddù a thywyll iti? Yn enwedig yn 
nydd dy ddioddefaint dros Griſt, y pryd, yn gyftred- 
inol, yr ymddengys ef fwyaf amlwg i'w bobl, a 
welaiſt di erioed “ un yn rhodio gyda thydi, yn y 
« ffwrn danllyd, a'i ddull yn debyg i fab Duw (i)?“ 
Credweh fi, griſt'nogion, nage, credwch Dduw; 
chwi ag a wyr fwyaf am Dduw Ynghriſt yma, nid 
yw ond meyis dim at y gewch wybod ; mewn cym- 
mhariaeth i hynny, prin yr haeddai ei alw yn 
wybodaeth, o herwydd yr wybodaeth ſydd gennym 
awr © a ddiflanna, canys o ran y gwyddom, a 
d phan ddelo rhyn ſydd berffeith, yna yr hyn ſydd 
« O ran a ddileir; gweled yr ydvm yr awr hon, 
« trwy ddrych mewn dammeg; ond'yna, wyneb 
« yn wyneb: yn awr yr adwaen o ran; ond yna 
« yr adnabyddaf megis y'm hadwaenir (k). Na 
ryteddwch gan hynny, griſt nogion, pa fodd y dichon 
adnabyddiaeth o Dduw a Chriſt beri bywyd tragyw- 
yddol. Mwynhau Duw a Chriſt yw bywyd tragyw- 
yddol (I); a thrwy adnabod. mae *r enaid yn 
mwynhau. Dynion daearol, drwy ymgynghori a'r 
cnawd, a feddyliant nad ellir adnabod Duw, ac nad. 
yw. *r adnabyddiaeth o hono ond happuſrwydd. 
gwael. Ond © ni a wyddom ein. bod o Dduw, ac 
« y mae 'r holl fyd yn gorwedd mewn drygioni : 
& ac awyddom ddyfod Mab Duw, ac efe a roes ini 
« feddw], fel yr adnabyddom yr hwn ſydd gywir : 
« ac yr ydym yn y Cywir hwnnw, ſef yn ei fab ef 
« Jeſu Griſt; hwn yw y gwir Dduw, a'r bywyd 
« tragywyddol (m).” 93 P 
2. Ni bydd y cf yn ſegur na difudd by y gwaith, 
bendigedig hwn. Dichon y faint o'r uchelder hwnnw 
edrych 'nol ac ymlaen. Ac wrth gymmharu y pe- 
theu a aeth heibio I'r petheu a fydd yno, diammeu: 
„ cyfyd yn yr enaid dedwydd, feddylieu SA 
7 hy : ; uche! 


em s. 5 x Cor. xiii, 312. 
we (1) Ioan xvii. 3. | 


m) 1 Ioan v. 19, 20. 


— OY 


PEN, bo Nw Gorphuyifa''r Saint, 15 


uchel a pharchus am ei gyflwr y pryd hynny. O 
ben y mynydd hwnnw gallwn edrych ar yr ania- 
Iwch ac ar wlad Canaan ar unwaith ; gallwn o'r 
nefoedd, edrych yn ol ar y ddaear, ac ymlaen ar 
dragywyddol ogoniant; ac wrth el cyd-bwyſo 
ynglhorianneu barn a deall, O fel y bydd rr enaid 
lammu o lawenydd, a llefain allan, ai dyma r 
* pwrcas drud na phrynid a. gwerth llai na gwaed 

« Criſt? Pa ryfeddod! O fendigaid. werth] O 
© fendigaid gariad dwyfol a ddaeth a'r fath werth 1 
<lawr | Ai dyma ddiwedd. credu? Ai. dyma 
© ddiwedd cynhyrfiadeu 'r Yſpryd? A chwythodd 
© awelon gras fi i'r fath borthladd ? Ai dyma 
cer Ile y denodd Criſt fy yſpryd iddo? O hyt.. 
£ rydol daith! O derfyn mwy hyfrydol! Ai dy- 
© ma 'r gogoniant, y llefarai 'r yſgrythur, ac F 
© pregethai gweinidogion gymmaint am dano? MI. 
© welaf fod yr efengyl yn. newyddion da, newyddion 
© o heddwch, ac o betheu da, ac o lawenydd mawr 
© i'r holl genhedloedd! A ddaeth fy ngalar ſynllyd, 
© 2m rhodiad pendriſt i hyn? A ddaeth fy ngweddio, 
© fy ngwilio a'm hofneu o droſeddu i hyn? A 
ddaeth fy holl flindereu, profedigaetheu fatan, 
* owawd a dirmyg y byd i hyn?—O gnawd gwael, 
© paham *roedd mor wrthyn gennyt dderbyn y fath 
© fendith a hon! O enaid annheilwng, pa'm roedd 
mor anhawdd gennyt ddyfod ir fath lè a hun? 
A oedd dyledſwydd yr: faich? A oedd y byd yn 
© rhy dda I'w golli? A oedd yn. afrwydd gennyt 
* ymadael a'r cwbl, ymwadu a'r cwbl, a dioddef 
* unrhyw beth, i ddyfod yma? A oedd arnat of 
© marw, i ddyfod yma? O galon dwyllodrus, bu 
© agos iti fy nhwyllo i i'r flammeu tragywyddol, a 
© pheri imi golli 'r gogoniant hwn ! Onid yw 'n 
* g'wilydd gennyt yr awr hon, fy enaid, iti erioed 
© wandybio. y cariad a'th ddygodd yma? Am iti 
© erioed wanhyderu ar ffyddlondeb dy Dduw, ac 
* ammeu ei gariad, pan y dyleſit ammeu. dy gariad 


- ch 


A , 


16 Natur Gerphwysfa r Saint. Pk. x. 
© dy hun yn unig? Am iti erioed ddiffodd un o 
© gynhyrfiadeu 'r Yſpryd, na cham-ddeongli y rhag- 
© luniaetheu, a grwgnach am y ffyrdd a derfyn yn y 
© modd hyn? *Nawr ti a weli 'n amlwg th Brynwr 
© dy achub wrth groeſi dy ddymuniadeu yn gyſtal ac 
© wrth eu caniattau, wrth ddryllio dy galon yn 
© oyſtal ac wrth ei rhwymo 1 fynu. Nid oes dim 
© diolch iti, annheilwng hunan, am y goron a 
© dderbynniaiſt, ond i Dduw a'r Oen y bo 'r gogo- 
© niant byth.” . 

3. Ond, O! mor llawn, mor anwyl, ac mor 
felus y mwynhad o gar Duw. © Duw cariad yw, 
c a'r hwn ſydd yn aros mewn cariad, ſydd yn aros 
« yn Nuw, a Duw ynddo yntef (n).“ Yma yr 
enaid tlawd a gwynfan, O nad allwn garu Criſt yn 
fwy ! Ond yno, nid elli lai na 'i garu ef. Ni wyddoſt 
etto ond ychydig am ei hawddgarwch, am hynny 
y ceri ychydig: ond y pryd hynny, dy lygad a 
effeithia dy galon, ac wrth edrych yn waſtadol ar 
lendid a phrydferthwch Criſt, dy galon a fydd yn 
eirias o gariad atto fyth. Griſ'nogion, onid yw eich 
cariad yn ennyn atto yma, wrth gotio am eich holl 
brofiadeu o'i gariad ef? Onid yw cymmwynaſ- 
garweh Mab Duw yn eich toddi, a haul dwyfol 
ddaioni yn gwreſogi eich calonneu rhewllyd? Beth 
gan hynny a fyddwch, pan ddeloch i aros mewn 
cariad, a chael pob peth ynddo ef yr hwn ſydd oll 
yn oll? Diammeu fod cariad yn waith ac yn wobr. 
Pa mor fawr y fraint, fod Duw yn canniattau ini 
ei garu ef, a chymmeryd ei gofleidio gan rai a fu yn 
cofleidio pechod ac aflendid o'i flaen ef. Ond mwy 
na hyn, efe a gar-gyntaf, ac a gar filoedd o 
weithieu yn fwy na ni. Griſtion, byddi di, y pryd 
| hynny, yn llawn at yr ymyl o gariad, ond car 
faint a fynnech, ti a gerir ddeng mil o weithieu yn 
fivy. A fu breichieu Mab Duw ar led ar y groes, 


E > ny — — 
— = 7 : 
n 
5 - 
— 3 — = - . 
| = 
— — — — —— 4 
— — — ** - ya — — — 
— — — 


Mn 
j' { 
tn 
7 
Fat 
133 
nee 
' ' 
10 
5 
wht 


| (n) 1 Ioan iv. 16. 


PEN. I. Natur Gorphwysfa 'r Saint, 17 


ac a wnaeth y waywffon ffordd agored at ei galon; 
ac oni bydd ei freichieu a'i fynwes yn agored iti 
yngogoniant ? A ddechreuodd ef garu o'th flaen di, 
ac a baid ef yno? A garodd ef dydi, ei elyn? dydi 
bechadur ? dydi ag oeddit yn ffieiddio dy hunan? 
a'th arddelw, pan oeddit ya diarddelw dy hun? Ac 
oni bydd iddo yn awr ya ddifeſur dy garu di, ei 
fab? dydi berffeith fant ? dydi ag wyt mewn rhyw 
feſur yn dangos cariad am gariad ? Efe yr hwn a 
wylodd o doſturi, dros hen Feru/alem, pan oedd ar 
fin diſtryw, gyda pha gariad y llawenycha efe dros 
Feruſalem newydd yn ei gogoniant? Griſtion, cred 
hyn, a myfyria arno, ti a gei *th gofleidio yn 
dragywyddol gan freichieu 'r cariad hwnnw a 
gyrraedd o dragywyddoldeb i dragywyddoldeb—gan 
y cariad oedd yn Nuw, pan ddanfonodd fab ei 
gariad o'r nef i'r ddaear, o'r ddaear i'r groes, o'r 
groes i'r bedd, o'r bedd i ogoniant—gan y cariad 
oedd Vnghriſt pan ddioddetai newyn, a blinder, 
ei demptio, ei wawdio, ei ddirmygu a'i gernodio, 
poeri ar o, ei groeſhoelio a'i drywanu; gan y cariad 
oedd ynddo pan oedd yn ymprydio, yn gweddio, yr 
gwaedu ac yn marw; ie y cariad hwn a'th gofteidia. 
di yn dragywyddol. —A phan gyfarfyddo cariad 
perffeitn dyn a chariad tra pherffeith Duw, ni 
byddant fel 7Z2/2ph a'i frodyr, yn wylo ar yddfeu eu 
giydd ; eithr carant yno mewn lawn orfoledd, ac 
nid mewn wylofain; ond bydd udo ac wylofain 
drwy holl lys y cythreuliaid pan glywont y Whey 
| fod brodyr Jeep wedi dyfod, bod y faint wedi 
dyfod adref yn ddiangol 1 fynwes Criſt, allan & 
gyrraedd uffern dros byth; ac nid ves yno y fath 
gariad ac oedd rhwng Dafydd a Jonathan, yn diffodd 
mewn triſt alarnad, o herwydd gorfod ymadad, 
Gwybydd hvn, . gredadyn, er dy gyſſur tragyws 
yddol, os y breichieu hynny unwaith a'th gofleidia- 
lant, ni ddichon pechod nag uffern dy dynnu 

oddiyno 


. \ 


18 Natur Corpbuysſa 'r Saint, PEN, r. 


oddiyno fyth. Nid yw'th gyfammod a chreadur 
5 anvwadal, ond a Duw; “ gyda'r hw nid oes gyf- 
« newidiad, na chyſgod troedigaeth (o).“ Ni 
char efe dydi, fel y ceraiſt di ef, ar y ddaear; yn 
anfynych, ya oeraidd ; i fynu ac i lawr. Efe, yr 
hw ni pheidiai ac ni leihaei ei gariad, er maint dy 
elyniaeth, dy eſgeuluſdra a'th wrthryfel ; a ddichon 
ef beidio a' th garu, pan i' th wnelo oll yn hawddgar:? 
Os gwnaeth Criſt iti ei garu ef mor nerthol, ag y 
gallit ofyn gwaethat * gorthrymder, ing, ymlid, 
„ newyn, noethni, enbydrwydd, neu gleddyf, dy 
2 Regain oddiwrth gariad Criſt (p)?“ pa faint 
y bydd i Griſt barhau yn ei gariad ? Yn wir, 
* a elli fod yn ddiogel, * nad all nac angeu, nac 
e einioes, nac angylion, na thywyſogaetheu, na 
« meddianneu, na phetheu preſennol, na phetheu 
i ddyfod, nac uchder, na dyfnder, nac un creadur 
« arall ein gwahanu ni oddiwrth gariad Duw, yr 
« hwn ſydd yng Nghriſt Jeſu ein Harglwydd (ꝗ).“ 
Weithian, rhyfedd un gyda 'r Apoſtol Paul, © beth 
« gan hynny a ddywedwn ni wrth y petheu 
« hyn(r)?” Mae'n rhaid y bydd cariad anfeidrol 
yn Jairgelweh byth i ddeall meidrol. Pa ryfeddod 
tod “ angylion yn chwennych edrych i'r dirgelwch 
« hwn (s}?” Ac os gwaith y ſeintieu yma yw ceiſio 
« ymgyffred beth, yw Jed, a hyd, a dytnder, ace 
“ uchder cariad Criſt, yr hwn ſydd uwchlaw gwy-. 
„ bodaeth (t);” rhaid yw mai mwynhad o Dduw 
drwy gariad yw tragywyddol orphwysfa 'r ſaint. 
4. Ac ni bydd awenyad,y rhan leiaf o'r mwyn- 
had hwn, At Leere, y mae 'r holl betheu uchod 
yn tueddu, ac ynddo. y terfynant ; ſef yr anrhaethol. 
hyfrydwch a deimla 'r rhai dedwydd wrth ganfod, 
adnabod, caru, a chael eu caru gan Dduw, Dyma 
* Saures wen, « hon nid * neb, on'd yr 
« hwn 


_— — - 

— ey 

2 - — —— P73 2 

— ———— 8 
> 


— SO >I—_— wy—_ oo - — — — 
* 


I 
i 
| 
i 
ſ 
A 
Ly 
Ml 
4 i 
* 1. 


— 
= — - : 
— — TEES — 
* 


(o) 1280 b. 6 17. (p) Rhuf. viii. 33. (a) Rhuf, viii. 38. 
(r) Rhuf, vin, 31. (5) 1 Pedr i, 12. (t) Eph. iii. 18, 19. 


Pex. 1. Natur Gorphwysfa r Saint; 19 


« hwn ſydd yn ei derbyn (u).” Diammeu mai 


dyma 'r * llawenydd na bydd dieithr gyfrannog o 
« hono (W).“ Holl ffyrdd trugaredd Criſt a dywys 
at, ac a derfyna yn llawenydd y faint. Bu Criſt yn 
wylo, yn galaru ac yn dioddef, tel y caent hwy 


lawenhau. Y mae efe yn danfon yr Yſpryd i lawr 


yn ddiddanydd iddynt ; yn amlhau addewidion, 
yn dadguddio y dedwyddwch a gant, © tel y byddo 
eu llawenydd yn gyflawn (x).“ Y mae efe yn 
azor iddynt ffynnon © o ddwfr bywiol, fel na 
« ſychedont yn dragywydd, eithr i fod ynddynt yn 
« tarddu i fywyd tragywyddol (y).“ V maeete 
yn eu ceryddu fel y rhoddo iddynt lonyddweh (2). 
Gwna yn ddyledſwydd arnynt “ lawenhau yn yr 
« Arglwydd yn waſtadol (a),“ a gorchymmyn idd- 
ynt lawenhau. Nidyw ef byth yn eu dwyn 1 gyflwr 
mor iſel, nad oes iddynt fW o achos i lawenhau na 
thriſtau. A ydyw 'r Arglwydd mor ofalus am ein 
diddanwch yma? O, pa beth a fydd y llawenydd 


hwnnw, pan fyddo 'r enaid yn berffeith gymmwys 


i lawenydd, a llawenydd ya barod gan Griſt ''e 
enaid, yna ein gwaith yn dragywyddol fydd lawen- 
hau! Mae'n debyg y bydd llawenydd y faint yn 
twy na phoeneu 'r damnedigion, am na bydd eu 
poeneu hwynt ond poeneu creaduriaid, © a bara- 


« towyd i ddiafol ac i', angylion (b);“ ond ein 


Ilawenydd ni fydd «lawenydd ein Harglwydd (e).“ 
Yr. un gogoniant ac a roddodd y Tad i'r Mab, a 
roddodd y Mab i'r plant (d), © rhoddodd iddynt 
eiſtedd gydag ef ar ei orſeddfainge, megis ac yr 


« eiſteddodd efe gyda 'i Dad ar ei orſeddfainge 


« ef (e).” Tydi, enaid tlawd, ac wyt yn gweddio 
am lawenydd, yn diſgwyl am lawenydd, yn 1 
; o ele 


(u) Dad. ii, 17. (w) Diar. xiv. 10. (x) Ioan xvii. 24. 
'(y) loan iv. 14+ (2) Salm xciv. 12, 13. (a) Phil. iv. 4. 
(h) Matt xxv. 41. (c) Matt. xxV. 21. (d) Ioan xVil. 22. 
00 Dad. 111. 21. 


. Y 


20 Natur Gorphuysfa r Saint, PEN, 1. 


o eiſieu llawenydd, yrhiraethu am lawenydd; ti a 
get yno lawenydd lawn, gymmaint ac a elli gynnal, 
mwy nag a teddyliaiſt erioed, nag a ddymunodd 
dy galon. Tan na ddelo 'r amſer, rhodia 'n fanol, 
gwilia 'n ddibaid, ac yna gad i Dduw feſur iti dy 
amſereu a' th raddeu o lawenydd. Nid hwyrach y 

bydd iddo ei gadw hyd nes byddo arnat fwy o 

eiſieu. Gwell it golli dy ddiddanwch na'th 

ddiogelwch. Pe byddit marw yn llawn o ofneu a 

thriſtwch, ni bydd hynny ond dros funud, a byddant 

i gyd drofodd, a therfynant mewn llawenydd anny- 

alladwy. Fel nad yw llawenydd y rhagrithiwr, 

telly ni bydd ofneu 'r cyfiawn, ond dros funud awr, 

Am modlonrwydd yr Arglwydd y mae bywyd, 

* dros brydnawn yr erys wylofain, ac erbyn y boreu 
y bydd gorfoledd (f).“ O hyfryd foreu ! Enaid 

tlawd, llwfr, pendriſt, mor llawn o lawenydd a 

fyddit yn awr, pe clywit lef o'r nefoedd yn llefaru 

wrthyt am gariad Duw, am faddeuant dy bechoden, 
ag yn dy ſicrhau o'th hawl i'r llawenydd hwn ? Pa 
beth gan hynny a fydd dy lawenydd, pan elych i 

fewn i lawenydd dy Arglwydd? Ti a fyddi yn y 

nefoedd yn gynt nag yr wyt yn meddwl. 

5. Ac nid dy lawenydd di yn unig a fydd, eithr 
bydd /lawe?nydd yn y nefcedd o'th blegid di, A oes 
lawenydd yn y nefoedd am dy droedigaeth, ac ai 
ni fydd dim am dy ogoneddiad? Oni bydd i'r angy - 
lion dy roeſawu yno, a chydlawenychu am dy 
ddyfod adref yn ddiangol ?—le, bydd yn llawen 
gan Jeſu Griſt; canys y pryd hynny y ceiff ei amcan 
wrth ddioddef, a marw, pan gaffom ni lawenhau, 
“ pan ddel efe iw ogoneddu yn y faint, ac i fod yn 
* rhyfeddol yn y rhai oll ſy 'n credu (g);”” © pan 

«© wel o lafur ei enaid, a'i ddiwallu'(h).” Dyma 
gynhauaf Criſt, y pryd y bydd iddo fedi — ei 
| | arur 


(i) Job xx. 5. Salm xxx. 5. (g) 2 Theſ. i. 10. 
| | n.. | 


— 


Pen. 1. Natur Gorphwysfa r Saint. | 21 


lafur; ac ni bydd edifar ganddo am ei ddioddefaint, 
cithr a lawenycha am ei etifeddiaeth a bwrcafodd, 
x'i bobl a lawenychant ynddo yntef—le 'r Tad ei 
hun a lawenycha yn ein llawenydd ni. O mor 
gyflym y cenfydd ef yn awr yr afradlon yn trol 
adref, ie, o hir bell? fel y rhed I'w gyfarfod? a 
chyda pha doſturi y ſyrth ar ei wddf i' guſanu, gan 
ei wiſgo a'r wiſg oreu, a rhoddi modrwy ar ei law, 
ac eſgidieu am ei draed, gan ladd y llo paſgedig i 
fwyta, a bod yn llawen (i). Mae hwn yn wir yn 
gyfarfod dedwydd; etto nid yw on'd. dim at y 
cofleidio, a'r llawenhau a fydd wrth gyfarfod yn y 
dydd mawr olaf.— Pa dragywyddol ſabbath a fydd, 
pan fo holl waith prynedigaeth, ſancteiddiad ac 
iechydwriaeth wedi ei lwyr orphen, a'i berffeithio 
am byth! „Vr Arglwydd dy Dduw yn dy ganol di 
« fydd gadarn : efe a achub; efe a lawenycha o'th 
« blegid gan lawenydd ; efe a lonydda yn et gariad, 
« efe a ymddigrifa ynnot dan ganu (K).“ Da ynteu 
y gallwn ni lawenychu yn ein Duw ni gan Iawenydd, 
a llonyddu yn ein cariad, ac ymddigrifo ynddo ef 
dan ganu. 

Och ! prin y baidd fy nghalon gan arſwyd fyned - 
ymmlaen, Mi dybygwn glywed o honof lais yr 
Hollalluog yn dywedyd wrthyf, “ pwy yw hwn ſydd 
« yn tywyllu cyngor ag ymadroddion heb wybo- 
daeth (I)?“ Ond arbed dy was, O Arglwydd, Ii 
chwiliais 1 ddirgeloedd na ddatguddiwyd. Y mae 
'n flin gennyf tod fy neall mor dywyll, fy meddy- 
leu mor wael, fy ſerchiadeu mor farwaidd, fy 
jaith mor iſſel ac mor anweddaidd i'r fath ogo- 
niant. Ni ddarfu i mi etto ond clywed a'm cluſtieu 
O, gad i'th was dy ganfod di, a mwynhau y 
llawenydd hwn, ac yna y deallaf yn well, ac y 
rhoddaf iti ogoniant mwy ; bydd yn ffiaidd gennyf 
yr hyn ydwyf yn awr, ac ymadawaf a'm holl am- 

| mher- 


(i) Luc xv, 20—23. (k) Zeph. iii, 17. (1) Job xxxvili. 2, 


* 


1 


.« deallais, petheu rhy ryfedd imi, Ke ni's gwy- 


ammharch hwn, etto 'r tan ſydd oddiar dy allor di, 
a'r gwaith a orchymmynwyd gennyt. Nid edrychais 
ith Arch, ac ni eſtynnais fy 
 Golch ymaith y 


Fr Oen. 


Y petheu mawrion a ragflaenant Orphwysfa 'r 


 Dedwyddwch criſtianogion, drwy gael ffordd agored i 


. yn teyrnaſu arnom. Gan hynny, *frodyr anwyl, 
* gan fod ini ffordd newydd a bywiol, yr hon a 


(m) Job xlii. 3, 5, 6. (n) 2 Cor, iv. 13. (o) Matt, xxvi. 41, 


22. Natur Gorphwysfa r Saint. PEN. 1 


mherffeithrwydd byn. & Lleferais yr hyn ni's 


« ddwn.(m).” © Etto, credais, am hynny y lleferais 


„ (n).“ Arglwydd, beth a elli ddiſgwyl gan lweh, 


ond yſgafnder? neu gan lygredigaeth, ond halogiad ? 
Er mai firwyth fy llygredigaeth i yw 'r gwendid a'r 


law atti, hebddot ti. 
Ilychwyniad hyn hefyd yngwaed 
Ammherffaith, neu ddim a fydd ein 
gwaſanaeth yma iti. O, derbyn ble dy blentyn, 
« yr yſpryd ſydd yn barod, eithr y cnawd ſydd 


« wan (o).“ 


— — —ĩ—ꝛ 


r 2 


Saint. 


Baradiuys. Y mae pedwar peth yn enwedig yn 
parottoi v. Gordd iddi. 1. Bnddangoſiad gogoneddus 
Criſi; 2. Yr adgyfodiad cyſtredinal; 3. Y farn 

danveddaf ; 4. A choromad y faint, 

ID yw'r ffordd i'r nefoedd yn awr mor 
gauedig ini, a phan oedd y ddeddf a melldith 


« gyſſegrodd Criſt ini, trwy 'r llenn, ſef ei gnawd 
&« ef, trwy ba un gallwn neiau mewn lawn hyder 
« ffydd, a myned i fewn i'r cyſſegr ſancteiddiol- 
EE | "af 


py awe» 6 0+ ©. Av P oo * 5. 5 a Mc 


af (a):“ a chan fod y cleddyf tanllyd wedi ei 
ſymmud ymaith, edrychwn etto ĩ mewn 1 Baradwys 
ein Duw: ac am y gyn mai nid firwyth gwahar- 
ddedig ſydd ar bren y bywyd, eithr, da yw ei fwyd, 
tes yngolwg llygaid yſprydol, a phren dymunol 
i beri gwir ddoethineb ac happuſrwydd; mi a 
gymmeraf, drwy gymmorth yr Yſpryd, o'i ffrwyth 


bwyttaoch, Y mae porth y deml hon yn dra 
gogoneddus, ac a elwir, y perth prydferth, Dyma 
bedwar peth fel pedwar congl y porth. Dyma 
adyfodiad as . tra goganeddus Mab Duo 
Ardderchog waith 


ofnadwy a Hdd, lle ceiff y faint yn gyntaf eu cyhoe- 
ddi yn gyfiawn, ac yna gyda Chriſt, farnu y byd — 
Ac hefyd eu coroni yn barchus, a derbyn y deyrnas. 

1. Gellir yn gymmwys gyfrif, 4yfodiad ac ymddan- 
goſrad Mab Duw, yn rhan o ogoniant ei bobl. Er 
eu mwyn hwy y daeth i'r byd i ddioddef, marw, 
cyfodi, ac eſgyn; ac er eu mwyn hwy y dychwel etto. 
A phan dde}, *efe a'u cymmer hwy atto ei hun, 
0 1 lle y mae efe, y byddont hwytheu hefyd (b).“ 


Ni ymadawodd y priodfab mewn digter; nid aeth 


ymaith gan fwriadu na ddychwelai attom mwy; 


menteu, y rhai fy 'n“ dangos ei farwolaeth oni 
« ddelo (c);” rhoddedd ini hefyd ei Vſpryd in 
cytarwyddo, i'n ſancteiddio, a'n hyfforddi hyd oni 
ddychwelo. Vr ydym yn fynych yn derbyn 


arwyddion o'i gariad, i ddangos ini nad yw efe yn 


anghofio ei addewidion, na'i bobl. Yr ydym 

beunydd yn canfod arwyddion ei ddyfodiad, fel y 

rhagddangoſodd ini. Gwelwn y “ fligyſbren vi 

* ddail yn torri allan, am hynny y gwyddom fod 
| cc 

„ Jr 

(a) Heb. x. 19, 20, 22. (b) Ioan xiv. 3. (e) 1 Cor, xi. 26 


Pex. 2. Tperbeu mawrion a, &c. 23 


ef, ac a roddaf i chwitheu yn ol fy ngallu, fel y 


-riſt yn cyſodi ein cyrph or lhuch, 
Lan ei cyſſylltu a'r enaid dracheſn—Trefn y farn 


gadawodd ini arwyddion ddigon y dawetto. Mae 
W gennym ei air, ei amrywiol addewidion, ei ſacra- 


„„ „ 


24 Y petheu mawrion 4 PEN. 2, 


yr haf yn agos (d).” Er dweyd o'r byd rhod- 
reſgar, „y mae fy argtwydd yn oedi dyfod (e) ;” 
etto, «© edryched y ſaint i fynu, canys y mae eu 
« gwaredigaeth yn neſau (f).“ Och! ty nghyd- 
griſt'nogion, beth a wnaem ni, pe na ddychwelai 
ein Harglwydd? Ym mha gyflwr y byddem ni 
yma hebddo ef? Beth? ein gadael ni ynghanol 
bleiddiaid (g), ac ym myſg llewod (h), a chenhed- 
laeth gwiberod (i), a'n hanghofio yma? A fu iddo 
ein prynu mor ddrud, ac yna ein gadael i bechu, 
dioddef, griddfan a marw beunydd, ac ai ni ddych- 
wel attom mwy? Ni ddichon hynny fod. Ein 
Harglu ydd a ddaw yn wir.— Pe na ddoi, byddai 
hynny, fel ein hymddygiad cywilyddus ni tuag at 
Griſt, pan gynheſom yn y byd, ni waeth gennym a 
ddelom yn agos atto ef, ond nid felly yr ymddwg 
Criſt attom ni. Efe, yr hwn a ddaeth i ddioddef, 
a ddaw yn ddiammeu i orfoleddu : yr hwn a ddaeth 
i'n pwrcaſu, a ddaw yn ddi-ble i'n meddiannu. 
Vm mha le vnteu, y byddai ein gobaith ni? Beth a 
ddoi o'n fiydd ni, o'n gweddieu, ein dagreu, a'n 
diſgwyliad? Beth a dalai hol] amynedd y faint 
iddynt? © Onid truanaf o'r holl ddynion fyddem 
c ni (kx)? Griſt'nogion, a barodd Criſt ini adael 
yr holl fyd, a'n gadael gan yr holl fyd? gaſau 
pawb, a'n caſau gan bawb? a hyn oll er ei 
fwyn ef, fel y caem ef yn lle pob peth? Ac a 
fydd iddo ef, dybygwch chwi, yn ol y cwbl, ein 
gadael a'n gwadu ei hun? Vm mhell y bo'r fath 
feddwl oddiwrth ein calonneu!—Ond paham na 
buaſai efe yn aros gyda 'i bobl, pan oedd yma? 
Pa'm ? Oni orphennodd efe ei waith ar y ddaear ? 
Onid oedd raid iddo gymmeryd meddiant o ogoniant 
droſom ni? Onid oedd raid iddo eiriol ar y Tad, 

- 6 : dadleu 


(d) Matt. xxiv. 32. (e) Matt. xxiv. 48. (f) Luc xxi. 28. 
(g) Matt. x. 16. (h) Salm Ivii. 4. (i) Matt, iii. 7. 
(K) 1 Cor. xv. 19. | 


ws I ' WW ww au RV? ju yur Fd Ss QuoS fue RB” VF fn” a X@£ _ WW r FW , Qs gow 


PEN. 2. rag flaenaut Orphwysfa Po "Saint. 2 5 
dadleu ei ddioddefaint, ei lenwi a'r Yſpryd i roddi 


ini, derbyn awdurdod, a daroſtwng ei elynion ? Byri 
ein hamſer yma. Pe buaſai i Griſt aros ar 


ddaear, beth a dal'ſai ini ei fwynhau dros ychydig 


ddyddieu, ac yna marw o honom? Mae ganddo 
fwy o'i amgylch yn y nefoedd, ſef yſprydoeddamryw 
genhedlaetheu. Myn Criſt ini fyw trwy ffydd, ac 
nid wrth olwg. 

O fy nghyd-gri/” nogion, pa fath ddiwrnod a fydd 
hwnnw, pan ddelo 'r Arglwydd ei hunan rn ceiſio 
ni, a fuom yn garcharorion gan bechod, gan bech- 
aduriaid, a chan y bedd?. Ni bydd hwn fel ei 
ddyfodiad eyntaf, mewn dirmyg a thlodi, i boeri 
arno, a'i gernodio a'i groeſhoelio. Ni ddaw, O 
fyd eſgeulus! i'w ddibriſio a'i ddiyſtyru gennych 
mwy. Etto nid oedd ei ddyfodiad eyntaf heb ei 
ogoniant. Os oedd raid i'r lu nefol, wrth gadw 

wyl ei enedigaeth, glodfori Duw (1), gyda pha 
orfoledd y bydd i faint ac angylion yn y dydd olaf, 
gyhoeddi, «© gogoniant i Dduw, tangnefedd ac 
« ewyllys da i ddynion?” Os oedd raid 1 ſeren 
dywys dynion o eithafoedd y ddaear i ddyfod 1 
addoli plentyn yn y preſeb (m), pa faint mwy y 
gwna gogoniant ei ail ddyfodiad Pr holl fyd addef 
ei benllywodraeth? Os gwaeddaſant, Hoſannah, 


pan oedd yr Ieſu yn marchogaeth ar aſſyn tua Je- 


ruſalem (n), pa ogoniant a roddir iddo pan ddelo ar 
gymmyleu 'r nef tua Chaerſalem newydd ? Os, pan 
oedd mewn agwedd gwas (o), y gwaeddent, “ pa 
« ryw un yw hwn, y mae y gwyntoedd hefyd a'r 
* mor yn ufuddhau 1ddo ? (p)“ Beth a ddywedant 
hwy pan welont ef yn dyfod yn ei ogoniant, a'r ne- 
toedd a'r ddaear yn ufuddhau iddo? “ Yna y 
„ galara holl lwytheu 'r ddaear (q).” Cymmwys 
ir annuwiol feddwl a llefaru am y dydd hynnw, 
C | gyda 
J) Luc ii. 14, Matt. ii. 2. (n) Matt. xxl, 5 
(o) Phil. i 1 be viii. 27. g 100 Matt. — 29 _— 


- 


26 | Y petheu mawrion a | PEN. 2. 


gyda braw a dychryn, ond nid cymmwys i'r cre- 
dadyn. A fydd i'r annuwiol ei ganfod, a llefain, 
© Daccw efe, yr hwn y darfu imi eſgeuluſo ei waed, 
© gwrthod ei ras, dibriſio ei gyngor, a gwrthwynebu 

© etlywodraeth ! Ac oni bydd i'r faint waeddi gyda 
llawenydd mawr 1awn, © daccw efe, yr hwn a'n 
© carodd a chariad tragywyddol, a'n prynodd a'i 
© waed, a'n ſancteiddiodd a'i Y ſpryd, rhoeſom ein 
© hyder arno, ac ni bu edifar ini, diſgwyliaſom yn 
hir wrtho, ac ni a welwn yn awr, na bu ini ddiſ- 
© gwyl yn ofer! O, lygredd melldigedig ! a fynnai 
© ini droi at y byd, a phetheu preſennol, gan 
© ddywedyd, “ pa ham y diſgwyliwn wrth yr Ar- 
© glwydd mwy (r)!” Gwelwn yn awr, mai gwyn 
© eu byd, y rhai oll a ddiſgwyliant wrtho (s)!“ Wei- 
thian, griſt'nogion, llefwn ar i fynu o'n calon, 
« Arglwydd, deued dy deyrnas, y mae 'r Yſpryd 
« ar briod- ferch yn dywedyd, tyred, a'r hwn ſydd 
« yn clywed, ac yn darllen, dyweded, tyred;“ ein 
Harglwydd ei hunan a ddywaid, © yn wir yr wyf 

e yn dyfod ar frys. Amen, yn wir, tyred Arglw- 
« ydd leſu (t).“ | | 

| 2. Peth arall ac ſydd yn tywys i Baradwys yw, 

1 ardderchog waith Criſt yn cyfodi ein cyrph or lkuch, 

” gan eu cy/hilltu a'r enaid drachen. Rhyteddol effaith 

| 

| 

| 

| 


gallu a chariad anfeidrol yw hyn! Rhyfeddol yn 
wir, medd angrhediniaeth, os gwir yw. Beth? a 
fydd i'r holl eſgyrn gwaſgaredig a'r Ilwch hyn ddy- 
fod yn ddyn byw?—Gadewch imi ddadleu yn 
barchus dros Dduw, o blaid y gallu hwnnw, ar ba 
un yr wyf yn hyderu am adgyfodiad o feirw. Beth 
ſydd yn eynnal corph dirfawr y ddaear? Beth ſydd 
yn goſod terfyneu i ddyfroedd tymmheſtlog y mo- 
roedd mawrion? O b'le mae trai a llanw 'r mor ? 
Pa ſawl gwaith mwy na'r holl ddaear yw *r corph 
tanllyd fry, yr haul? Onid yw mor hawdd cyfodi 
y meirw, a chreu 'r nefoedd a'r ddaear o ddim !— 


Nag 


(r) 2 Bren vi. 33. (s) Efay xxx. 18. (t) Dad, xxii 7 22 


Pex. 2. ragflaenant Orphwysfa *r Saint. 27 


Nag edrychwch ar gyrph meirw, ar Iwch, ac an- 
hawſdra, eithr, edrychwch ar yr addewidjon, a 
ffyddlondeb yr hwn a addawodd. Rhoddych yn 
foddlon y cyrph hyn i'r bedd, ni chant aros yno 'n 
hir. Gorweddwn i lawr mewn heddwch, a gor- 
phwyſwn ; ni bydd hon yn nos dragywyddol, na 
chwig diddiwedd. Os rhoddi heibio "th goth 
'rwyt yn ei ofni, nid yw hyn, ond fel y caffech 
gorph gwell (u). Os dy droi dros y drws 'rwyt yn 
ci ofni, cofia, © os dy ddaearol dy o'r babell hon a 
« ddattodir, fod iti adeiliad gan Dduw, ſef ty, nid 
« Waith llaw, tragywyddol yn y nefoedd (w).“ 
Dyro i lawr yn llawen, y talp hwn o lygredigaeth, 
ti a gel, yn ddiammeu, ei dderbyn ef drachefn yn 
gorph nefol ac yſprydol. Er iti ei roddi i lawr 
mewn ammharch, ti a'i cei ef mewn gogoniant. Er 
iti ymadael ag ef mewn gwendid, e gyfodir mewn _ 
nerth, « mewn moment, ar d'rawiad llygad, wrth 
© yr udgorn diweddaf, canys yr udgorn-a gan, air 
« meirw a gyfodir yn anllygredig, a ninneu 2 
„ newidir (x). Y meirw Ynghriſt, a gyfodant yn 
« gyntaf. Yna, y rhai byw, y rhai a adawyd, a 
« gippir i fynu gyda hwynt, yn y cymmyleu i gyf- 
&« arfod a'r Arglwydd yn yr awyr (y).“ Gorfoledda 
'nawr, O griſtion, yn yr addewidion hyn, ti a get- 
ar fyrr orfoleddu yn y cyflawniad o honynt. 
« Dyma *r dydd a wna yr Arglwydd, gorfo- 
« leddwn a llawenychwn ynddo (z).“ Y bedd na 
allai gadw ein Harglwydd, ni all ein cadw ninneu. 
Efe a gyfododd er ein mwyn ni; a'r un gallu a'n 
cytyd ninneu, «canys, os ydym yn credu far Ieſu, 
ali adgyfodi, felly y rhai a hunaſant yn yr Ieſu, a 
« ddwg Dow gydag ef (a).” Nagedrychwn byth 
ar y bedd, eithr edrychwn ar yr adgyfodiad tu draw 
Ir bedd. Ie, © byddwn ficr, a diymmod, a he- 
. © hethion yngwaith yr Arglwydd, a ni yn gwybod, 
5 C 2 8 « nad 


(u) 2 Cor. v. 4+ (W) 2 Cor. v. 10 (x) 1 Cor. xv. 42—44, 52 
(y) I Theſ. iv 16, 17. (z) Salm cxvlii. 24. (a) 1 Tek. is. 9 


28 I petheu mawrion 4 Pen. 2. 


« nad yweinllafurniyn ofer yn yr Arglwydd (b).“ 
3. Yn y ffordd i n 'r Saint, mae'r farn 
fawr ddiweddaf, lie cant hwy yn gyntaf eu cyhoeddi 
yn gyfiawn, ac yna gyda Chrift, farnu r hd. Rhaid 
i bawb, hen ac ieuangc, o bob cyflyreu a chenhed- 
laetheu, a fu erioed er y greadigaeth hyd y dydd 
hwnnw, ddyfod yno i dderbyn eu barn, O ofna- 
dwy! O orfoleddus ddydd! Ofnadwy i'r rhai 
a anghofiaſant ddyfodiad eu Harglwydd ! Gorfo- 
leddus i'r faint, oedd yn gobeithio, ac yn diſgwyl 
gweled y dydd hwnnw ! Dydd, -ym mha un y ceiff 
y byd weled daioni a thoſter Duw; i'r rhai coll- 
edig, toſter, eithr, i'w etholedigion, daioni (e). 
Rhaid i bob un roddi cyfrif o'i oruchwyliaeth (d). 
Rhaid cyfrif am bob talent o amſer, iechyd, ſynwyr, 
trugareddeu, cyſtuddieu ; rhaid atteb am bechodeu 
ieuengctid a aeth yn anghof; a'n pechodeu dirgel a 
wneir oll yn amlwg, ger bron dynion ac angylion. 
Ceiff yr annuwiolion oll weled yr Arglwydd leſu 
no! iddynt ei eſgeuluſo ef, anufuddhau ei air, 
ammherchi ei weinidogion, caſau ei weiſion, yn 
awr yn eiſtedd ar ei orſeddfainge 1'w barnu hwynt. 
Eu cydwybodeu eu hunain a waeddant i' w herbyn, 
gan ddwyn i'w cof eu holl gamweddeu. I b'le 
try y pechadur truenus ei wyneb ? Pwy a ddichon 
ddychymmyg pa mor ddychrynllyd fydd meddyli- 
eu ei galon? Ni ddichon y byd ei gynnorthwyo yn 
zwr, ni ddichon ei hen gymdeithion, ni ddichon ac 
ni fyn y faint, ni ddichon neb ond yr Arglwydd 
Jeſu; ond dyna 'r trueni; ni fyn efe. Bu amſer, 
bechadur, pan y mynnai Criſt, ond ni fynnit ti; 
ond yn awr, rwyt ti yn ceiſio, ac ynteu yn pallu, 
Oter iti “ lefain ar y mynyddoedd a'r creigieu, 
* ſyrthiwch arnaf, a chuddiwch fi o wydd yr hwn 
« fydd yn eiſtedd ar yr orſeddfainge (e), am fod 
Arglwydd y mynyddoedd a'r creigieu yn elyn iti, 
ar lais pa un y gwrandawant, ac nid ar dy lais di. 
ib) x Cor, xv. 58. (e) Rhuf, xi. 22, (d) Luc xvi, 2. (e) Dad, vi. 16* 


Pen, 2, ragflaenant Orphwysfa 'r Saint. 29 


« Yr ydwyf fi, gan hynny, Fr gorchymmyn ge: 
« bron Duw, a'r Arglwydd Ieſu Griſt, yr hwn a 
« farna y byw a'r meirw, yn ei * a1 
« deyrnas (f),“ yſtyria 'n ddifrifol y petheu hyn, a 
myfyria arnynt. | | 
Ond paham yr wyt ti yn crynu, O enaid graſol 
g2/tzngedig © Os na chollai Duw un Mah yn y diluw 
mawr, os na adawai un Lat yn Sodom, nage, os na 
allai wneuthur dim, nes ei fyned allan; a fydd i'r 
Duw hwn dy anghofio di yn nydd y farn? Na fydd. 
« Yr Arglwydd a fedr wared y rhai duwiol rhag 
© profedigaeth, a chadw y rhai anghyhawn i ddydd 
« y farn i' poeni (g).” Medr wneuthur yr un 
2 dychryn mwyaf i'w elynion, a'r llawenydd 
mwyat i'w bobl. “ Nid oes dim damnedigaeth i'r 
&« rhai ſy* yng Nghriſt Ieſu, y rhai ſydd yn rhodio 
nid yn ol y cnawd, eithr yn ol yr Yſpryd, Pwy 
« arydd ddim yn erbyn etholedigion Duw?”“ A 
rydd y ddeddf ddim? Na wna, “ canys, deddf V ſ- 
« pryd y bywyd yng Nghriſt Ieſu a'n rhyddhaodd 
« oddiwrth ddeddf pechod a marwolaeth.“ A rydd 
cydwybod ddim? Naddyry. “ mae 'r Yſpryd 
«ej hunan yn cyd-dyſtiolaethu a'u hyſprydoedd 
„ hwynt, eu bod yn blant i Dduw. Duw yw er 
hun ſydd yn cyfiawnhau, pwy yw 'r hwn 


ſydd yn damnio (h) ?” Os nad yw ein barge _. 


wr yn ein condemnio, pwy a ddichon? Yr wi 
a ddywedodd wrth y wraig odinebus, oni chop 
* demniodd neb di? nid wyf finneu yn dy gon- 
* demnio di (i), a ddyweid wrthym ni, yn ffydd- 
lonach na Phedr wrtho ef, pe gwadai, neu pe con- 
demniai pawb di, “ ni'th wadaf ddim (k).“ Gan 
iti 'm © cyffeſu i yngwydd dynion, minneu a'th 
< gyfteſaf di yngwydd fy Nhad, yr hwn ſydd yn y + 
« nefoedd (1). | 

C 3 Pa 


(f) 2 Dim. iv, 1. (g) 2 Pedr ii. 9. (h) Rhuf. viii. 7, 2, 16, 33. 34+ 
(i) loan viii. 10, 11. (k) Matt. xxvi. 34, 35 (1) Matt. x. 32. 


30 Y petheu mawrien a | PN. 2. 


Pa lawenydd annrhaethol yw ini, mai ein Har- 
glwydd anwyl, yr hwn a gar ein heneidieu, ac a 
gerir gan ein heneidieu, a fydd ein barnwr! A 
ofna gwr ei farnu gan ei gyfaill anwylaf? neu 
wraig, gan ei phriod? Griſtion, a ddaeth Criſt i 
lawr o'r nefoedd i ddioddef, i wylo, i waedu a 
marw drofot ti? ac a fydd iddo ef yn awr dy 
ddamnio di? A gymmerodd ef ei farnu, ei gon- 
demnio a'i groeſhoelio yn dy lè di, ac a fydd iddo 
ef ei hun dy gondemnio di? A fu iddo ef dy brynu, 
dy adgenhedlu, dy ſancteiddio a'th gadw, ac a fydd 
iddo ef yn ol y cwbl, dy ddinyſtrio di? Wele 
ynteu, bydded dychryn y dydd hwnnw byth mor 
tawr, diammeu y gwared yr Arglwydd ei bobl rhag 
niweid. Cryned y cythreuliaid rhag y dydd hwnnw ; 
cryned yr annuwiolion hefyd; ond holl bobl Dduw 
a lammanto lawenydd. Diammeu y gwna teimlad 
o' n trugaredd a'n happuſrwydd ini ryfeddu yn ddir- 
far, wrth ganfod y rhan fwyaf o'r byd yn llewygu 

an ofn, a ninneu yn gorfoleddu o lawenydd; wrth 
glywed eu barnu hwynt Ir flammeu tragywyddol, 
2'n cyhoeddi ninneu yn etifeddion y deyrnas; wrth 
weled ein cymmydogion, oedd yn byw yn yr un 
dre, yn dyfod i'r un gyn'lleidfa, yn trigo yn yr un 
ty, ac oeddynt ym marn y byd, yn fwy anrhyde- 
ddus na ni, yn cael eu danfon yn awr oddiwrthym 
dros byth, gan Dduw, chwiliwr calonneu. Hyn, 
ynghyd ag ardderchawgrwydd a dychryndod y dydd 
hwnnw a ddarlunir yn dra rhagorol gan yr apoſtol: 
% Cyfiawn yw ger bron Duw dalu eyſtudd i'r. rhai 
« fydd yn eich cyſtuddio chwi; ac i chwitheu 
« y rhai a gyſtuddir, eſmwythdra gyda ni, yn 
'« ymddangofiad yr Arglwydd Jeſu o'r nef, gyd 
« a'j angylion nerthol, a than flamllyd, gan roddi 
« dial i'r fawl nid adwaenant Dduw, ac nid ydynt 


te yn ufuddhau i efengyl ein Harglwydd Jeſu Griſt, 
« y rhai 


- 


PEN, 2. ragflaenant Orphwysfa *r Saint. ,.n- 


« y rhai a'i ddioddefant yn goſpedigaeth, ddinyſtr 
« tragywyddol oddi ger bron yr Arglwydd, ac oddi- 
« wrth ogoniant ei gadernid ef; pan ddel efe i'w 
« ogoneddu yn ei faint, ac i fod yn rhyfeddol yn y 
« rhai oll ſy'n credu (m).“ | | 
A mwy na hyn, byddun mor belled oddiwrth 
ddychrynu rhag y farn honno, ac y cawn fod ein 
hunain yn farmwyr., Cymmer Criſt ei bob], fel pe 
bai, mewn awdurdod gydag ef, eiſteddant a chan- 
molant ei farn gytiawn ef; “oni wyddoch chwi y 
« barna y faint y byd? nage, oni wyddoch chwi y 
« barnwn ni angylion (n)? Oni buaſai i Griſt ei 
hunan ddywedyd hyn, buaſai yn rhyfyg ini ei 
ddywedyd, ac nid allaſem byth gredu fod ini y 
fath oruchatiaeth, Hyd yn oed Enoc y ſeithfed o 
Aada, a brophwydodd am hyn, gan ddywedyd, 
„ wele, y mae 'r Arglwydd yn dyfod gyda myr- 
« ddiwn o'i faint, 1 wneuthur barn yn erbyn pawb, 
ac i lwyr argyhoeddi yr holl rai annuwiol o ho- 
„ nynt, am holl weithredoedd eu hannuwioldeb 
« My rhai a wnaethant hwy yn annuwiol, ac am yr 
e holl eirieu caledion, y rhai a lefarodd pechaduriaid 
« annuwiol yn ei erbyn ef (o).“ Fel hyn yr an- 
rhydeddir y faint, © a rhai cyfiawn a lywodraetha 
« ym moreu 'r adgyfodiad (p). O na bai 'r byd 
« eſgeulus yn ddoeth, na ddeallent hyn, nad yſty- 
e rijent eu diwedd (q)! O na byddent yn awr o'r 
un meddwl ac y byddant pan welont y nefozdd yn 
« myned heibio gyda thwrwf, a'r defnyddieu gan 
© wir Wres yn toddi, a'r ddaear a'r gwaith a fyddo 
« ynddi yn lloſgi,” pan fyddo 'r cwbl ar dan 
o ddeutu eu cluſtieu, a phob daearol ogoniant yn 
diflannu; © canys y nefoedd a'r ddaear ſy ' yr awr 
hon, ydynt trwy yr un gair wedi eu rhoddi i 
* gadw 1 dan, erbyn dydd y farn, a diſtryw yr a n- 
C 4 « wir 
(m) 2 Thef. i, 6=10, (n) 1 Cor. vi. 2. 3. (o) Jude 14, 15. 
(p) Salm xlix. 14, (q] Deut. xxx I. 29. 


32 Y petheu mauwrion a Pex. 2. 


wir ddynion. A chan fod yn rhaid i hyn i gyd 
« ymollwng, pa ryw fath ddynion a ddylech chwi 
« fod, mewn ſancteidd ymarweddiad a duwioldeb ; 
« yn diſgwyl ac yn bryſio at ddyfodiad dydd Duw, 
« yn yr hwn y nefoedd gan loſgi a ymollyngant, a'r 
« defnyddicu gan wir wres a doddant (r).“ 
4. Y parottoad diweddaf i orphwysfa er faint, 
fydd eu coroniad parchus, a derbyn o hinynt y deyrnas. 
Canys, yn gymmaint a chael o Griſt eu pen, ei 
eneinio yn frenhin ac yn offeiriad, felly ei bobl dano 
ef «© a wneir i Dduw yn frenhinoedd ac yn offeiriaid 
« 1 deyrnaſu ac i glodfori yn dragywydd (s). Coron 
« cyhiawnder a gadwyd iddynt, a = yr Arglwydd 
y barnwr cyhawn iddynt yn y dydd hwnnw (t). 
„ Buont ffyddlon hyd angeu, ac efe a rydd iddynt 
4 goron y bywyd (u),“ ac yn ol y defnydd a wnae- 
thant o'u talenteu yma, y bydd helaethrwydd eu 
teyrnas a'u parch fry (w). Ni anrhydeddir hwynt 
a gwig enweu, ond a gwir lywodraeth, '« Rhydd 
 & Criſt iddynt eiſtedd gydag ef ar ei orſedd - 
« fainge (x), aca rydd iddynt awdurdod ar y cen- 
« hedloedd, fel y derbynniodd ynteu gan ei dad; 
« ac efe a rydd iddynt y ſeren foreu (y).“ Ein 
Harglwydd ei hunan a'u dyry mewn meddiant o'r 
nefoedd, gan eu canmol fel hyn, “ da, was da a 
« ffyddlon, buoſt ffyddlon ar ychydig, mi a th 
« ofodaf ar lawer: dos i mewn i lawenydd dy Ar- 
« olwydd (z).“ ES 
Vna efe a'u geſyd hwynt ar yr orſeddfainge, gan 
lefaru wrthynt yn y modd cyſſurlawn hyn, © deuwch 
« chwi fendigedigion fy Nhad, etifeddwch y deyr- 
c“ nas a barottowyd i chwi er ſeiliad y byd (a).“ 
Pob gair ſydd yn llawn bywyd a llawenydd ! — 
Deutoch— dyma ddal allan y deyrnwialen aur, fel y 
gallom 


(r) 2 Pedr ili. 7— 10. (s) Dad v. 10. (t) 2 Dim. iv. 8. 
(u) Dad. ii. 10. (W) Matt. Xxv. 21, 23. (x) Dad. iii. 217. 
(y) Dad. it, 26—28. (2) Matt, xxv. 23. (a) Matt. xxv. 324 


PEN. 2. ragflaenant Orphwysfa r Saint. 37 


gallom neſſau yn hyderus i'r gogoniant hwn- 
Deuwch mor agos ag y mynnoch, nag ofnweh farn 
Bethſbemiaid, am fod y gelyniaeth wedi ei Iwyr 
ddirymmu (b). Nid yw hwn y fath ddowch ag a 
fyddem ni arferol o glywed, “ deuwch, cyfodwch 
eich croes a chanlynwch fi (e): yr oedd hynny 
yn felus, etto meluſach o lawer yw hyn.— Chiui fen- 
digedigion—Bendigedig yn wir, pan fo Duw yn dy- 
wedyd mai bendigedig ydym ! Er Ir byd ein cytrif 
yn felldigedig, a ninneu yn barod i gytrif ein hu- 
nain felly, etto, diammeu mai berg fydd yr 
hwn a fendithio Duw, ac ni thry neb ei tendith ef 
yn 01 (d).—Gan fy Nhad—Bendigedig ynghariad 
y Tad, yn gyſtal ag ynghariad y Mab, am mai UN 
ydynt (e). Dangoſodd y Tad ei gariad, drwy eu 
hethol, drwy eu rhoddi i Griſt, drwy roddi Criſt 
iddynt hwy, a thrwy eu derbyn yng Nghriſt. 
Dangoſodd y Mab ei gariad, drwy ddyfod 1 1:wr 
o'r nefoedd i'r ddaear i wiſgo cnawd, a myned yn 
fechniydd droſtynt, a thalu eu holl ddyled ; drwy 
eu prynu a'i werthfawr waed ar y groes, a thrwy 
eiriol troſtynt yn y nefoedd. — Etifeddiuch — Nid 
caethweiſion mwyach, na gweiſion yn unig, na 
phlant dan oed; eithr plant yn rhagori ar weiſion 
mewn meddianneu yn gyſtal ac enweu (f); am ein 
bod yn awr yn © eifeddion y deyrnas (g); a chyd- 
etifeddion a Chriſt (h).“ —Y deyrnas - Beth, dim 
llai na'r deyrnas? Yn wir, bod yn Frenhin y bren- 
hinoedd, ac yn Arglwydd yr arglwyddi ſydd dit] 
priodol Ir Arglwydd yn unig; eithr bod yn fren- 
hinoedd a theyrnaſu gyd ag ef, a roddir 1 ni (i). 
Mae mwynhad o'r deyrnas hon fel goleuni 'r haul, 
pob un yn cael y cwbl, ac nid yw rhan eraill ddim 
yn llai.—A barettowyd i chwi—Duw ſydd Alpha yn 
: 2H gyſtal 

(b) Eph. ii. 15. (e) Matt. xvi. 24. (d) Num. xxii. 6. Xxili. 20. 


(e) Ioan x. 30. (f) Gal. iv. 1-7. (g) Iago ii. 5 
th) Rhuf, vii. 17. (i) Dad. xix. 16, XX. G. | 


— — 


— 2 — 
—— — 
— . 0 


— ä — 
pe > 


1 
1 
N 
f 
1 
1 


{4 
=_ 
* x} 
i Ha 
"4 y 
i} 
l . ; 
_ 
1 P 
* Y : 
- * 
4 
4 
* 
it 
if 
4 
[3 
4: 
| 
' 
= 
94 


—— — 
—— — 


34 Godidawgrwydd gorphwysfa r Saint, PEN. 3 


gyſtal ag Omega ein dedwyddwch. Cariad tragy- 
wyddol a oſododd y ſylfaen. Parottodd y deyrnas i 
ni, ac yna parottodd ni ir deyrnas. Oddiwrth 
gyngor ac arfaeth Duw y tardd hyn oll; a'r hyn a 
arfaethwyd gan y Tad, a gyflawnwyd gan y Mab. 
— { chwi—Nid 1 chwi, yr holl fyd, eithr i chwi 
yr holl gredinwyr, nid yn unig i gredinwyr yn 
gyffredinol, eithr i bob credadyn yn berſonol.— Ey 


feiliad y byd—Nid er pan wnaethpwyd yr addewid i 


Aada, eithr er Tragywyddoldeb. 

Weithian, nyni a wel'ſom y criſtion yn myned 
yn iach ac yn ddiangol i mewn i Baradwys, ac yn 
cael ei ddwyn yn anrhydeddus i'w orphwysfa—Ga- 
dewch ini yn y bennod neſſaf gymmeryd golwg ar 
y trigfanneu 2 gan yſtyried eu breintieu, ac 
edrych a oes y fath ogoniant a'r gogoniant hon. 


P = MN. N 
Godidawgrwydd gorphiwysfa- 'r Saint. 


Rhagoriaetheu gorphwysfa r ſaint a emwir, 1. Pry- 
mad y pwrecas ydyw. 2. Rhad rodd. 3. Ar fedr 
y ſaint, 4. Cymdeithas a ſaint ac angylion. 5. Ei 
Hawenydd a dardd odditurth Dduto ei hun yn ddi- 
gyfrwng. 6. Bydd mewn 1awn bryd. . 7. In gf 
addas. 8. Nn berffeith, heb bechod na dioddefaint. 


9. A yn dragywyddol. z 


ADEWCH ini fyned ychydig yn nes, 1 wel 
Bu pa odidawgrwydd ym mhellach fydd yn yr 
orphwysfa hon. Yr Arglwydd a'n cuddio yn 
agenneu 'r graig, ac a danno droſom ni ddwylaw ei 


dirion ras, tra neſhaom i gymmeryd yr olwg hon! 


Yr orphwysfa hon ſydd ragorol, am ei bod —yr 
bryniad y prurcas—yn rhad rodd—yn berthynol i'r faint 


P EN, 7, Godidati grit yda gorphiuysſa 0 gain "I 35 


—yn gyfeillach a ſaint ac angylion—etto, yn derbyn ei 
llawenydd odditorth Dduw yn ddi yfriung - ac am y 
bydd yn orphwysfa mewn iatun bryd—yn gyfadias— 
yn berffeith—ac yn aragywyddol. 

1. Anrhydedd tra neillduol i orphwysfa *r faint 
yw, ei galw yn brymad y porcas (a). h. y. firwyth 
gwaed Mab Duw, ie, ffrwyth pennaf ei farwolaeth. 
Cariad mwy na hwn, nid oes, ſef marw dros y rhai 
a garodd efe, Cawn aros fry gerbron ein Prynwr 
hwn a ſyllu arno fyth; cawn y teimlad mwyaf by- 
wiol o'i gariad; a'i farwolaethnid à fyth yn anghof. 
Pa mor llawn o lawenydd didrai fydd ein henei- 
dieu, wrth gofio mai yn firydieu y gwaed hwn y 
nofiaſom i'r nefoedd, er gwaethaf trais y byd, 
rhwydeu ſatan, hudoliaetheu 'r cnawd, melldith y 
ddeddf, digofaint Duw digllon, cyhuddiadeu cyd- 
wybod euog, a phoenus ofneu angrhediniaeth, a 
dyfod o'r diwedd yn ddiangol i breſennoldeb Duw. 
Criſt a lèfa arnom yn awr, © onid gwaeth gennych 
« chwi y fforddolion oll? gwelwch ac edrychwch 
« 4 oes y fath ofid a'm gofid i (b).“ Prin y gwran- 
dawn ar ei wylofain, a phrin y trown i edrych ar 
ei glwyfeu; ond no, ein perffeith eneidieu a deim- 
lant, ac a ennynnant o gariad am gariad. Gyda 
pha ryfeddod, parch a llawenydd y bydd ii waredi- 
gion yr Arglwydd, ſyllu ar eu Prynwr bendigedig 
yn dragywyddol? Ar y Prynwr, y pris, a'r pwreas ? 
Ac ni bydd golwg ar archollion ei gariad glwyfo ein 
heneidieu, eithr a fydd iddynt yn feddyginiaeth 
fyth. Efe, yr hwn ar y gair cyntaf, *nol ei adgy- 
fodiad, a ddywedodd wrth bechadur mawr, « O 
« wraig, pa ham yr wyt ti yn wylo (c)?“ a fedr 
gynnhyrfu ynnom gariad a llawenydd, heb un 
cymmwl o driſtwch, na ffrwd o ddagreu. Pe pry- 
nid dim a feddom a gwaed ein cyfaill anwylaf, mor 
werthfawr y cyfrifem hynnw? Pe rhoddai cyfaill 

| SY ; wrth 


(2) Eph. ie 14. (b) Galarn. 1 12, (e) Ioan xx. 15. 


3 Gadidatogruydi gorphwysfa r Saint. PEN. 3. 


wrth farw ini wyſtl o'i gariad, mor ofalus y cadwem 
hynnw? ac a'i cofiem ynteu yn waſtadol wrth 
weled hwn, fel pe bai ei enw arno. Ae oni bydd 
1 waed a marwolaeth ein Harglwydd felyſu ein 
mwynhad o ogoniant byth! Megis ag yr ym yn 
"grifennu pris ein heiddo arnynt; felly gadewch ini 
ſgrifennu ar ein cyfiawnder a'n gogoniant y pris 
hwn, gwerthfawr waed Criſt. Ei ddioddefaint ef a 
wnaeth iawn i'r cyfiawnder oedd yn galw am waed; 
Criſt a ddygodd faich ei bobl, ac efe a'u hadfer i'r 
bywyd a gollaſant, ac i'r happuſrwydd y ſyrthiaſant 
oddiwrtho. Gwaith prynedigaeth Criſt, a roddodd 
y fath fodlonrwydd i'r Tad, ag y rhoddodd y Tad 
i Griſt awdurdod i dderchafu ei rai etholedig, a'u 
gogoneddu a'r gogoniant a dderbyniodd ei hun, ar 
wobl, yn ol ei fodlonrwydd ei hun, ac yn ol cyng- 
or ei ewyllys ei hun (d). 

2. Perl arall ynghoron y faint yw, mae rhaãd rhodd 
ydyw. Criſt a'iprynodd yn ddrud, ond a'i rhoddodd 
yn rhad ini! Pan oedd Criſt i brynu, ni thalai arian 
ac aur ddim yn y byd, ac nid oedd gweddieu a 
dagreu yn ddigon, na dim arall.ond ei waed: etto 
derbyn yn unig yw ein pryniad ni, ie, derbyn yn 
Thad, © heb arian ac heb werth (f).“ Nid yw diolch 
am bardwn rhad, ddim iawn am droſedd, na tha- 
liad o ddyled. Wele yma bob peth yn rhad. Y 
Tad yn rhoddi 'r Mab yn rhad; y Mab yn rhoddi 
ei fywyd yn rhad; Duw yn-derbyn yn rhwydd y 
ffordd hon o daliad, pan y gallaſai ofyn y dyledwyr; 
y Tad a'r Mab yn cynnyg ini yn rhad y bywyd a 
bwrcaſwyd ; ac yn danfoneu Hyſpryd yn rhad i'n 
nerthu ni Yw dderbyn; pa beth ſydd yma ynteu 
nad yw 'n rhad? O fel y bydd i'r faint, dros dragy- 
wyddoldeb, ſynnu gan eddod wrth gofio am y 
rhadlonrwydd hwn Beth a welodd yr Arglwydd 


« ynnof fi, ac y cyfrifai fi yn deilwng o'r hytryd-1e 
Dos. hwn? 


5 () Eph. i 9, 11. (f) Eſay. Iv. i. 


PEN. 3. Godidawgrwydd gorphwysfa >. Sw 37 WO 


© hwn? Rhyfedd i mi, nad oeddwn ond creadur 
c tlawd, afiach a diyſtyrllyd, gael fy ngwiſgo a diſ- 
« pleirdeb y gogoniant hun! Rhyfedd i mi, bryf 
© owael, gael iy nerchafu i'r fath barch anferthol a 
©chwn! Rhyfedd yn wir, i mi, ac oeddwn yn 
© (diweddar, yn griddfan, yn wylo, ac yn marw, 
© oael yn awr fy llenwi o lawenydd, mor llawn ac 
ey dichon fy nghalon gynnwys! ie, fy nghymmeryd 
© fr bedd, lle aroeddwn yn pydru, o lch a thy. 
© wyllwch tir anghof, a'm goſod ymma gerbron 
© oorfeddfainge Criſt! Rhyfedd fy nghymmeryd i, 
© fel Mordecai o gaethiwed, a'm goſod yn neſſaf at 
ay brenhin; ac fel Daniel o ffau r llewod, i fod 
Iyn lywodraethwr ar dywyſogion a thaleithieu! 
«þ a ddichon feſur cariad anfeſurol!* Pe ni 
dderbynid neb ond rhai teilwng, gallai pawb eiſtedd 
i lawr, ac wylo gyda St. Ioan, © am na chaed neb 
« yn deilwng ; ond teilwng yw r llew o lwyth 
« Juda, a gorchfygodd (g); er ei fwyn ef y derby. 
nwn yr etifeddiaeth (h); aciddo ef y rhoddwn gan- 
moliaeth byth. Rhoddes Duw 'r cwbl yn rhad i 
ni; ond yr ym ni yn rhwym i roddi 'r gogoniant 
oll iddo ef; “ ac iddo ef y bo 'r gogoniant yn oes 
« oeſoedd (1).” _ | 
Cael bywyd tragywyddol yn rhad heb haeddiant, 
ſydd ryfeddod fawr ; ond ei gael yn erbyn haeddiant, 
'nol hir ymroi o honom 1 ddiniſtrio ein hunain, 
ſydd ryfeddod fwy, Fel y ſynnwn- gan ryfeddod 
yno, wrth feddwl am yr anfeſurol wahan a fydd 
rhwng ein haeddiant a'n gwobrwyad, rhwng y cyf- 
lwr y byddwn ynddo, a'r cyflwr yr haeddaſom 
fyned iddo ! Wrth edrych i lawr ar drigolion uffern, 
a chanfod y dirfawr ragoriaeth a wnaeth gras rhyng- 
ddom ni a hwynt! Ac wrth weled y gwahan fydd 
rhwng yr etifeddiaeth a berthynai ini o'r bru, a'r 
etifeddiaeth a roddwyd ini drwy fabwyſiad. - Pa 
J ffrydieu 
(s) Dad. v. 445% (h) 2 Sam, xxiv. 244 (i) Matt. x. A. 


* 


* 


= 2 —— Peg 
* > 
— — — — — — > — 


—— 


8 . —— _—_— PI 


— -- > — -- 1 — 
—— —— —— — — 
* 
- v2 = 


big — 
— 4 — 
— —— 
= 
- 
— — — —— 
— — — 


— — 


. . - — — 
— : _ 
49 Dae —ͤñ—Ü—Fů — D—᷑a'ñ . I. ͤwbk]l 
1 — — —_— — 


— 
K oy 


, : = 
PLEAS 
” ao — 2 — 


— — — - - - - - = 
— oat a — = 2 
—— — — 
— — — —— * 
= " — - — — — * 
— — - — 2 —— % — OY — 2 - 
3 - N — 2 3 — > 
WP 1 * — . — — 2 - —_ * +4 
— * F N * — — = — - " 
— — — — = = — * 2 _ 2 > — _ - 
* 


- _ > = 
- "ES 
— 2 _—_— — 
— 2 "= a — 
. 
* 


38 Godiaawgrwyad gorphwysfa 'r Saint, Pex, 4 


firydieu o gariad a dardd o'n mewn wrth feddwl, 
© daccw *r lle yr aethai pechod a mi; ond dyma 
r lle y daeth Criſt a mi! V farwolaeth accw yw 
© cyflog fy mhechodeu ; eithr dawn Duw yw *r 
© bywyd tragywyddol hwn (k)! Pwy a wnaeth 


© ragor rhyngof i ac eraill (1)? Buaſwn heddyw yn y 


© flammeu obry, pe cawſwn fy ffordd fy hun, a'm 
c oadael i'm hewyllys fy hun. Gwnaethwn lercian 
© yn Sodom nes ty lloſgi, oni buaſai doſturio o'r 
© Arglwydd wrthyf, a'm lluſgo allan (m)] Diam- 


meu y rhyfeddwn yn dragywyddol weled coron mor 


ddiſglair ar ben pechadur mor wael ! ac wrth weled 


ö rhai a fu 'n bir ryfela yn erbyn y nefoedd, mewn 
2 


awenydd a goruchafiaeth yn eigion y nefoedd ! 
Nid oes dim diolch i ni, nag i'n dyledſwyddeu a'n 
hymdrech, a llai o lawer i'n heſgeuluſdra a'n ſyrth- 
ni; ond diolch i Dduw, Duw yn unig a bieu 'r 
glod. Ni bydd fon yn y nefoedd am haeddiant dyn, 


ond am haeddiant a gras y Duw-ddyn, Bydded i 


HAEDDTANT ynteu gael ei ſgrifennu ar ddrws 
uffern, a RHAD-RAs ar ddrws y nef. 

3. Yrorphwysfa hon a berthyn i'r ſaint, ac nid i 
neb arall o holl blant dynion. Pe buaſai goleuni 
drwy 'r Aipht oll, ni buaſai dim llai i'r [/raeliaid, 


ond cael mwynhau 'r goleuni hwnnw eu hunain, 


tra 'r oedd eu cymmydogion mewn tywyllwch 


dudew, a barodd iddynt deimlo eu braint yn fwy. 


Mae trugaredd neillduol yn fwy effeithiol nag un 
drugaredd. Pe 'r aethai Pharaoh drywodd mor 
ddiangol ag [/rael, buaſai llai coffa am y mor coch. 
Oni buaſai i'r byd foddi, a Sodom loſgi, ni buaſai 
fawr ſon am gadwedigaeth Noah, na gwaredigaeth 
Lot. Pan mae un yn cael ei oleuo, ac arall ei adael 
yn y tywyllwch ; un yn cael troedigaeth, ac arall ei 


 adael yn gaeth-was i'w chwanteu ; gwna hyn i'r 


faint lefain, * Arglwydd, pa beth yw *r achos = 2 
(k) Rhuf, vi. 23. (i) 1 Cor. iv. 17. (m) Gen, xix. 16. 


PEN, 3. Gudidawgrwydd gorphwysfa vo One... 39 


© fod yn egluro dy hun 1 ni, ac nid i'r byd (n)?“ 
Pan na ddanfonir y prophwyd ond at un wraiz 
weddw yn unig, o gymmaint ag oedd yn {ſrael, ac 
na lanheir ond un Naaman, o'r holl wahangleifion, y 
mae 'r drugaredd yn fwy hynod (o). Diammeu bydd 
hwnnw yn ddydd o ryfeddod mawr i'r ddwy blaid, 
pan y bydd dau yn yr un gwely, a dau yn y maes, un 
yn cael ei gymmeryd, a'r llall ei adael (p). Pan edry- 
cho 'r faint i lawr ar y llynn o dan, a chanfod gely- 
nion yr Arglwydd yno, a hwynt eu hunain yn y 
nefoedd, byddant lawen a chanant, “ cyfiawn wyt 
« ti, O Arglwydd, oblegid barnu o honot y petheu 
© hyn (q).“ 

4. Er mai gorphwysfa berthynol i'r ſaint yw hon, 
etto yn gyfredinol 7r holl faint, canys un gorpho- 
laeth o yſprydion pur fyddant, a Chriſt yn ben idd- 
ynt. Yno bydd cymmundeb y faint yn gyflawn, 
a'r etifeddiaeth yn gyffredinol. Megis ag y buom 
yn cyd-Jafurio mewn dyledſwyddeu, peryglon, a 
chyfyngdereu; felly y cawn ein *cyd-waredu a'n 
gwobrwyo yn y dydd mawr. Megis ag y cawſom 
ein cyd-ddibriſio a'n diyſtyru gan y byd; cawn ein 
cyd-arddel gan Dduw. Nyni ac a dreuliaſom 
ddydd galar ynghyd, g gawn fwynhau dydd llaw- 
enydd ynghyd. Y rhai a fuont gyda ni mewn 
erledigaeth a charchar, a fyddant gyda ni yn llys 
llawenydd. Mor fynych y bu Yn griddfaneu, fel 
pe bai, wneuthur un ſain? ein dagreu, un firwd ? 
ein herfynieu, un weddi ? Ond yn awr ein holl fo- 
liant, a wna un feluſgerdd; ein holl eglwyſi, un 
eglwys; a ninneu oll yn un corph ; canys byddwn 
oll yn un yng Nghriſt, megis ag y mae efe a'r Tad 
yn un (r). Llawen gennym heddyw, feddwl y 
daw 'r dydd ag y cawn eiſtedd gyd ag Abrahazm, 
Jaac, a Facob yn nheyrnas nefoedd (s); ond pa 

| _ faint 
n) Ioan xiv, 22» (o) Luc ive 25—27. (p) Luc xvii. 34, 36. 
(q) Dad. xvi, 5, () Ioan xvii. 21 « (5) Matt, viii, 11. 


40 Godidawgrwydd gorphwysfa 'r Saint. PEN, z. 


faint mwy ein llawenydd pan ddelom yno? Nid 
allwn lai na gorfoleddu wrth feddwl am y dydd ag 
dd i ni uno a Miſes a Dafydd yn eu falmeu mawi, 
ac a'r holl waredigion, ynghan yr Oen dros byth (t). 
Can yno weled Enoc yn rhodio gyda Duw (u); 
Mah yn y gwir arch; Zoſeph ar yr orſeddfainge; 
ob mewn anrhydedd; a'r holl faint wedi derbyn 
diwedd eu ffydd (w). Cawn adnabod a mwyn- 
hau yno, nid yn unig ein hen gymdeithion; eithr 
yr holl faint o bob oes, na wel'ſom erioed eu hwy- 
nebeu yn y cnawd; ac nid y faint yn unig, eithr yr 
angylion hefyd a fyddant ein cymdeithon anwyl 
yno. Mae'r yſprydion hyn yn gweini 'n ewyllyſgar 
1 ni ar y ddaear (x), a gorfoleddant yn ewyllyſgar 
- gyda ni yn y nefoedd. Os mawr yw eu llawenydd 
yn y nefoedd (y), am ein troedigaeth, mwy fydd 
eu llawenydd gyda ni mewn gogoniant. Dywedwn 
yno yn wir fel Dafydd, © cytaill wyf fi i'r rhai oll 
« 2'th ofnant di (z); pan ddelom i fynydd Sion, 
« ac iddinas y Duw byw, y Jeruſalem nefol, ac at 
cc fyrddiwn o angylion, i gymmanfa a chynnulleidfa 
« y rhai cyntaf-anedig, y rhai a ſgrifennwyd yn y 
c“ nefoedd, ac at Dduw, barnwr pawb, ac at 77 
« doedd y cyfiawn, y rhai a berffeithiwyd, ac at 
_ E-Teſu, cyfryngwr y teſtament newydd (a). Go- 
didawgrwydd yr orphwysfa nefol yw y byddwn 
no, 9 gyd-ddinaſyddion a'r faint, ac yn deulu 
uw (b). | 
5. NM arall o'n gorphwysfa yw, fod ei llaw- 
enydd yn tarddu o Dduw yn ddigyfrwng. Ni chawn 
yma ddim yn ddigyfrwng oddiwrtho ef, ondar yr ail 
law, neu *r drydedd law, neu ar ba nifer, pwy a wyr? 
Drwy 'r ddaear, drwy ddyn, drwy 'r haul a'r lleuad, 
drwy weinidogaeth angylion, drwy 'r Yſpryd, a thrwy - 
Bo 9 | riſe 


* 


(t) Dad. xv. 3. (u) Gen. v. 24. (w) 1 Pedr i. 9. 
(x) Heb. i. 14. (y) Luc. xv. 7, 10. (2) Salm cxix. 63, 
(a) Heb, xii. 22-24 ) Eph. ii. 19. 


PEN, 3. Erdidawsrwydd girphwysfa r Saint. 41 


Griſt, Y ffrydieu a darddant drwy 'r angylion a 
ddiwynir gan ammherffeithrwydd creaduriaid, ond 
y rhai a darddant drwy ddynion, gan lygredd pe- 
chaduriaid, © Mor fywiol yw gair Duw a nerthol” 
ynddo ei hun (e)? etto yn fynych heb wneuthur 
dim o'i ol pan drinir gan fraich leſg. Mor bwyſig 
a gwerthfawr yw pob gair o'r efengyl fendigedig? 
yn ddigon, gallei un feddwl, i fyned i mewn a 
gorchfygu yr enaid cyndynnaf, ac ynnill ei holl 
feddylieu a'1 ſerchiadeu yn llwyr, ac etto mor fynych 
y 2 fal dwfr ar graig. Vr ydym yn trin petheu 
nefol mewn modd dynol, a phrin y cyityrddwn a 
dim heb adael ol ein byſedd budron arno. Os lle- 
fara Duw ei hunan y gair, fe ddryllia 'r creigieu, ac 
a dawdd galonneu dur. Fe wyr y criſtion drwy 
d 


brofiad mai ei lawenydd meluſaf yw r hn a ddaw 
fwyaf oddiwrth Dduw, a lleiaf drwy ddyn. V 
criſt'nogion ſy 'n myfyrio ac yn gweddio fwyaf = y 
dirgel ydynt y dynion mwyaf eu bywyd a'u llaw- 
enydd, am eu bod yn derbyn y cwbl yn fwy di- 
eyftrwng oddiwrth Dduw ei hunan, Nid ydym 1 
roddi heibio wrando, darllen, ac ymddiddan, nag 
eſgeuluſo un o ordinhadeu Duw; ond byw goruwch 
iddynt yn yr arferiad o honynt. V mae n llawen 
ini dderbyn rhoddion Duw o bell; © ond digonol- 
„ rwydd llawenydd a gawn, pan ddelom ger ei 
&« fron (d),“ p'le cawn oleuni heb ganwyll, a dydd 
tragywyddol heb haul, © canys, nid rhaid i ddinas 
„ Duw wrth yr haul, na 'r lleuad i oleuo ynddi: 
* canys gogoniant Duw a'i goleuodd hi, a'i goleuni 
* hi ydyw 'r Oen; ac ni bydd nos yno; ac nid 
« rhaid iddynt wrth ganwyll, na goleuni haul; o- 
© blegid y mae 'r Arglwydd Dduw yn goleuo iddynt, 
* a hwy a deyrnaſant yn oes oeſoedd (e).“ - Cawn 
yno ddealltwriaeth goleu heb yr yſgrythur, a'n 
!!ywodraethu heb gyfraith ſgrifennedig; canys yr 
| Arglwydd 
(c) Heb. iv. 12. (d) Salm xv. 11. (e) Dad. xxi. 23. xxli, bt | 


42 ' Gididatgruydd gorphwysfa *r Saint, PEN, 3, 


Arglwydd a berffeithia ei gyfraith yn. ein calon, a 
chawn ein dyſgu oll yn berffeith gan Dduw. Cawn 
lawenydd heb ei dynnu o'r addewidion, na'i gyr- 
haeddyd gan ffydd a gobaith. Cawn gymmundeb 
heb facramenteu, heb © ffrwyth hwn y winwydden, 
pan yfo Criſt ef gyda ni yn newydd yn nheyrnas 
« ei dad (f);”.a'n llonni ninneu a gwin diddanus 
mwynhad digyfrung. Bod mewn angen, heb gyn- 
northwy yw cyflwr y rhai ſy 'n uffern. Cael cyn- 
northwy i'n hangen drwy 'r creaduriaid, yw ein 
cyflwr ni ar y ddaear. Cael digoni eu hangen yn 
ddigytrwng oddiwrth Dduw, yw cyflwr y faint yn 
y nefoedd. Bod heb angen yw rhagorfraint Duw 
ei hunan, | 1-- 

6. Rhagoriaeth arall o'r orphwysfa hon yw, y 
bydd hi mewn 7awn bryd. Vr hy a ddiſgwyl ffrwyth 
ei winllan mewn pryd (g): ac a wna ei bobl “ fel 
ce pren edi ei blannu ar lan afonydd dyfroedd, yr 
« hwn a rydd ei ffrwyth yn ei bryd (h),” a ddyry y 
goron iddynt hefyd mewn pryd. Gan fod Duw yn 
erchi llefaru gair mewn pryd wrth y diffygiol (i), 
diammeu y par efe i amſer llawenydd ddyfod y pryd 
cymmwyſaf. Y rhai ni ddiogant wneuthur daioni, 
yn ei iawn bryd y medant (k). Os dyry Duw 
wilaw i'w elynion, © y gwlaw. cynnar a'r diweddar 
« ynei amſer, ac a geidw ini ddefodol wythnoſeu 
& cynhauaf, ac os yw-yn cyfammodi y bydd dydd a 
« nos yn eu hamſer (1);” ficr yw, na bydd i gyn- 
hauaf gogoneddus y faint fod allan o amſer. Me- 

is ac nad arhoſai Duw ddiwrnod yn hwy na'i adde- 
wid; eithr a ddygodd © Vrael allan o'r Aipht yn y 
« dydd yr oedd y deng mlynedd ar hugain, a phed- 
« war can mlynedd ar ben (m);” felly ni chyll ef 
na dydd nac awr o'r amſer cymmwyſaf i ogoneddu 
ei bobl. Nol treulio o honom hir nos dywyll yn , 

b 

() Matt. xxvi. 29. (g) Marc Xil, 2. (h). Salm i. 3. l 
(i) Eſay I. 4. (k) Gal. vi. 9. (1) Jer. v. 24. 
(m) Ecſod. xii, 40 41. „ 


Pex. 3. Gedidawgrwydd gorphwysfa r Saint. 43 


byd hwn, oni bydd y wawr ddydd a chodiad haul y 
cy lia under ya ei iawn bryd ? *Nol teithio o honom 
fiwrnei faith drwy flindereu a pheryglon mawrion, 
oni bydd cartref yn ei iawn bryd? *Nol hir rytela 
mewn peryglon maith, a'n clwyfo 'n fynych, oni 
bydd heddwch a buddugoliaeth yn eu hiawa bryd ? 
Mae dynion yn byw yma mewn blindereu gwaſta- 
dol; yn enwedig y faint ag ſydd yn blino ar betheu 
nad yw'r byd yn eu teimlo; rhai, ar galedrwydd 
eu calon; rhai, ar dywyllwch eu deall ; rhai, ar eu 
hangrhediniaeth a'u hofneu beunyddiol ; rhai, o 
eiſieu llawenydd yſprydol; a rhai, dan deimlad o 
ddigofaint Duw. Ac yn ol i griſtion tlawd ddeiſyf, 
a gweddio, a diſgwyl am waredigaeth, dros hir 
flynyddoedd, oni bydd hwn yn iawa bryd i gael 
heddwch a gorphwysfa. Yr ydym ni yn grwgnach 
o eiſieu cael Canaan yn yr anialwch, a chaniadeu 
Sion mewn gwlad ddieithr; o eifieu cael porthladd 
ar y cefn-for, gorphwysfa yngwres y dydd, a'r ne- 
foedd cyn ymadael a'r ddaear; ac oni byddai hyn 
oll allan o amſer? W 
7. Megis ac y bydd yr orphwysfa hon mewn 
1awn bryd, felly y bydd heiyd yn gyfaddas. Mae na- 
tur newydd y faint yn addaſu eu hyſprydoedd Ir or- 
phwysfa hon. Yn wir nid yw eu ſancteiddrwydd 
ddim arall ond gwreichionen a gymmerwyd o'r el- 
ten hon yn Nuw, ac a ennynwyd yn ein calonneu 
gan Yſpryd Criſt, a hon ſydd bob amſer yn tueddu 
'n naturiol tu a'i gwlad ei hun. Niddichon coroneu 
a theyrnaſoedd tymmhorol wneuthur gorphwysfa i'r 
ſaint; canys ni phrynwyd y faint a gwerth mor 
iſel (n); ac nid yw eu natur mor iſel chwaith. Me- 
gis ag y myn Duw ganddynt addoliad yſprydol, 
addas 1'w fod yſprydol ei hun, dyry iddynt or- 
phwysfa yſprydol addas i', natur yſprydol hwynt. 
Nefoedd y faint fydd, adnabod Duw yng * 
| | nona 


(n) 1 Pedr i, 18. 


44 Godidawgrwydd gorphwysfa *r Saint. PEN, z. 
nofio yn ei gariad, llawenhau 'n dragywyddol yn y 
mwynhad o hono, a chanu 'n uchel ei ryfeddol 
glod a'i haeddiant drud, dros fyth. Pan ddelom i'r 
nefoedd hon, byddwn byw yno yn ein helfen ein 
hunain. Yr ydym yn awr fel pyſgod mewn lleftraid 
o ddwfr, ond beth yw hyn at y mor! Yr ydym yn 
cael ychydig o awyr o'n mewn i roi anadl ini, ond 
beth yw hyn at awelon hyfryd mynydd Sion? Yr 
ydym yn caelllewyrch yr haul i oleuo ein tywyllwch, 
a'i belydr cynnes i'n cadw rhag rhewi; ond yno 
cawn fyw yn ei oleuni, ac ymdwymno yn ei wres 
dros fyth.-Cawn bob peth yn ol dymuniad ein 
natur newydd, i lwyr foddleni ein heneidieu heb 
ddiffyg fyth. Gr:/tion, dyma orphwysfa wrth fodd 
dy galon; mae ynddi bob peth a ddichon dy galon 
chwennych ; y cwbl ac . yn hiraethu, yn gwe- 
ddio, ac yn llafurio am dano, ti a'i cei yno. V 
mae 'n well gennyt Dduw Ynghriſt na'r holl fyd; 
cei yno ei lwWyr fwynhau. Beth ni roddit am lawn 
ficrwydd o'i gariad ; cei yne lawn ficrwydd heb 
ddim ammheuaeth. Deiſyf a gofyn y faint a fyn- 
nech, fel criſtion, ac fe a fydd iti, nid yn unig hyd 
hanner y deyrnas, eithr llawn fwynhad o'r holl 
deyrnas a'r brenhin hefyd, Bywyd o ddymuno, 
hiraethu, a gweddio yw hwn, ond bywyd o fwyn- 
had a boddlonrwydd fydd hwnnw.—Yr orphwysfa 
hon a ettyb holl angenrheidieu r faint yn gyſtal a'u 
deiſyfiadeu ; mae ynddo bob peth ac ſydd 1 ei 
eiſieu: ni chant yno bleſereu creuol diles, i fod fel 
arfeu Saul am Ddafydd, yn fwy rhwyſtr na lleſhad. 
Criſt a pherffeith ſanCteiddrwydd oedd arnynt eifieu 
fwyaf, a digonir hwynt a'r rhai'n yno. 

8. Ymmhellach etto, bydd yr orphwysta hon yn 
gwbl berffeith, Cawn yno lawenydd heb driſtwch, 
2 gorphwys heb flino. Ni bydd yno lygredd yn 
gymmyſg a'n graſuſeu, na dioddefaint a'n di- 
ddanweh. Nid oes yn y porthladd hynnw ddim 

or. 


Ts os NS WE. OR. CO _*” i ANT 
= 


PEN. 3. Gedidawgruwydd gorphwysfa r Saint. 4 5 


o'r tonneu ſydd yma 'n terfyſgu i fynu ac i wared: 
heddyw 'n iach, y foru 'n glat; heddyw mewn parch, 
fora mewn ammharch; heddyw a chyfeillion, 
fora hebddynt; nage, yr ydym yn yfed -gwin a 
gwinegar (vineger), o'r un cwppan: os gweled- 
igaetheu a'n dercha i'r drydedd nefoedd, daw 


cennad fatan yn ebrwydd i'n cernodio, a ſwm- 


byleu yn y cnawd i'n tynnu i lawr (o); ond 
nid oes dim o'r anwadalwch hwn yn y nefoedd; 
os yw perffeith gariad yn bwrw allan ofn (p), bydd 
i berffeith lawenydd fwrw allan driſtweh; a pher- 
ffeith happuſrwydd gadw allan bob gradd o drueni, 


 Cawn orphwys yno oddiwrth holl ddrwg pechod a 


dioddefaint byth, -=- 

Mae'r nefoedd yn gwrthod pechod yn fwy na dim, 
bydded mewn natur neu ymarweddiad : * njid Ai 
« mewn yno ddim aflan, nag a wnel ffieidd-dra na 


chelwydd (q). Pa raid oedd i Grift farw, os gallai 


enaid ammherffeith fyned I'r nefoedd? J hyn yr 
ymddangoſodd Mab Duw, fel y dattodai weithre- 
doedd diafol (r). Ni bydd i waed ac V ſpryd Criſt, 
a wnaeth gymmaint erddom, ein gadael yn aflan yn 
y diwedd, Pa gymmundeb ſydd rhwng goleuni a 
thywyllwch? A pha gyſſondeb rhwng Criſt a 
Belial (s)? Gr:/t:on, pan ddelych unwaith i'r ne- 
foedd, ni phechi mwy: onid y.] hwn yn newydd - 
da iti, a fu cyhyd yn gwilio ac yn gweddio yn erbyn 
pechod? Mi wn y byddai 'n well gennyt gael - 
gwared o bechod, na chae] meddiant o'r holl fyd 
ti a gei dy ddymuniad.— V galon galed a'r meddy- 
lieu aflan a'th ddilynaſant i bob dyledſwydd a 
adewir yn ol yma dros fyth.—Dy ddealltwriaeth ni 


flinir a thywyllwch mwy; bydd pob ?ſgrythyreu 


wyll yn hawdd eu deall; a'r criſtion gwaelaf yn 
well difinydd na neb yma, O ddedwydd ddydd ac 


y 


(o) 2 Cor, xii. 2, 7. (p] 1 Ioan iv. 18, (q) Dad, xxi. 27, 
(r) loan iii. 8. (s) 2 Cor, Vie 14, 15. 


vy diflanna pob cyfeiliornadeu am fyth, ac i'n Ilenwir 


eu dwyn adref er canfod eu cyfeiliornadeu; ond 


ffeithrwydd yn ein cariad ; dim rhodiad anwadal, 


Bydd ein hewyllys yno yn cyd-redeg ag ewyllys 


s wrth ei weithredoedd ei hun (t).” 


hon, beth a wnaf i adnabod fy nghyflwr ? Pa fodd 
y caf wybod fod Duw yn dad imi ? fod fy nghalon 


46 G edidawgruydd gorphwysfa *r Saint, PEN, 3. 


a Duw ei hunan, goleuni pa un ni ad ddim tywyll- 
ch ynnom! Ei wyneb fydd ein bibl, ac ynddo y 
darllenwn y gwirionedd. Amryw dduwiolion, drw 
fel ddall, a dwyllant eu brodyr yma, heb fedru byt 


yno glynwn oll wrth yr un gwirionedd, a bydd- 
wn un ynddo ef gwirionedd ei hunan.— Cawn 
orphwys hefyd oddiwrth holl bechodeu ein hew- 
yllys, ſerchiadeu, ac ymarweddiad. Ni bydd 
ynddom mwy ddim tueddiad i ymadael a Duw, ac 
ni erys ynnom ddim o'n Hygredigaetheu i'n blino: 
Nid a i mewn gyda ni i'r nefoedd ddim. balchder, 
nac anwydeu drwg ; dim ſyrthni, nac annheimlad- 
rwydd ; dim dieithrwch tuac at Dduw, na phetheu 
Duw; dim oerni yn ein ſerchiadeu, nac amher- 


nac ymarweddiad annuwiol; dim i flino ein hyſpry- 
doedd ein hunain, na thriſtau Yſpryd Duw ; gorph- 
wyſwn oddiwrth y cwbl o'r fath yn dragywydd, 


Duw, mor gymmwys ag y mae wyneb yn atteb wy— 
neb mevm drych, ac ni chyfeiliornwn oddiwrth ei 
ewyllys byth 35“ canys yr hwn a aeth i mewn i'w 


« orphwysfa ef, hwanw hefyd a orphwyſodd oddi- 


Nid oedd ein dioddefiadeu ond firwyth ein pe- 
chodeu, ac yn y nefoedd hwy beidiant eill dau 
ynghyd. —— Cawn orphwys yno oddiwrth bob 
ammheuaeth am gariad Duw. Ni ddywedir mwy 
fod ofneu fel chwyn drwg yn tyfu mewn tir da (u), 
diwreiddir hwynt yn awr, ac ni ehant flino 'r enaid 
graſol mwy. Ni chawn glywed mwy y fith iaith a 


© yn union? fy meddylicu yn gywir? fy ffydd yn 
© ddiragrith 


(t) Heb, iv. 10. (u) Dr. John Preſton. 


Pen. 3. Godidawgrwydd gorphwysfa ' Saint, 47 


« ddiragrith? Yr wyf yn ofni na faddeuwyd fy 
mhechodeu, nad op fy nghrefydd ond rhagrith; 
© y bydd i Dduw ty ngwrthod, ac na wrendy fy 
ngweddieu.“ Ceiff hyn oll ei drot yn ddiolch- 
garwch yno. — Cawn orphwys oddiwrth bob fei, 
o ddigofaint Duo. Ni bydd uffern yn gymmyſg a'r 
nef, Weithieu, yr enaid duwiol “ wrth gofio am 
« Dduw, a gythryblwyd, cwynodd a therfyſgodd 
« ej yſpryd, a gwrthododd ddiddanwch, digo- 
« faint Duw a bwyſodd arno, ac a'i cyſtuddiodd 
« a'; holl donneu (W).“ Ond gwna 'r dydd hyfryd 
hwnnw ii ni wybod, er i Dduw guddio ei wyneb 
oddiwrthym ennyd awr, y bydd iddo drugarhau 
wrthym a chariad tragywyddol (x).—Cawn orphwys 
oddiwrth holl brofedigaetheu ſatan. Mor flin yw i 
griſtion gael ei demtio i wadu ei Dduw? mae 'n 
boen iddo fod y fath gableddeu erchyll yn cyffwrdd 
a't enaid, er na chydſynnio a hwynt! Weithieu, 
meddylieu caledion am Dduw, meddylieu dibris am 
Griſt, meddylieu cyfeiliornus am yr yſgrythyr, neu 
feddylieu drygionus am ragluniaeth a flina ei enaid. 
Weithieu, yn cael ei demtio 1 droi at betheu pre- 
ſennol, a chwarae ac abwydydd pechod, ac anturio 
ar bleſereu r cnawd z ac weithieu, twadu y Duwdod 
ei hunan ; ac ni a wyddom, os diſgyn gwreichionen 
o brofedigaeth ar ein calonneu twyllodrus, eu bod 
yn barod fe] carth i'r tan. Mae'r diafol hefyd yn 
cael ein temptio yma yn yr anialwch, ond ni ddaw 
i mewn i'r deyrnas ſancteidd. Os dichon ein goſod 
ar binacl y deml yn y Jeruſalem ddaearol, etto ni 
ddaw yn agos at Gaerſalem newydd; os dichon ein 
cymmeryd i fynydd tra uchel, etto ni ddringa fyth 
i fynydd Sion, a phe doi, ni byddai “ holl deyrna. 
« foedd y byd a'u gogoniant (y), ond abwydydd 
diyſtyr i enaid mewn meddiant o deyrnas ein Har- 

glwydd, 


(w) Salm Icxvii, 2, 3. Ixxxvill. 7. (x) Eſay liv. 8. 
| (y} Matt, iv. I, 5⁵ 8. 


48 Gedidawgrwydd gorphwy\fa *r Saint. PEN, 3, 


gluydd. Nage, gwaith ofer fyddai i'r diafol demtio 
mwy.—Ein holl brefedigaetheu oddiwrth y byd a7 
cnawd a ddarfyddant hefyd. O rr fath beryglon er 
ym ynddynt yma bob awr! Pob ſynwyr a Bhob 
aelod yn fagl ini. Prin yr agorwn ein llygaid nad 
y'm mewn perygl o gynfigennu wrth y rhai ſydd 
uwch, a diyſtyru y rhai ſydd is na ni; o chwennych 
anrhydedd a chyfoeth rhai, neu edrych ar frattieu a 
thlodi ereill heb doſturio wrthynt. Os edrychwn 
ar lendid, mae'n abwyd i'n chwant, os ar aflendid, 
'r ym yn laru arno. Mor fuan y mae ymadroddion 
enllibus, cellweir, ac anllad yn ymluſgo i'n calon- 
neu! Mor ddyfal a nerthol y dylaem wilio ar ein 
chwanteu! A ydym lan a hardd ? pa danwydd i 
falchder! A ydym afluniaidd a falw? pa rwgnach 
ſydd am hyn! A ydym o ddeall cryf, a donieu 
dyſgedig? O mor dueddol i ymchwyddo, chwilio 
am glod, a diyſtyru ereill! A ydym annyſgedig ? 
mor barod ydym 1 ddiyſtyru y peth na feddwn! A 
ydym ni_yn ddiwyd mewn dyledſwyddeu ? mor 
dueddol ydym i wneuthur Criſt o honynt ! Llyg- 
redd ein cnawd a wna'r holl betheu hyn yn fagleu 
ini. Ond dyma ein cyſlur; ein gorphwysfa a'n 
gwared oddiwrthynt oll. Megis ag nad A ſatan i 
fewn yno, felly nid a dim a waſanaetha ei faleis 
ef chwaith; ond pob peth yno a gyd-una a ni i 
glodfori ein gwaredwr mawr.—Megis ag y gorph- 
wyſwn oddiwrth brofedigaetheu, felly hefyd oddi- 
wrth ammharch, ac erlidigaeth y byd. Gweddieu - 
er & eneidieu dan yr allor a attebir yno, a Duwa | 
« ddial eu gwaed ar y rhai ſy yn trigo ar y ddae- 
6 ar (2).“ 

Amſer i goroni a drain yw hwn, ond y pryd 
hynny, a gogoniant. Yn awr, * pawb a'r ſy'n 
« ewyllyGo byw yn dduwiol yng Neghriſt Teſu a 
« erlidir (a), ond y pryd bynny, y ſaw] a fu yn 
« cyd ddioddef a Chriſt, a gyd- ogoneddir hefyd( b).“ 


| | _ Nawr 
(2) Dad. vi. 9, 10. (a) 2 Dim, iii. 12. (bi Rhuf. vi, Ii. 27, 


3 
= 


—_ = ww ww 0, & -u vv © 


w 


F AAS AY bn GE ST © 


Pen. 3. Godidawgrwydd gorphwysfa 'r Saint, go | 


Nawr, © cas ydym gan bawb er mwyn enw Criſt 
(c);” ond y pryd hynny, gogoneddir Criſt yn ei faint 
a gaſhaid fel hyn (d). 3 . 
« Yr ydym ni yma, yn ddrych rr byd, ac i'r 
« angylion, ac i ddynion ; fel yſgubion y byd, a 
« ſorod pob dim (e): didola dynion ni oddiwrth- 


2 ynt, gwaradwyddant ni, a bwriant ein henw allan 


« megis drwg (f);” ond y pryd hynny byddwn yn 
cael ſyllu arnom gymmaint am ein gogoniant; a 
chedwir hwytheu allan o eglwys y faint, a gorfydd 


arnynt ymadael a ni, p'un bynnag a fynnont ai 
peidio. Prin y gallwn yn awr weddio yn ein teulu, 
na chanu maw! i Dduw, nad yw ein llais yn flin- 


der iddynt ; pa boen ynteu, a fydd iddynt y pryd 


hynny, pan welont ni yn llawenhau ac yn moli- 


annu, tra bont hwytheu yn udo ac yn wylofain ! 
Chwi, fredyr, nad ellweh yn awr, gynnyg gw- 
neuthur dim dros Dduw, heb golli cariad y byd, 
yſtyriwch y bydd pawb yn y nefoedd yn eich cyn- 
northwyo, gan gydlawenhau a chyd-ganu a chwi 


-yn dragywyddol. Hyd bynny; © yn eich ammy. 


e nedd, meddiennwch eich eneidieu (g).“ Rhwy- 


mwch bob dirmyg fel coron am eich pen, cyf. . 


rifwch hwynt yn fwy cyfoeth na thryſoreu'r byd ; 
« cyfiawn yw ger bron Duw dalu cyſtudd i'r rhai 
« ſy yn eich cyſtuddio chwi; ac i chwithea y rhaj 
« a gyſtuddir, eſmwythdra gyda Chriſt (h). 
Gorphwyſwn hefyd oddiwrth yr holl ymranniadeu 
annedwydd, a'r cynnhenneu anghriſPnogol ſydd yma 


yn ein plith. Mor garedig mae miloedd yn cyd-. 


fyw yn y nefoedd, o rai na chyttunent ar y ddaear ! 
Nid oes dim ymryſſon yno, am nad oes yno na 
balchder, nag anwybodaeth, na dim gwendideu 
fel yma. Nid oes yno un ddyfais ddirgel i 

2 5 © grythau 


(c) Matt. x. 22. (d) 2 Thef. i 10. (e) 1 Cor. iv. 9, 1% 5 
(f) Luc vi. 22, (g) Luc xxl, 19. (h) 2 Theſ. i. 6. 7. 


—_ 


— — — — — 


2 » - ©» — 
=» » 7 . 


- — 2 


—— — 
* * vo . — — 
% 
6 — Ys wo 
— . S -— ag 
8 " — - 
A 4» _ 
L * 
— — 828 — - = 
_— — — — 
— — — 
— — — — — — — — 
3 * — = — 


| ein hymddygiad hwn ar y ddaear y bydd ; megis 


ddyddieu erlidigaeth an rhwymai mewn cariad a'n 
gilydd ; ond haf-ddydd rhyddid a 3 a'n 


—— w— 
2 

— 
— 


- ddydd gorphwysfa'r faint yngogoniant, gan nad 


dros fyth | — Cawn orphwys yno oddiwrth gyd- 
 ddivddef a'n brodyr. Nid yw'r eglwys ar y ddaear 


anffrwythlondeb, rhai, yn gwaedu o glwyfeu 
pechod, rhai, yn llefain gan dlodi, rhai, yn gridd- 
fan dan ddolurieu a gwendideu, a rhai yn wy- 


fam, brawd neu chwaer, gwr neu wraig, plentyn 


eu cyflwr preſennol, heb enedigaeth newydd : biin 


lechydwriaeth ! Dydd ein gorphwysfa a'n gwared 
7M ddarfyddant, yna, dy bobl, O Arglwydd, fydd- 


50 Godidawgrwydd gorphwysfa r Saint, Pxx. 3. 
au ein plaid, na blino ein brodyr; os bydd 
cywilydd a thriſtwch yn y nefoedd, wrth gofio am 


ag yr oedd cywilydd ar frodyr Zoſeph edrych arno 
ef, wrth gofio eu hymddygiad creulon gynt tuag 
atto. Onid yw ddigon fod yr holl fyd i'n herbyn, 
ac a raid ini fod yn erbyn naill y llall? O ddedwydd 


maluria i'r llwch drwy anghydfod ! O ddedwydd 


oes yno ond un Duw, un Criſt, un Yſpryd, felly 
ni bydd yno ond un galon, un eglwys, un ſwydd 


ddim arall ond yſpytty, (hoſpital) rhai, yn och- 
eneidio dan dywyllwch dealltwriaeth, rhai, dan 
galedrwydd calon, rhai, yn nychu dan wendid ac 


lofain o herwydd hir res o drallodion. Ond gofid 
llawer mwy yw gweled ein cyfeillion anwylaf yn 
troi oddiwrth wirionedd Criſt, yn parhau i eſgeu- 
luſo Criſt a' u heneidieu, ac na ddichon dim eu 


deffroi o'u trymgwſg: blin yw edrych ar dad neu 


neu gyfaill annuwiol, a meddw] mor ficcred yw, y 
byddant yn uffern dros fyth, os byddant marw yn 


meddw] colli'r efengyl, a bod y gogoniant 
ymadael a'n Jracl, a gweled eneidieu truain yn 
aros yn foddlon mewn tywyllwch, yn ymddifaid o 
Dduw, ac yn diffodd y goleuni oedd i' tywys i 


oddiwrth y blindereu hyn oll, * dyddieu galar a 


cc ant 


EE. een i ee do dt. AS. .. 25. II. IE. TE OX. = 


\ is i kd 


Pen. 3- Godidawgrwydd gorphwysfa r Saint. 51 


« ant gyfiawn oll, etifeddant y tir byth, bla- 
« guryn dy blanhigion, gwaith dy ddwylaw, fel 
« 7th ogoneddir (1).” — Cawn orphwys y pryd 
hynny oddiwrth ein holl datoddefiadeu perſonol ein 
hunain. Dichon hyn ymddangos yn beth bychan 
i'r rhai ſy'n byw yn eſmwyth a llwyddiannus; ond 
yr enaid ſydd beunydd mewn blinder, mae'n hyfryd 
ganddo gofio am y nefoedd. O mor farwol y ein 
bywyd ar y ddaear; mor llawn o ddioddefiadeu ac 
yw o ddyddieu ac orieu ! Ein Prynwr a adawodd 
ini y meſur hwn o drueni i wneuthur ini wybod 
mor rhwymedig ydym am ein gwaredigaeth rhag 
trueni tragywyddol, ac i'n parottoi i ogoniant, 


Mae triſtch yma yn dyfod i mewn drwy bob ſyn- 


wyr, ac yn blino holl ranneu a galluoedd y corph 
a'r enaid; eithr cnawd a phechod, Ilwch a phoen 
ynghyd, a adewir oll yn ol. O hyfryd dawelwch 
fro honno, p'le nid oes dim i flino, eithr gwir 
heddwch i barhau byth ! O iachuſfol breſwylfod, 
p'le nid oes neb yn glaf! O ddedwydd wlad, p'le 
mae pawb yn frenhinoedd * O ſancteidd gyn'lleidfa, 
p'le mae pawb yn offeiriaid ! Mor rhydd y llywod- 
raeth honno, p'le nid oes gweint 1 neb ond i ben- 
Ilywydd y nef ! Ni bydd i'r rhai tlodion flino gan 
drafferthion byth mwyach ; dim newyn na ſyched, 
anwyd na noethni ni bydd mwyach ; dim oerfel 
rhewllyd na gwres lloſgedig mwyach; ni bydd i'n 
hwynebeu na glaſu na thriſtau mwyach, ni bydd 
blinder oddiwrth 1 na cholli cyfeillion byth 
mwyach ; ac ni chlywir llais galar yn ein trigfanneu 
fyth; * Duw a ſych ymmaith bob deigr oddiwrth 
ein llygaid (k)“. O fy enaid, goddef wendideu 
dy babell ddaearol, ni 9 yma ond dros fyrr 
ennyd, y mae ſwn traed dy waredwr yn barod 
wrth y drws.—Cawn orphwys hefyd oddiwrth 
erafferth dyledfuwyddeu. Mae ſwyddogion, gweini- 
5 dogion 


(i) Efay bx. 20, 21. (xk) Dad. vii. 16. 17. 
I 


52 Godidawgrwydd gorphwysfa 'r Saint, PN, 3. 
dogion a rhieni cydwybodol Ls llefain allan, Or 
baich ſy'n gorwedd arnaf i ? Mae cynnifer o ddyled- 
ſwyddeu yn gorwedd ar bob perthynas, cyflwr ac 
dedran, nes yw pob criſtion cydwybodol yn gorfod 
gwaeddi, O fy maich! O fy lleſgedd, ſy'n peri 
iddo fod mordrwm ! Ond pan ddelom i'n gorph- 
wysfa, cawn eſmwythder yno i foli Duw yn 
ddiflino.— Unwaith etto, cawn orphwys oddiwrth 

blindereu hin rhwym wrth ein ſerchiadeu tra fm 
addicartref (ddrwrth Dduw, Ond y blindereu ſy'n 
gymmyſg a'n dymuniadeu, a'n gobaith, ein hiraeth 

a'n diſgwyliad, a dderfydd am danynt y pryd 
hynny. Nid edrychwn mwyach i'n calonneu, a 
methu canfod Criſt: ac ni cheiſiwn ef mwyach 
mewn ordinhadeu, eithr cawn ei fwynhau yn 
gyflawn hebddynt mewn gwynfyd fyth. 

9. Y perl diweddaf yng nghoron y ſaint yw, | 
y bydd eu gorphwysfa yn dragywyddo!, Heb hyn, 
ni byddai'r cwbl, mewn cymmhariaeth, ond megis 
dim. Meddwl am ymadael ag yno, a chwerwai 
ein holl lawenydd. Ofni unwaith colli'r nefoedd 
a wnai uffern yn y nefoedd, megis ag y byddai 
gobaith ymwared yn fath o nefoedd i'r damned- 
igion yn uffern. Gwael a darfodedig pob pleſereu 
dan y fer, a blin yw ini ganfod ein pleſereu yn 
marw yn ein breichieu ! Ond O ddedwydd dra- 
gywyddoldeb ! cawn yno fyw heb farw, a mwyn- 
hau pob diddanwch a gwynn-tyd yn eigion y net, 
heb ofn na pherygl o'u colli fyth ! byddwn yno 
« yn golofneu yn nheml ein Duw ni ; ac allan nid 
4 awn mwyach (I).“ Derfydd yn fuan am Bara- 
dwys ynfydion, © ond pob maäb a erys yn nhy 
« Dduw fyth (m).“ O fy enaid, gad ymmaith 
© freuddwydio am nefoedd ddaearol, a gollwng 
© dy afael o'r _ a'r enawd. Myfyria'n fynych, 
© myfyria'n ddifrifol ar yr un gair -hwn TRAC- 

. ' YWYDDOLDEB 
) Dad, iii. 12. (m) Ioan viii. 35. 


1 — — — Fw — oe = — % Pe wo (3 1 8 


r 3% ca TM. ps %# SS © $3 * me mw DLE ms was mus T2. 


REN, 3. Godidawgrwydd gorphwysfa r Saint. 53 


© yWYDDOLDEB, Pa beth ! byw, heb farw fyth | 
© Bydd lawen, bydd lawen fyth  O ddedwydd 
eneidieu yn uffern pe caech waredigaeth yn ol 
myrdd o oeſoedd! O druenus faint yn y netoedd, 
pe troid chwi allan ym mhen oeſoedd dirifedi ! 
Y gair hymn TRAGYWYDDOLDEB, a gynnwys 


eu trueni hwynt, a'n gogoniant ninneu. O na 


bai i'r pechadur yſtyried y gair hwn, meddyliwn 
y dychrynai hyn ef o'i drymgwig ! O na bai rr 
enaid graſol ei yſtyried, meddyliwn y gwnai iddo 
lonni yn ei gyſtudd mwyaf, a d*we'yd, A gaf i, 
© Arglwydd, fyw fel hyn fyth, yna, myfi hefyd 
© a garaf byth? Os caf lawenhau yn annherfynol, 
© clodforaf yn annherfynol hefyd. Yn ſicer, os 
© na chollaf fyth fy ngogoniant, ni thawaf fyth 
© a'th ganmol. Os gwnai fi yn berffeith ogon- 


© eddus, a'm cadw felly fyth, fy ngogoniant i fydd 


© yn ogoniant i ti. A chan mai dy ogoniant dy 
© hun oedd dy ddiben pennaf di wrth fy ngogon- 
© eddu i, hynny hefyd fydd fy niben pennaf inneu, 
© pan. goronech fi a gogoniant diddiwedd, I'r 
“ Brenhin tragywyddol, anfarwol, anweledig, i'r 
« Duw unig ddoeth y byddo anrhydedd a gogon- 
e iant'yn oes oeſoedd, Amen (n).” _ 

Felly amcenais. roddi iti gip-olwg ar y gogon- 
iant ſydd yn neſhau, ond ni feddaf iaith 1 ddangos 
mor odidog ydyw ! Dadarllenydd, os wyt wir gred- 


adyn goſtyngedig, yn hiraethlon ddiſgwyl, ac yn 
llafurio am yr orphwysfa hon, ti a gai wel'd a 


theimlo y gogoniant hwn dy hun cyn bo hir. 
Yno bydd dy feddylieu cy'wch am dano ag y 
toſturi wrth farwolion ſydd mor ddifraw ac anwy- 
bodus o hono, cei weled fod y gogoniant hwn 


 goruwch pob deall, ac na ddywedais i mo'r filfed 


ran o'r cwbl, Yn y cyfamſer, bydded i hyn 
ennyn hiraeth ynnot, a'th annog 1 ddiwydrwydd. 
D 3 | Cytod 


(n) 1 Tim. i. 17. 


— 


54 | Gedidawgruydd gorphwysfa r Saint, PEN. 3. 


Cyfod, cred, a llafuria, rhed, ymladd ac ymor- 
cheſta, a pharha hyd y diwedd, y mae coron 
ogoneddus o'th flaen, ynghadw 1 ti, ni thwylla 
Duw mo honot, paid a thwyllo dy hun, na 
dinyſtrio dy enaid drwy ddifrawch ; a'r cwbl fydd 
eiddo ti, Pa ryw fath ddynion, dybygit ti, a 
fyddai criſt'nogion yn eu bucheddeu a'u dyled- 
ſwyddeu, pe cofient o _ am y gogoniant hwn ? 
Mor llawen fyddai eu hyſprydoedd, ped fai ynddynt 
feddylieu uchel a bywiol am y nefoedd; ni byddent 
mwy yr bendriſt nag yn drwm eu calon, ac ni 
byddai raid iddynt chwilio am bleſereu is y rhod, 
nac ofni dioddef na marw. Nage ; meddylient bob 
dydd yn flwyddyn nes dyfod i'r nef. Yr Arglw- 
ydd a buro ein calonneu daearol, rhag ein cau 
allan o'r orphwysfa hon drwy angrhediniaeth (o). 


— A 15 


. 


Caritor y dynion, ar fedr pa rai y mae'r orph- 
wysfa hon. 


Rhyfeadol yw fad y fath orplnuyiſa ar ſedr marwolion, 
I. Pobl Daduw, y rhat a fwynhant yr orphuwysfa 
hon, 1. a etholuwyd er tragywyddoldeb, 2, A 
reddwyd i Grit. 3. A amid drachefn. 4. A 
ddwfn argyhoeddwyd o ddrwg pechod, o, truent 
diy bechod, gwagedd y creadur, a holl ddigonol- 
rwydd Crit. 5. Eu hewyllys yn pyfattebel 4 

 gyfnewidivyd, 6. Maent yn ymrummo mewn 
cyſammod a Chriſt, —Y darllenydd yn cael ei wabodd 
i chwilio ei hun wrth y nodeu hyn a berthyn i bob 
Daduw, II. 1. Tyſitolaetheu ymmhellach or yſ- 
grythur y ceiſf pobl Dduw feoynhau r orphwysfa 
hon. 2. Ac na cheiff neb aruill ei mwynhau, #: 

© 


PEN. 4. | Caritor y dynion, Sc. 55 


Ei bod yn barad iddynt, ac na cheir ei muynhau 
nes myned i hd arall. 4. Y bennad a darwedda- 
gan ddangos y bydd tw heneidieu fwynhau” r 
erphwysfa hon pan font allan or corph. 


R A fum ar y mynydd yn darlunio godid- 
avuvgrwydd gorphwysfa' r faint, teimlais mai 
da oedd bod yno, am hynny arhoſais yn hir, a 
gwnaethwn aros yn hwy o lawer, oni buaſai fod 
ty nheſtyn mor anferthof bell goruwch fy neall 
i. Pwy fyth a flinai edrych ar yr hyfryd. wlad 
honno! Pe darllenai eſtron am y fath oruchel 
annhraethol ogoniant, rhyfeddai ar fedr pa ryw. . 
greadur hynod y mae'r parottoad mawr hwn ; a 
diſgwylai weled rhyw haul diſglair yn torri allan. 
Ond wele! dim ond pliſgyn yn llawa o lweh, 
wedi ei fywhau gan enaid rheſymmol anweledig, 
a hwnnw wedi ei adfywio gan ras mor anweledig, 
a thymma 'r creadur a feddianna 'r fath ogoniant. 
Gallech feddwl mai rhyw un o fawr haeddiant 
ydyw, neu un a gwobr drud yn ei law; ond wele, 
un tlawd-! heb feddu dim, na haeddu dim ond 
uffern, ac yno yr ai oni bai ei dynnu gan | qgjaen 
Duw at Griſt (a), a thrwy dderbyn Criſt yn 
garedig ac ymorphwys arno, ceiff drwyddo .ef bob 
gogoniant. _ | 
In fwy neillduol, y dynion ar fedr pa rai y 
mae'r orphwysfa hon—a etholwyd gan Dduw er 
tragywyddoldeb = a roddwyd i Eriſt fel eu Prynwr—a 
anwyd drachefn—a argyhoeddwyd yn ddwfn o ddr 
pechod, a thruent eu cyflur pechadurus, o wagedd 
y creadur, a holl-daigonalrwydd Criſi—adnewyddwyd 
eu hewyllys—ymroijant i Grift mewn cyfammadg—a ) 
ſaſant at eu rhwymeu hyd y diwedd. 
1. Y dynion ar fedr pa rai y mae'r orphwysfa 
hon, ac a elwir yn y teſtyn, © pob] Dduw,” . 
D 3 *  etholevigten 
(a) Ioan vi. 44. 


= 


= —_- 9 — I - 
— —— — —— 
— 42 * 


— — 


— — — — — he — 
— — — — —— — n — — 
nmr A N — 2 — — — — K 
. oo 22% I as: 1 I" * — — — — — — pa — 
— — — _— . W — 22 — << — I > wm. ao nnd ao - —— 
— — — — — — — — — 2 
— = — mn — 2 — — 


r te 
— —— u 


_ —_ 

— RX 

$--. . 
r 


. —— rt. — a — ron 
" — — 


— — 
— by 


pry 


—_— — 


— 


— 
r — 
— —_— — 


— = * 3 
— = - pay = a 4 \s n 
— — — — ——— — — — — 
” — * « — = - 
— Dy 


=Y 
2 
3 = 
— . i—1222 ——ñꝛ ñ — —-— oo — 
* T — — - 
1 


4 jiddo, y rhoddai efe . iddynt 
ce ddol (d).“ Y gwabaniaeth hwn a ddangoſir 


E Ib 
S T 
. 


' "8 | Caritor y dynion, ar fedr pa rat PEN. 4, 


ethaledigion Duw er tragywyddoldeb (b). Nad 
ydynt ond rhan fechan o ddynol ryw ſydd dra 
amlwg wrth yr yſgrythur a phrofiad. Hwynt 
hwy ydyw y“ praidd bychan y rhyngodd bodd 
« ir Tad roddi iddynt y deyrnas (c).“ Lai 
ydynt nag mae'r byd yn eu meddw], etto, nid 
mor lleied ac y meddwl rhai yſprydoedd triſt, a 


ofnant fod Duw yn anfoddlon i fod yn Dduw 


iddynt, pan y gwyddant eu bod hwy yn foddlon 
i fod yn bobl iddo ef. N 2 
2. Y dynion hyn a roddwyd gan Dduw 7w fab, 
% prynu ganddo, Ou cyfiwr colledig, a'u derchafu 
ir gogoniant hun. Rhoddodd Duw bob peth i“ 
fab, ond nid yn yr un modd ac y rhoddodd ei 
etholedigion iddo. Rhoddodd Duw iddo awdur- 
dod ar bob cnawd, fel am y cwbl a roddodd 
d tragywy- 


yn amlwg gan yr Apaſtol, & efe a ddaroſtyngodd 


* hob beth dan ei draed ef, ac a'i rhoddes ef yn 


« ben, uwchlaw pob peth i'r eglwys (e).“ Ac 
er bod Criſt mewn rhyw yſtyr, © yn bridwerth 
« dros bawb (f);“ etto nid yn y fath fodd neill- 
duol a thros ei bob]. 


3. Un cymmwyſder mawr yn y bobl hyn w, 
eu genedigaeth newydd (g). Bod yn bobl i Dduw 


heb ail-enedigaeth, ſydd mor ammhoſſibl, a bod 
yn blant dynion heb genhedliad. Gan ein geni 
n elynion i Dduw, rhaid ein hail-eni yn blant 
1ddo, neu barhau yn elynion fyth. Ni wna 


diwygiad mwyaf yn ein bucheddeu, heb y bywyd 


newydd hwn o'n mewn, ond ein twyllo ymmhell- 

ach, yn lle ein hachub. 

4. Y bywyd newydd hwn ym mhobl Dduw 

a ymddengys, yn eu hargyhceddiad, a'u dyn —_ 
| a 

(b) Eph. i. 4, 5. (c) Luc xii. 32, (d) Ioan xvii. 2 

(e) Eph. ii. 1. (f) 2 Dim. Ii. 6. (g) Ioan iii. 3. 


PEN. 4. y mae rr orphwysfa bon. 57 


Jad o betheu dwyfol. =Fel eſampl.— Hwy a argy- 
hoeddwyd o ddrwg pechod. Grwnawd i'r pechadur 
deimlo a chydnabed fod y pechod oedd anwyl 
ganddo yn atgaſach na farph neu lyffant, ac yn 
fwy dinyſtriol na phla neu newyn, am ei fod yn 
droſedd o gyfraith gyfiawn } Duw goruchaf, yn 
ammharch iddo ef, ac yn ddinyſtr i'r pechadur. 
Nid yw y pechadur mwyach yn gwrando cerydd 
am bechod fel gwaàg eirieu, eithr coffa am bechod 
a dery at ei galon, ac etto yn foddlon 1 chwi ddangos 

gwaethaf iddo. Byddai arfer a rhyfeddu beth 
'roedd dynion yn gwaeddi cy'wch yn erbyn 
pechod ; a pha ddrwg oedd 1 ddynion gymmeryd 
ychydig o bleſereu gwaharddedig ; nid oedd efe 
yn canfod y fath atgaſrwydd mewn pechod a bod 

n rhaid i Griſt farw am dano, a byd di-Grift 

bond 'n dragywyddol yn uffern, Ond mae yn 
awr o feddwl arall, agorodd Duw ei lygaid i gan- 
fod annhraethol fieidd-dra pechod. 

Hwy a argyhoeddwyd o'u trueni eu hunain 9 
herwydd pechad, Y rhai a ddarllenent gynt fy- 
gythion cyfraith Duw, fel dynion yn darllen hanes 
rhyfeloedd pell, a welant mor amlwg yrwan, eu 
bod yn darllen eu barn eu hunain, a phe caent eu 
henweu yn *ſgrifennedig yn y felldith, neu glywed 
y ddeddf yn llefaru fel Nathan, © ti yw'r dyn (h).“ 
Nid oedd digofaint Duw yn nhyb yr annuwiol 
gynt, ond fel tymmeſtl i wr mewn ty elyd, neu 
fel poeneu 'r claf i wr iach yn edrych arno; ond 
yn awr mae'n teimlo 'r un afiechyd ynddo ei 
hun, ac yn gwybod ei fod dan gondemniad, 
wedi ei ladd a'i gondemnio gan y gyfraith ſanct- 
aidd, ac nad oes dim yn fyrr, ond yn unig ei 
ddihenyddu, 1'w wneuthur yn llwyr ac aneſgorol 

| druenus, Gwaith yr yſpryd glan yw. hwn ac ſydd 
mewn rhyw feſur ym 9 a adgenhedlwWyd. 

Ds 1 


(h) 2 Sam, xii. 7s 


58 © Caritor y dynion, ar fedr pa rai Pkx. 4, 


Pa fodd y daw neb at Griſt i geiſio maddeuant, 
nes canfod yn gyntaf, ei fod yn euog, a than 
gondemniad ? neu am fywyd, nes canfod ei fod 
yn farw yn yſprydol? Nid rhaid i'r rhai iach 
wrth feddyg, ond 1'r rhai cleifion (i). Cael golwg 
ar ein meddyginiaeth yng Nghriſt wrth ganfod 
ein trueni ein hunain, a waredai rhag Jlawer o 
flinder. 5 | 
Hwy a argyhoeddwyd hefyd o wagedd ac anni- 
gonolrwydd y creadur. Mae pob dyn wrth natur 
n cilun-addolwr, Trodd ein calonneu oddiwrth 
duw ynghwymp Aua; ac er y pryd hynny, 

4 creadur yw ein Duw ni. Mae pob dyn yng- 
hyflwr natur yn goſod y creadur yn lle Duw, 
gan roddi iddo y lle blaenaf yn ei galon, ac a red 
atto yn amſer trallod, yn lle at Dduw, am ware- 
digaeth. Digon gwir, Duw a Chriſt a enwir yn 
Arglwydd, etto wrth y creadur y diſgwylir am, 
gynnorthwy, ac nid wrth Dduw. Pleſer, elw, 
ac anrhydedd, yw trinded y dyn anianol, a'i 
gnawdol hunan, yw-rhai'n mewn undsd, Ceiſio 
bod yn Dduwieu oedd ein pechod cyntaf, a 
thymma 'r pechod mwyaf a red yn ein natur ni 
o genhedlaeth i genhedlaeth. Gwell gennym 
hyderu ar ein doethineb ein hunain, na dyſgu 
1 gan Dduw: a bod yn frenhinoedd arnom ein 
7 hunain, nag ymddaroſtwng i'w lywodraeth ef; 
q fi *rym yn beio ar ei gyfreithieu ef, ac am eu cyf- 
newid. Gwell gennym ofalu am danom ein 
hunain nag ymddiried i Dduw; a chael ein 
Il gwaddol yn ein 1 ein hunain, na'i dderbyn 
deunydd o'i law ef. Pan y dylaem hyderu ar 
Wl  - ragluniacth, mynych y cwerylwn i'w herbyn, gan 
feddwl y medrwn drefnu ein matterion .yn well 
nag y medr Duw. Pan y dylaem garu ac an- 
rhydeddu Duw, yr ym yn caru ac yn anrhydeddu 
| | |  _ 


a 


- 
_ © oy — - - a \ 
—— — — — AD 2 oo > I —ö—ę— — — — — > — 8 — by = = a a = I= - 
| | = Far = * - — — 
Y * o * £ 5 
| ” | | ” - I ——— > — 
| . - * * N = * — 8 — — — — oy = 
* x — 4 — — — . 2 ? z - - a : : * — : 
— — — -— — — =. = = — — N * 
: — — — — — —— — wy ks — — — 
— — > — 
— — 


(i) Luc v. 31. ö 


F VWF aa mw wWW. 


6 


PEN. 4. y mae r orphtuytſa hon. 59 


ein hunain. A dymunem fod llygaid a hyder 
pawb atnom ni yn llè ar Dduw; a byddai yn 
dd3 gennym gael ein cyfrif y dynion doethaf ar 
y ddaear, a bod pawb yn ein canmol ac yn ein 
ſerchu, ac yn talu diolch ac ufudd dod ini. Ond 
i lawr y ſyrth y Ddagon hon, pan unwaith yr 
adnewyddo Duw 'r enaid. Diben pennaf y gwaith 
mawr hwn yw, dychwelyd ein calon at Dduw 
ei hun. Efe a wna i'r pechadur wybod na ddichon 

creadur na bod yn Dduw iddo i'w wneuthur 
yn happus, nac } © Iachawdwr iddo i'w ddwyn 
o'i drueni at Dduw ei ddedwyddwch, Duw a 
argyhoedda ddyn fel hyn, nid drwy ei air yn 
unig, eithr drwy ei ragluniaeth hefyd. Dyma pa'm 
mae blindereu mor fynych Jn cydredeg a gwaith 
troedigaeth. Blindereu a lefarant i'r byw, a myn- 
ant eu gwrando pan fo'r geirieu cadarnaf yn cael 
eu dirmygu. Os gwna y pechadur ei barch yn 
dduw iddo, ac i Dduw ei ddwyn ir ammharch 
mwyaf; neu os gwna y pechadur ei gyfoeth yn 
dduw iddo, ac i Dduw ei ddwyn i'r fath gyfiwr 
nad allo ei gyfoeth ei lielpu, neu beri iddynt 
gymmeryd adenydd ac chedeg ymaith, pa gyn- 
northwy ſydd yma i waith troedigaeth ? Os gwna 
dyn dduw o'i bleſereu, ſef o unrhyw beth ag a 
ddichon llygad gwammal, cluſt gywraint, blys 
gwangcus, neu galon anllad ei ddymuno; ac i 
Dduw gymmeryd y rhai'n oddiarno, neu eu troi 
yn fuſt] a chwerwedd iddo, pa help ſydd yma i 
argyhoeddiad ? Pan ddygo Duw ddyn i lawr i 
hir nychdod, a chlwyfo ei galon, a chyffroi ei 
gydwybod, ac yna, fel pe bai, ddywedyd wrtho, 
* profa pa un a ddichon dy barch, dy gyfoeth 
* a'th bleſereu dy wared. A allant hwy iachau 
* archollion dy gydwybod? A allant gynnal dy 
* babell ogwyddedig? A allant gadw dy enaid 


* rhag ymadael a'th gorph? neu'th achub rhag 
D 6 © fy 


N achub. Gwel hefyd, er nad all y cr eadur, ac nad 


60 Caritor y dynion, ar fedr pa rat PEN. 4, 


© fy nigofaint bythol i? neu wared dy enaid o'r 
* flammeu tra ddol? Gwaedda a llef uchel 
© arnynt, ac edrych os gwna. rhai'n y tro yn lle 
© Duw a Chriſt iti?” Ger fath gynnwrf a bir 
hyn yn. y pechadur yn awr ! wrth ganfod gwagedd 


y creadur, a theimlo ei drueni heb Dduw, Y 
twyllwr ei hunan a ddad.dwyllwyd. 


Pobl Dduw a argyhoeddwyd hefyd o'u /kuyr 
angen o Eriſt, ac o lawn ddigonolruydd, a pher- 
Perth odidawgrwydd yr - Arghuydd Jeſu, Fel y 
teimla dyn mewn newyn, et angen o luniaeth; 
neu ddyn yn gwrando barn ei gondemniad, ei 


far eiſieu am bardwn ; neu ddyn yn gorwedd 


mewn carchar am ddyled, ei ddiffyg am feichieu 
i'w ryddhau ; felly y teimla 'r pechadur y pryd 
hynny, faich annioddefol arno, ac n wel na ddich- 
on neb ond Criſt ei gymmeryd ymaith. Mae'n 
deall fod y gyfraith yn ei gyhoeddi yn wrthry- 
felwr, ac na ddichon neb ond Criſt ddwyn pardwn 
iddo. Mae fel dyn a llew ar ei ol, ac a leddir, 
oni cheiff noddfa 'n fuan. Daeth yn awr Ir 
cytyngdra hwn ; rhaid iddo naill a'i cael ei gyfi- 
awnhau gan Griſt, neu ynteu, ei ddamnio yn 
dragywyddol ; cael Criſt i'w achub, neu loſgi yn 


uffern byth ; cael Criſt 'w ddwyn at Dduw, neu 


gymmeryd ei gloi allan o'i breſennoldeb yn drag- 
ywydd. Pa ryfeddod os yw'n llefain fel y merthyr 
gynt, *Neb on'd Criſt, neb on'd Criſt,” Nid 
aur, ond bara a ddigona'r newynllyd ; nid dim 
ond pardwn, a wna'r tro i'r hwn ſy dan gon- 
demniad. © Mae'n cyfrif yrwan, bob peth yn 
« dom fel yr ennillo Gn (k).“ Pan welo'r 
pechadur ei drueni, a'i anallu ei hun a phob peth 
arall i'ẽw waredu, gwel y pryd hynny, na ddichon 
dim yn fyrr o haeddiant a thrugaredd Criſt ei 


Ts all 
(k) Phil, iii. 75 8. | 


1 8 


Pen. 4. y mae'r orphwysfa bn. 6 


all ei hun, etto y gall Criſt, Er bod ffigyſ- ddail 
ein cyfiawnder anghyfiawn ni yn rhy fyrr, etto 
fod cyfiawnder Criſt yn ddigon helaeth: ein 
heiddo ni ſydd anghyfattebol i gyfiawnder y 
eyfraith, ond eiddo Criſt a atteb bob pwnge 
ynddi, Os eiriol efe, ni bydd pall. Ei berſon 
ydd mor brydferth, a'i haeddiant mor ddrud, 
ac na nacca y Tad ddim a ofynno. Gynt ni 
adwaenai'r pechadur odidawgrwydd Criſt, - on'd 
fel yr edwyn dall oleuni *'r haul; on'd yn awr, 
fel un yn canfod ei ogoniant. | 12 8 
5. *Nol y .dwfn argyhoeddiad hwn, bydd cyfe 
newidiad hefyd yn yr ewyllys. Mor belled ac y can- 
fyddo 'r deall ddrwg pechod, yr ewyllys' a dry 
oddiwrtho mewn digaſedd: er na bydd i ſyn- 
hwyreu'r cnawd laru ar bechod, etto'r dyn newydd 
a i caſa, ac a ofidia oherwydd y trueni a ddygodd 
pechod arno. Ammhoſſibl i'r enaid mwy edrych 
ar ei droſedd yn erbyn Duw, nae ar y trueni a 
ddyzodd arno ei hun, heb ryw - faint o wir driſtwch, 
Rhwn a wel 'n amlwg iddo làdd Criſt, a ladd 
ei hunan, yn ddiammeu, a. ddwyſbigix yn ei galon 
(1), mewn rhyw fefur. Os na ddichon wylo, 
och'neidia o'i galon.— Ni bydd iddo mwy addoli 
y creadur, eithr ei wrthod fel gwagedd, gan ei 
dro allan o'i galon mewn dirmyg. Criſt yn awr 
yw ei Arglwydd a'i dryſor; mae 'n dewis Criſt 
o flaen y ereadur; ac ni ddichon fod neb yn ceiſio 
Criſt !w heddychu a Duw, tra fo eu calonneu 
n dewis y creadur o'i flaen ef, V creadur ſydd 
Daus a Chriſt ym mhob enaid dyn na anwyd 
o Dduw. Ac fel nad yw troi oddiwrth y creadur 


telly nid yw credu Ynghriſt, tra caffo'r creadur 
ein calonneu, yn wir gredu. Nid yw troi oddi- 
wrth bechod ac. eilunod at Dduw drwy Griſt ond 


un 


(1) Actau ii. 37. * 


at Dduw heb droi drwy Griſt, yn wir droedigaeth, - 


62 Caritor y dynion, ar fedr pa rai PEN. 4, 


un gwaith; a Duw yn waſtad a berffeithia y 
gwaith hwn p'le y dechreuo. — Ar yr un pryd, 
yr ewyllys a [yn wrth Dduw 'r Tad ac wrth Griſt, 
*Nol canfod nad oes happuſrwydd yn neb arall, 
pechadur a wel yn awr ei fod I'w gael yn Nuw, 
Gwel hefyd mai Criſt yn unig a ddichon ei 
heddychu a Duw, am hynny efe a dderbyn Griſt 
garedig yn Arglwydd ac Iachawdwr iddo. 
Nig yw derbyn Criſt heb ſerch a chariad atto 
ffydd gyfiawnhaol, canys derbyn a chofleidio 
Criſt a'r holl enaid yw gwir ffydd; am hynny 
rhaid fod cariad p'le bo'r ffydd hon. Os wyt 
yn diſgwyl myned i mewn i'r bywyd, © cred yn 
« yr Arglwydd Ieſu, a chadwedig fyddi (m), ac 
« ni chollir pwy bynnag a gredo ynddo ef (n),“ 
a'r neb a gredo ynddo a'i cer hefyd yn fwy na 
phawb; © yr hwn ſydd yn caru tad neu fam yn 
« fwy na Chriſt, nid yw deilwng o hono ef (o), 
ac ni chyfiawnhawyd ganddo. Ffydd a'i derbyn 
yn Arglwydd der; canys myn Criſt 
ei dderbyn yn y ddwy berthynas hon, neu ddim. 
Mae ffydd, nid yn unig yn cydnabod ei ddiodd- 
efaint, ac yn derbyn pardwn a gogoniant ganddo; 
eithr yn cydnabod ei benllywodraeth, ac yn plygu 
 I'w awdurdod a'i ffordd o iechydwriaeth. 

6. Fel nod ſylweddo] ar bob] Dduw, gwnant 
yn awr ou calon gyfammad a Chrii, Ni bur 
pechadur erioed yn llwyr mewn cyfammod a 
Chriſt, hyd yrwan ; ond yn awr fe a wyr yn ſier 
fod Criſt yn foddlon, wrth ei rad gynhygion, ac 
y mae ynteu 0'1 galon yn foddlon, ac felly yr A 
r cyttundeb yn llwyr i ben.—Yn y cyfammod 
hwn, Criſt a ddyry ei hun ymhob perthynas 
gymfforddus, i'r pechadur; a'r pechadur ynteu, 
a ddyry ei hun i fynu i Griſt ?w achub a'i reoli 
ganddo. Ar hyn, yr enaid a Iwyr derfyna fel hyn, 

5 © cefais 

(m) Actau xvi, 31. (n) Marc xvi, 16. (o) Matt. x. 37» 


PEN. 4. y mae ro 9r phwysfa han, | 63 


© cefais fy arwain yn ddall gan gnawd a chwant, 

gan fyd a chythraul, yn rhy hir, yn agos i'm 

© IIwyr ddiſtryw; o hyn. allan byddaf yn Ilwyr : 
© wrth alwad fy Arglwydd, *rhwn a'm- prynodd 

© a'i waed, ac a'm dwg 1'w ogoniant,” 

7. Chwanegaf, y bydd i bob Dduw ares yn y 
cyfammed hwn hyd y ditbedd. Er na bydd y cre- 
dadyn yn ddibechod, etto ni wad ei Arglwydd 
byth, ni wrthyd ufudd-dod iddo, ac ni bydd edifar 

nddo am ei gyfammod ; ac nid ellir yn iawn 
ddywedyd iddo dorri ei gyfammod, tra parhao'r 
ffydd ſydd yn ei uno a Chriſt, Yn wir, y ſawl 
a wnaethant gyfammod ar eirieu, ac nid o'u 
calon, a feiddiant “ fathru mab Duw, a barnu 
« yn aflan waed y cyfammod, trwy 'r hwn y 
« ſancteiddiwyd hwynt,” drwy ymneillduo oddi- 
wrth y rhai ſydd aflan eu buchedd (p); ond ni 
thwyllir yr etholedigion felly (q). Er fod y 
parhad hwn yn ficr i wir gredinwyr ; etto mae 
fel yn ammod o'u hiechydwriaeth (r); ond ben- 
digedig fyth a fo llaw y cariad a *ſgrifennadd. 
rhad addewid, ac a ymrwymodd dan ſèl, roddi 
y gras ſydd yn ammod, a'r deyrnas a addewir 
dan yr ammod hn. 

Dyma ddull ſylweddol pobl Dduw; nid Ilawn 
ddarluniad o'u rhagoriaeth, na phob nod 'w had- 
nabod. Daarllenyda, fel y mae gennyt obaith criſ- 
tion a rheſwm dyn, erfyniaf arnat farnu dy hun, 
fel un a fernir ar fyrr gan Dduw cyfiawn, ac 
atteb yn ffyddlon y cweſtiyneu canlynol. Ni ofyn- 
nat, pa un a wyt yn cofio 'r amſer a'r drefn y 
dechreuodd yr Yſpryd weithio ynnot ; diction fod 
llawer o anficrwydd a chamgymmeriad ynghylch 
hyn; os wyt yn ſier iddo weithio ynnot oll, ni 

' waeth o lawer pa un a wyddoſt y pryd a'r modd 
ai peidio. Ond chwilia 'n fanol pa un a deimlaiſt 


(p) Heb. x. 29. (q) Matt. xxiv. 244 (r) Ioan xv. 4, 5, 9. 


( 


64 Caritor y dynion, ar fedr pa ras P EN. 4. 


di 'n iawn, fed llygredd wedi ymdannu drwy dy 
holl enaid, ac i ddrygioni redeg drwy dy holl 
fywyd? A wyt ti yn canfod drwg pechod ? ac 
yn gweled fod y pechod lleiaf, wrth y cyfammod 
a dorraiſt, yn haeddu angeu tragywyddol ? A wyt 
ti yn cydſynnio a'r ddeddf mai da a chyfiawn 
 ydyw, ac yn deall ei bod yn dy farnu di I far- 
wolaeth hon? A welaiſt d; fod pob creadur yn 

Iwyr analluog i'th wneuthur yn ddedwydd, a 
ſymmud ymaith dy drueni hun? A ddyſgaiſt di, 
nad oes happuſrwydd yn neb ond yn Nuw ? ac 
nad oes ffordd atto, end drwy Griſt? ac y rhaid 
dy ddwyn at Dduw drwy Griſt neu farw o honot 
yn dragywyddol? A welaiſt di dy Iwyr angen o 
fwynhau Criſt, a'i fod ef yn holl-ddigonol i atteb 
dy holl eiſieu? A ganfyddaiſt di fod y Perl hwn 
mor rhagoro! ac y tal iti werthu cymmaint oll ac 
a feddi, a'i brynu (s)? A fu dy argyhoeddiadeu 
fel teimlad y ſychedig, ac nid cyfnewidiad mewn 
opiniwn yn unig ? A ydyw 'th bechod a'th aflen- 
did 'yn faich a ffieidd-dra 1'th enaid? ac os na elli 
wylo, a wyt ti 'n griddfan o'th galon dan faich 
annioddefol pechod a thrueni ? A ymwrthodaiſt di 
a'th hunan-gyfiawnder yn llwyr ? A fwriaiſt di dy 
eilunod allan o'th galon, fel na bo i'r creadur ly- 
wodraethu 'n hwy, ond o hyn allan bod yn was i 
Dduw a Chriſt? A wyt ti yn derbyn Criſt fel 
dy unig Iachawdwr, gan ddiſgwyl dy gyfiawnhad, 
adferiad, a gogoniant oddiwrtho ef yn unig? Ai 
ei gyfreithieu ef ſy n rheoli 'n bennaf dy enaid 
a th fywyd? A ydynt hwy 'n gyffredin yn gorch- 
fygu gorchymmynion y cnawd, ac yn llwyddo yn 
erbyn mantais bennaf dy barch, elw, a phleſereu ? . 
Ai Criſt ſy 'n cael y llè blaenaf yn dy galon a'th 
ſerchiadeu, fel, er nad elli ei garu fel y mynnit, 
etto na cheri neb fel efe? Ac Yr diben hyn, a 
wnaethoſt di gyfammod o'th galon ag ef, gan _ | 
| | y 


PENs 4» y mae r orphwysfa bon. 65 


dy hun i fynu iddo ef? A wyt ti yn ymorcheſtu 
ac yn gwir ddy muno bod yn ffyddlon i'th gyfam- 
mod hwn; ac er llithro o honot i bechod, etto na 
ymwrthodi a'th fargen, na chyfnewidi dy Arglwydd 
ac na roddi dy hun i fynu i unrhyw lywodraeth 
arall er y byd? ——Os hyn yn wir yw 'th gyt- 
Iwr di, yr wyt ti yn un o bob] Dduro yn fy nheſtyn; 
ac mor ſicred 4 bod addewid Duw ya wir, mae 'r 
orphwysfa fendigedig .hon ar dy fedr di, Ond 
ewel ar dy fod yn © aros yng Nghriſt (t), a phar- 
« hau hyd y diwedd (u), canys o thynn neb yn 
« Ol, nid yw ei enaid ef yn ymfodloni ynddo (W).“ 
— nd os na cheir y fath waith ynnot, beth 
bynnag a feddylio dy galon dwyllodrus, neu er 
cryfed fo dy obaith gau, cei wybod.er dy boen 
(oni bydd i wir droedigaeth dy ragflaenu) nad yw 
gorphwysfa 'r ſaint yn perthyn i ti. O na byddit 
ddoeth i ddeall hyn ac i yſtyried dy ddiwedd (x)! 
O na bait yrwan a'th gluſtieu 'n agored, a'th 
galon yn plygu i gynghorion Duw, tra fo dy enaid 
yn dy gorph, „a gwerth yn dy law(y),” a chyf- 
leuſdra a gobaith o'th flaen, fel y cait orphwys 
ymmhlith pobl Dduw, a chael rhan o etifeddiaeth 
y faint yn y goleuni (2). | | 
II. Sicr yw Y calf pobl Dduw fwynhau r orph- 
Wysfa hon — ac na chaiff neb arall ei mwynhau—na 
hwytheu, nes myned i hd arall —ond yr d en henei- 
dieu 144i mor gynted ac yr elont allan or corph, ,. | 
I. Y ceff pobl Dduw fwynhau r orphwysfa hon, 
ſydd wirionedd, ac mae 'r yſgrythur yn ei gadarnhau 
ir eithaf, mewn amrywiol ffyrdd. Fel hyn.,— 
Eu bod hwy wedi eu rhagordeinia iddi, a bitheu 
udynt hwy. “ Nid cywilydd gan Dduw ei alw 
n Dduw iddynt hwy : oblegid efe a barottodd 
| | | « ddinas 


t) Ioan xv. 4. (u) Matt. xiii. 14. (w) Heb. x. 38. 
(x) Deut. xxxii. 29. G Diar, xvil. 16, (2) Col. i. 12. 


_ 


= < _ 5 - — 2 = = 
— ——_— --— — — — — — ew mos — — — 
= , \ = 


— _ = \ 
0 —M0 ——(ͤ — — — — — — — —— 
+ - - — * * — 


—— 
2 


* 


66 Caritor y dynion, ar fedr pa rai PN, 4 


« ddinas iddynt (a); gelwir hwynt yn lleftri tru. 


_ © garedd a ragbarotowyd i ogoniant(b), Ynghriſt. 


* derbyniafant etifeddiaeth wedi eu rhagluniaethu 
* yn Ol arfaeth yr hwn ſydd yn gweithio pob peth 
& wrth gyngor ei ewyllys ei hun (c); a'r rhai a 
« ragluniodd efe, y rhai hynny hefyd a ogonedd. 
« odd efe (d). Pwy a ddichon yſpeilio 'r faint 
o'r orphwysfa a fwriadwyd-iddynt gan dragywyddol 
artaeth Duw ? Dywed yr yſgrythur ini, “ eu 
« prynu i'r orphwysfa hon, a bod ini ryddid i fyned 
« i mewn i'r cyſſegr trwy waed leſu (e),“ i mewn 
i deyrnas gras yma, i deyrnas gogoniant rhagllaw, 
Gan hynny y faint yn y nefoedd, “ a ganant ganiad 
„ newydd i'r hwn a'u prynodd i Dduw trwy ei 


© waed, allan o bob llwyth a iaith a phobl, a 


* chened] ; a'u gwneuthur yn frenhinoedd ac offei- 
6“ riaid i Dduw(f).” Rhaid ynteu naill ai darfod 
i Griſt waedu, a marw yn ofer, ac na wel byth o 
lafur ei enaid; neu ynteu, fod gorphwysfa etto yn 
Ol i bob] Dduw. — Mae 'r orphwysfa hon yn cael 
ei haddo iddynt yn yr yſgrythur. Fel mae er ffur- 


fafen yn frith o ſer, felly mae 'r Bibl o'r adde- 


widion dwyfol hyn. Criſt a ddywed, “nag ofna, 
« braidd bychan, canys rhyngodd bodd !'ch Tad 
& roddi i chwi y deyrnas (2), yr wyf fi yn ordeinio 
« j chwi 2 megis yr ordeiniodd fy Nhad i 
“ minneu, fel y bwyttaoch ac yr yfoch ar fy mwrdd 
« i yn fy nheyrnas (h),“ &c. &c, &c.— Mae holl 


foddion gras, gweithrediadeu r Yjpryd ar yr enaid, 


ymgeiſiadeu graſol y ſaint, yn profi fod gorphwysfa 
etto 'n ol; mae pob gerchymmyn ac ſydd yn erchi 
ini gredu ac edifarhau, i ymprydio a gweddio, 1 
guro a cheiſio, i ymdrechu a llafurio, i redeg a 
milwrio, oll yn profi fod gorphwysfa 'n ©l ar fedr 
pobl 
(a) Heb. xi. 16. (b) Rhuf, ix. 23. (c.) Eph. ii. 11. 


d) Rhuf. viii. 30, (e) Heb, x. 19. (f) Dad. v. &—IC» 
(g) Luc xii. 32. th) Luc xxji. 29, 30. 


PEN, 4. y mae r orphwysfa hone 67 


pobl Dduw. Ni wnai 'r Yſpryd byth ennyn ynnom 
y fath ddymuniadeu cryf am y nefoedd, y fath 
gariad at Ieſu Griſt, pe ni chaem dderbyn yr hyn 
rym vn ei garu ac y ei ddymuno. Yr hwn f. 
Y y „ 2 » gal * 2 Y . * 
'n © cyfeirio ein traegyn ffordd tangnefedd (i), 
yn ddiammeu a'n dwg 1 eithaf tangnefedd, Mor 
azos y mae 'r moddion a diben wedi eu cyſſylltu? 
Yr ydys yn treiſio teyrnas Dduw, a threiſwyr ſy n 
ei chippio hi (x). Y rhai a ganlynant Griſt yn yr 
« adenedigaeth a eiſteddant ar orſedd gogoniant (I).“ 
— Cadarnha 'r yſgrythur ini fod y faint yn cael 
dechreuad, rhag-brofiad, ernes, a ſel eu gorphwysfa 
yma, © Teyrnas Dduw o'u mewn y mae (m). 
« Er na welſant Griſt, etto maent yn ei garu, ac 
« yn credu ynddo, ac yn mawr lawenhau a llaw- 
« enydd annhraethadwy a gogoneddus, gan dderbyn 
« diwedd eu ffydd, ſef jechydwriaeth eu henei- 
« dieu (n), maent yn gorfoleddu dan obaith go- 
« goniant Duw (o).“ A ydyw Duw yn eu “ ſelio 
« trwy lan Yſpryd yr addewid, yr hwn yw ernes 
© eu hetifeddiaeth (p),“ ac a wad ef iddynt lawn 
feddiant ? = Mae 'r yſgrythur hefyd yn ſon am y 
rhai a aethant i mewn i'r orphwysfa hon, dan enw, 
megis, Enoc, Abraham, Lazarus, a'r lleidr a groeſ- 
hoeliwyd gyda Chriſt, &c, Ac os oes garphwysfa 
'r rhai'n, diammeu fod gorphwysfa i'r holl gre- 
dinwyr. Ond afraid pentyrru yſgrythyreu i brofi 
hyn, gan weled mai gwir ddiben yr holl yſgrythur 
yw ein tywys i'r ſtad fendigedig hon; a gweith- 
red ydyw dan law Dduw i'n ſięrhau d honi. 

2. Mae'r yſgrythur yn profi nid yn unig bod yr 
orphwysfa hon yn öl i bobl Dduwpeithr hefyd, 
nad yw hi ar fedr neb ond hwy, ac na chaiff eraill 
or byd gyfran ynddi, ©« Heb ſancteiddrwydd ni 

2 | & chaiff 


() Luc i, 79. (k) Matt. xi. 12. (1) Matt. xix. 28. 
(m} Luc xvii. 21, (n) 1 Pedr i. 8, 9. (0) Rhuf. v. 2. 
(P) Eph. i. 13, 14. 2 . 


68 Caritor y dynion, ar fedr Pa rai Pex, 4. 


* chaiff neb weled yr Arglwydd 1 q). Oddieithr 
e geni dyn drachefn, ni ddichon efe weled teyrnas 
« Dduw. Vr hwn ſydd heb gredu i'r Mab, ni 
« wel fywyd; eithr y e Duw yn aros 
s arno ef (r). Pob Pet nwr,-neu aflan, neu 
4 pybydd, yr hwn ſydd d@hv-addolwr, nid oes 
« iddo etifeddiaeth yn nheyrnas Criſt a Duw (s). 
X rhai drygionus a Smchwelant i uffern, a'r 
© holl genhedloedd a anghofiant Dduw (t). Collir 
yr holl rai nad ynt yn eredu i'r gwirionedd, 
'< ond yn ymfodloni mewn anghyfiawnder (u). 
„ Ymddengys yr Arglwydd Ieſu o'r nef, gyda ei 
« angylion nerthol, a than fflamllyd, gan roddi 
« dial i'r ſaw] nid adwaenant Dduw, ac nid ydynt 
« yn ufuddhau ti efengyl ein Harglwydd Ieſu Grid 
e yy rhai a ddioddefant yn goſpedigaeth, ddiniftr 
« tragywyddol oddi ger bron yr Arglwydd, ac 
« oddiwrth ogoniant ei gadernid ef (W).“ Pe 
dychwelaſai 'r annuwiol at Griſt yn eu bywyd, ai 
dderbyn ef o'u calon yn Arglwydd ac Iachawdwr 
iddynt, buaſent yn gadwedig. Duw yn rhwydd 
a gynnygiodd fywyd iddynt, ond ni r fyw. 
Pleſereu 'r cnawd oedd yn eu golwg hwy yn fwy 
dymunol na gogoniant y ſaint, Cynnygiat ſatan 
un, a Duw er llall, ac yr oedd iddynt lwyr rydd-did 
i ddewis yr un a fynnent, a dewis a wnaethant 
bleſereu pechod dros amſer yn hytrach na thragy- 
wyddol orphwysfa Criſt.” Ac onid cyfiawn naccau 
iddynt y peth a wrthodent. *Nol i Dduw eu cyng- 
hori oddifriy a thaer erfyn arnynt ddyfod i mewn, 

| ac etto pallu o Honynt, p'le dylaynt hwy fod, ond 
ymmbhlith y,ewn oddiallan. Er bod dyn mor 
- yſtyfnig, na fyn ymddaroſtwng nes ei orchfygu gan 
alluog nerth gras; etto gallwn ddywedyd yn gym- 
mwys, y dichon fod yn gadwedig os myn, ar _ 

| 67 4 modeu 


— 1 
—— — <a — . 


— 


— — — > 
— — — — — —— — à— 
= bl 


-— = — — — — = I = —_— r a 
2 — a - — 3 
— — 5 — 
» —_ ——ꝓ— >, 0 : n = ns - - _ \ 
— . = 2 4 T - _ = 3 
ho. 
l — N 3 
— . 2 2 
— — — — — — 5 — — F —_ = _ 
Peat ag —n———x — — — — - - — 
— — hy 1 — _ —_ - q_—_— Amr — — — — * — — - - 2 a 
— = —. . - > - — — 
222 6 — - „ * * 4 * FR 4 —_ = 8 = - - by — 
Þ — — — — —_ II — DA — - — — — : = 2 — . > * 
> > , — 
. — _ — — * r * 
* 
* 


e — 
8 — — — 
— — — —— "OR — 
_ 
* 
he 4 af 5 224 
mm E 


4 

b 

4 fl 
on } 
3 
ſ ) 
1 
| 
| | 
| 
'4 
q 
1 


(a) Heb. xii, 14. (t) Ioan iii, 3, 36. (s) Eph. v. 5. 
(t) Salm ix. 17, (u} 2 Theſ. xi. 12, (W) 2 Theſ. i. 7—9. 


mwyaf ddechreu y 


PEN. 4. y mas r orphwysfa hon, | 69 


modeu Duw. Nid yw ei anallu ('*rhwn ſydd ddry- 
gioni gwirfoddol) yn fwy o eſgus iddo, nag yw, 


- odinebwr ffaelu caru ei wraig ; neu i ddyn cyn= 
1 faud ci 


figennus, na ddichon laiĩ na chaſhau ei 
hun: Onid yw efe gymmaint a hyn yn waeth, ac 
yn haeddu trymmach coſpedigacth ? Pechaduriaid 
yn uffern a fwriant yr holl fai ar eu hewyllys eu 
hunain dros fyth. Pe gallai pechaduriaid yn uffern 
ddywedyd, mat i- er Bp mug Jn, ac 
nid o' u hachos eu hunain, Ilonyddai eu cydw 
bodeu, a lleihaei eu poeneu, ac ni byddai 1 © 
uffern iddynt. Ond cofio am gy pengaledrwydd, 
a feithrin y tan, ac a geidw bryf ᷑u cydwybod rhag 
marw. byth (x). „ 3 
3. Ewyllys Duw yw bod yr orphwysfa hon etto *nal 
10 bobl, ac nid ib mwynhau nes delont i d arall, — 
Pwy ddylai drefnu *r creaduriaid ond yr hwn a'u 
gwnaeth? Cyſtal i-chwi ofyn, pam na chaem haf 
a chynhauaf, heb un gauaf? neu pam mae 'r ddaear 
dan draed a'r nefoedd uwch ben, a, phaham na 


chawn orphwysfa ar y ddaear? Rhaid i bob peth ; 


gyrraedd 3 yn raddol, Rhaid i'r gwr- 
cryfaf fod yn gynta * faban, Rhaid rr yſgolhaig 
ei lyth'renneu. Bu 'r derw_ 
hwyaf unwaith yn fes. Y bywyd hwn yw mebyd 
plant Duw, ac a fynnem ni fod yn berffeith yn 
groth, a'n geni 'n llawn faint ? —Pe yma byddai 
ein gorphwysfa, rhaid mai diles yw y rhan fi 
o ragluniaetheu Duw. A ddylai Duw golli go- 
goniant gwaredigaetheu by ei eglwys, a 
chwymp ei elynion, fel y caffo dynion eu dedwydd- 
weh yma? Pe byddem oll yn ddieuog, perffeith, a 
dedwydd, pa achos fyddai am ragorol waith cyfi- 


| awnhad, ſancteiddhad, a'r iechydwriaeth i ddyfod ? 


— Pe ni byddai arnom eifieu dim, byth ni roddem 

ein hyder mor llwyr ar Dduw, ac ni alwem arno - 
Bo! mor 

(x) Mae. in. 44+ | 


— 
<< 
— 


— = — —_ — 


> — 
= « _ 1 — 
—— 222 
> — — 
— — 


— 


42 — 


——— — 


— — — 
— — — — — — 


OC 


— 


— — — =_ — 
— ——— —— — VN 
— — — 


—— u 


———— = 


70 Caritor y dynion, ar fedr pa rai Pe, 4. 
mor daer, Mor anfynych y cai Duw glywed oddi- 


a newynllyd, yn dlawd a chyſtuddiedig.” 
mae n bleſer i'r milwr a'r ymdeithydd edrych yn 


foleddu fel hyn rhagllaw? @4 


— h — — — — — a — a q — 
— — - > . = ” 2— — — — — — = — 
Fe — N — — — 9 — — — — — — — — ” 2 wn 
- — — — —ͤ— — — 
— r > n= Bk 7 — ? m—_ 8 5 — — — — — — 5 

D 4 * — — — — — —— * 89 — ES a> — 4 Py 

* ul * My ＋ — — — 
* wy mY yr m —— — I Ro 2 = - — PIES 
— - — . — < >> 4 — — 


:; 
: 
[1 
4 
l 
* 
4 
7 
: 
' 
N 
' 
« 
1 
'# 
N 
21 
{ 
3 
' 
y ID 
4 
£ 
us 
. 
[ 
. 
" 
I 
' 
' 
. 
: 


— = 
lg — —— — ER — 


© = —_— . 
— — — = _ _ — 
— ZI 
1 


wrthym, pe byddem yn ddieifieu? Ni chawſai 
Duw byth y fath ganiadeu o fawl gan Foes wrth.y 
mor coch, ac yn yr anialwch ; gan Deborah a Han- 
nah ; gan Daafydd a Hezeciah ; pe cawſent hwy 
ddewis eu cyflyreu eu hunain, Ac onid dy ware. 
digaetheu allan o beryglon a thrueni, a barodd i 
titheu, adarllenydd, glodfori Duw uchaf erioed ? 
Y glod a'r gogoniant mwyaf a roddir i Dduw drwy 
'r byd, ſydd am brynedigaeth, cymmod, ac iechy. 
dwriaeth drwy Griſt, ac onid oherwydd trueni dyn 
y bu hyn i gyd? — Nid allaſem ni byth ddeall pa 
mor dyner galon yw Criſt, heb yn gyntaf deimlo 
ein hunain yn &$flinderog a llwythog, yn Jedes 


ol ar y peryglon y daethant drwyddynt : bydd yn 
bleſer i'r faint edrych i Jawr o'r nefoedd ar eu 
waredigaetheu allan o bechod a thriſtwch ; eu 
fneu a'u dagren, eu gelynion a'u peryglon, eu 
blinfyd a'u tlodi, a bar iddynt lawenhau yn fwy 
gorfoleddus. Pe ni chaem ddim ond hawddfyd 
ac —_— ar y ddaear, pa fodd y gallem or- 


4. Heblaw hyn, nid ydym ni ddim 2 gymmuy, 
z gael gorphwysfa ar y ddaearz— A ddichon enaid 
ac ſydd mor iſel mewn gras, mor dueddol i bechod, 
mor rhwym wrth y cnawd hw, gael llawn fod- 
lonrwydd a gorphwysfa yn y fath gyflwr ? Beth 
gorphwysfa enaid, ond gwartdigaeth oddiwrth 
echod, ammherffeithrwydd, a gelynion ? Ac a 
ddichon yr enaid orphwys, tra bo rhai'n yn ei 
haflonyddu 'n ddibaid ? Paham y llèfa criſt'nogion 
mor fynych yn iaith Paul, © ys truan o ddyn 
« wyf fi: pwy a'm gwared i (y)?“ Beth ſy'n 
peri iddynt . gyrchu at y nud, a rhedeg fel y 


« caffont 
U Rhuf, vis 24 


Pen. 4 „ne r orphwysfa hon. 71 
« caffont afael, ac ymdrechu am fyned i mewn,” 
os ydynt gymmwys i gael gorphwysfa yn eu eyflwr 
preſenno! Ac y mae ein cyrpþ yn anghymmwys 
yn gyſtal a'n heneidieu. Nid yat etto yn gyrph 
goleu fel yr haul, yr hyn a fyddant, “ pan ddarffo 
« ir llygradwy hwn wiſgo anllygredigaeth, ac i'r 
« marwol hwn wiſgo anfarwoldeb.“ Maent etto 
yn garchar ac yn faich ini; mor llawn o wendideu 
2 diffygion, a. bod yn rhaid ini dreulio y rhan 
fwyaf o'n hamſer i ddiwallu eu hangenrheidieu 
gwaſtadol. A ydyw'n boſſibl i enaid anfarwol 
gael gorphwysfa yn y fath annedd gwael a llygre- 
dig? Diammeu y rhaid ir cyrph ſalw, afiach a 
methedig hyn gael eu puro, cyn y byddont gym- 
mwys i fwynhau gorphwysfa. V petheu a fwynhawn 
ymd᷑ ydynt yn annigonol i beri gorphwysfa. Och 
| beth ſydd yn yr holl fyd a ddyry orphwysfa ini? 
Y ſawl ſydd yn perchen fwyat ſydd a'r baich 
trymaf. A'r neb ſy'n cofleidio 'r byd, ac yn ym- 
hyfrydu fwyaf ynddo, a waeddant allan o'r diwedd 
yn erbyn ei wagedd a'i orthrymder. Dynion a 
addawant iddynt eu hunain nefoedd ar y ddaear ; 
ond pan ddelont iC mwynhau, gwagedd yn ffoi 
ymaith ydyw. Dichon pob duwiol ganfod yn 
bawdd, mai gwir ddiben holl weithredoedd yr 
Arglwydd yw bwrw i lawr ein heilunod, a pheri 
ini flino ar y byd, a cheiſio ein gorphwysfa Yn- 
ghriſt, P'le mae Duw yn ein croeſi fwyaf, ond 
yn y lle y byddom yn addaw i ni ein hunain 
boddlonrwydd mwyaf? Os gwnewch eilun o'c 
plentyn, bydd yn driſtwch i chwi. Os hyderwch 
ar gyfaill fel un anghyfnewidiol, bydd yn fflangell 
i chwi. A ydyw hwn 16, neu gyflwr i gael gorph- 
wysfa ?—Ac megis y mae 'r petheu a fwynhawn 
ma yn annigonol i beri gorphwysfa ini, felly, 
Duw, *rhwn hdd ddigonol, a fiuynheir yn brin yma. 
Nid yma y parottodd efe yſtafell-breſennoldeb ei 
| ogoruant 


72 Caritor y dynion, ar fear pa rai Pex, ,, 


ogoniant. Goſododd Jenn rhyngddo a ni. V. 
ydym ymmhell oddiwrtho fel creaduriaid, ac ym. 
mhellach fel gwael farwolion, ond ymmhellat- ol 
fel pechaduriaid. Rym yn clywed yn awr a phry( 
arall air o gymffordd oddiwrtho, i gynnal i fynu 
ein calonneu a'n gobaith, ond nid dyma ein lawn 
fwynhad. Ac a ddichon unrhyw enaid a gym- 
merth Dduw yn gyfoeth iddo (megis y gwnaeth 
pob enaid a achubir ganddo) gael gorphwyſdra yn 
y fath belldra dirfawr oddiwrth ei Dduw, pie 
ni cheir ei fwynhau ond anfynych, ac mewn 
meſur bychan ? —— Nid y'm ninneu chwaith 
etto yn gymmwys i orphwysfa, am y rhaid ein 
parottoi ymmlaenllaw. Ni eſyd Criſt y goron hon 
ar ben neb ond y rhai teilung. Ac a ydym ni 
yn gymmwys i dderbyn y goron cyn cael y fuddu- 
goliaeth? Neu i gael y gamp, cyn gorphen ein 
gyrfa? Neu i dderbyn ein ceiniog, nes gweithio yn 
y winllan? Neu fod yn Ilywodraerhwyr ar ddeg 
dinas, cyn chwanegu ein deg talent? Neu fyned 
i mewn i lawenydd ein Harglwydd, cyn gweini 
fel gweifion da a ffyddlon ? Ni chyfnewid Duw 
reolau'r nefoedd i roddi gorphwysfa i chwi ; rhaid 
ymdrechu am goron gogoniant, a gorchfygu, cyn 
ei gwilgo.— Cymmuwys iatun yw, nad oes gorphwysfa 
i'w chael nes myn'd i'r bywyd draw. Cymmer 
ofa] ynteu, ddarilenydd anwyl, na bo iti ddiſgwyl 
na cheiſio gorphwysfa ar y ddaear ; na grwgnach 
yn erbyn Duw oherwydd dy drafferthion, a'th 
flindereu, a'th anghenion yn y cnawd. A ydyw 
'th dlodi yn dy flino? Dy afiechyd ? Dy elynion 
creulon, a'th gyfeillion anfwyn ? Felly y dylat | 
fod yma. A ydyw fheidd-dra'r oes, pechodeu 
proffeſwyr, a chaledrwydd annuwiolion, oll yn dy 
flino? Rhaid i hyn fod tra fyddech allan o'th orph- 
wysfa. A ydyw lygredd a chaledrwydd o7 galon 
dy hun, a'th holl bechodeu yn dy flino? Blina 
fwy fwy am hyn, Etto, dan dy holl flindereu, 2 
„ Wyt 


Ye + tO, 0 ̃˙ ͤ—:ʃm p ˙ -—— OF -. 


Pen. 4+ yu 'r orfplhwysfa hon.” 73 
wyt ti'n hiraethu am y fuddugoliaeth, a chyrraedd 
pen dy daith, a myned at Dduw, i orphwys ynddo? 
Os nad wyt, blina fwy etto aherwydd caledrwydd 
dy galon, tan na ddelo gorphwysfa.yn fwy dymunol 
iti. ii e 5 ne: 
F. Nid oes gennyf ond un peth yn rhagor i 

chwanegu, i derfynu'r bennod hon, ſef, bad eneid- 
ity credimwyr yn  nuwyzhau - gwynfyd A gogeniant 

annhraethol, hyd ya oecd tra font yn tuabanol oddiuyrth 
y corph,—Beth all fod yr fwy amlwg-na'r geirjou © 
hyn a lefarodd Pau * Yr ydym yn gwybod 
« tra ydym yn gartrefol yn y corph, ein bad oddi- 
« cartref oddiwrth - yr Arglwydd; ond yr ydym 
« yn. hy ac yn gweled yn-dda yn hytrach, fod 
« oddicartref o'r corph, a chartrefu gyda'r Ar- 
« glwydd(2z).” Neu rhai'n? “V mae yn gyfyng 
« arnaf o'r ddeutu, gan fod gennyf chwant i'm 
« dattod, àc i fod gyda Chtiſt, canys awer ian 
« owell ydyw (a).“ Os nad oedd Paul yn 

diſgwyl cael mwynhau Criſt tan yr adgyfodiad, - 
paham yr ydoedd. mewn cyfyngdra, ac arno 
chwant iw ddattod? Nage, oni ddylaſai fod yn 
anhawdd ganddo ymadael ?. Canys tra fai yn y 


corph yr oedd yn mwynhau Criſt meun rhyw 


feſur. Mor amlwg yw geirieu Criſt wrth y lleidr, 
« heddyw y byddi gyda mi ym Mbaradiuys (b).“ 
Yn nammeg Dives a | Lazarus pur annhebyg y 
gwnaethai Criſt grybwyll mor bendant am — ; 
rwydd a thrueni'r rar ebrwydd' ar ol angeu, 
pe pores _ SEO ch (o). Vmreſ c iad- 
em wy * 4 »adgyfadiad, 1 IS * engys, 
gan « 1 y rhai meirw, ond 
V rhai byw (d),“ fod Abraham, Iſaac, a Jacob, 
yn eneidĩeu by y pry hynny. Pe ni byddai 


(z) 2 Cor. v. 6-8. (a) Phil. I. 22. (b) Luc ili, 4 
(e) Lue xvi, 19-31. (d) Matt. Xii. 2 


-- 


74 Caritor y qhnion, ar fedr pa rai Pn. 4, 
gwynfyd “y meirw ſy'n marw. Argl | 
(e)“ ddim arall —— — — - bed, Jed 
byddai i anifeil neu garreg fod mor ddedwydd 
a hwytheu; nage, byddai hyn yn felldith ac nid yn 
fendith iddynt; canys onid yw yn fwy trugaredd 
pael gwaſanaethu Duw, mwynhau cyſſuron bywyd, 
a chymdeithas y faint, a phreſennoldeb Criſt yn 
yr ordinhadeu, na gorwedd i bydru yn y bedd? 
— Enoc ac Elas a gymmerwyd 1 fynu eiſoes © at 
« yſprydoedd y cytiawn y rhai a berffeithiwyd (f).“ 
WM; N 
Ac oni welodd Pear, lago, ac Joan, Foſes gyda 
Chriſt ar y mynydd, cyn yr adgyfodiad. A 
Stephan -a ddywedodd wrth tarw, * Arglwydd 
« Jeſu derbyn fy yſpryd (g).“ Beth ddichon fod 
amlyccach na hyn? Canys diammeu i'r Ar. 
glwydd ei dderbyn, fel y dywed y gwr doeth, 
d dychwel yr yſpryd at Dduw yr hwn .a'i rho- 
« ddes ef (h).“ — Paham y dywedir fod gan 
y .credadyn fywyd tragywyddol, a bod teyrnas 
Dduw oi - fewn, - os . rhaid iddo aros hebddynt 
hyd yr adgyfodiad ? A dywedir © fod dinaſoedd 
* Sodem a Gomorrah eiſoes yn | dioddef dialedd 
« tan tragywyddol (i).“ Ac os yw'r annuwiol 
eiſoes yn dioddef poeneu tragywyddol, dible fod 
y duwiol yy mwynhau | gwynfyd tragywyddol. 
A diammeu fod yr enaid yn. gymmwys i 
dderbyn gwynfyd neu drueni heb y corph ; roedd 
enaid Criſt yn fyw pan oedd ei gorph yo farw, a 
hyn ſydd amlwg wrth ei lef ar y groes, O Dad, 
« i' th ddwylaw di y gorchymmynnaf fy yſpryd 
(k) ;? ac yn, ei addewid ir | Heidr, “ heddyw y 
« byddi gyda mi ym Mbaradiys; ac os oedd 
enaid Criſt yn fyw ac yn happus pan oedd ei 
gorph yn y bedd, felly y mae eneidieu 2 » 
4 ä a Y 


le)-Dad. vi. 11 0 Heb: xi. 4, 23. (S) Adu vii. 59. 
(Þ) Preg. xii, . (i) Jude ad. 7. (k) Luc Xxiii. 46. 


PEN. 4. y mae 'r orphuuysfa hon. _ 


fi ; In yr Arglwydd :. mor gynted 2c 
e alan. tan, o'r. carchar bwn, o gnawad, angy- 
fon au. dm, 3.8ep 3 ac ar bon, ol 2's. holl 
ſprydoedd perffeith yw eu cymdeithion ; y net- 
141 hannedd ; a Dow eu ng Wa. Thee: | 


| 125 2 41 e wy Ne 
| e 2. " | 


APRN Vas i! 


Tren 'C hai a gollant ptr r bit... * 

1 Aurllemdi, 05 anno. mn cael ei annog i Nyried 
beth yw colled &r nefoedd, I. W+th golli bv nefoeds, 
yr ys.yn colli, 1. erffeithrwydd perſonal y faint: 
2. Duw ei hun. 3. Pob ſerehiadeu hyfryd tuac 
at Dduro. 4. Diddan gymideithas angylion ar 
Mrydboedd geg one du. II. I wneuthuy colled r 
i wefordd | yn fiuy etto; 1. Dealltwriaeth yr annuwio! F 


a oleuir” y pryd hynny 5 2. A ehangir hefyd. ' 3. 
F u cydtiybo deu a waſg — adref yn iaum. . 


Eu ſerchiadeu 4 nt. 2 6 15s 

— et * . 4 bean. 25 7 255 

benned. . ay * 

0 S wyt ti, ddarllenydd, yn W i Griſt, 
natur a, bywyd Anciedd ei bobl, a lr, 2 

marw-o; honot ya y cyflwr, hwn,  gwybydd na chei , 

di byth gyfran o lawenydd y n&f, na myned i meyn 

i dragyW Gade e r faint: Dywedaf wrthyt, 

fel E 557 wrtt gair oddiwrth Dduw fydd 


(c gennyf ta mg 1 2 Tel a EW Fin ea Ar- 


1280 { 11471 Ti 
ta) mu Gem. 


16 . Truemi*r rbhui à gollant Pris, 
ghrydd, ni chei byth'weled'Duw mewn heddwch, y 
farn hon a orchymmynwyd imi draethũ i' th erbyn 
di, derbyn hi fel:y mynnych, à diange os gelli. 
Mi a ay gwnal credu ac ufaddhau' i Griſt dy 
waredu ; efe ar hyn a'th addefaiiyn un Oi bob, 
ac a roddai iti gyfran o etifeddiaeth ei etholedig. 
Pe hyn fyddar Hwyddiant fy nghennadwri, byddwn 
mor belled 6ddiwrth rwgnach, fel Fonah, 'am” na 
chyflawnodd Duw -et fygythion."i'th erbyn, ac 7 
bendithiwn y dydd y gwnaeth Duw fi erioed yn 
. gennad mor llwyddiannus. .. Ond.. os gorphenni dy 
y ddyddieu yn dy gyflwr annychweledig, cyn wired a 
bod y nefoedd wwch dy ben, a'r ddaear dan dy 
draed, y ceuir di allan o-orphwysfa *r faint, ac 
derbyni dy gyfran yn y fflammeu tagywyddol | 
Yr wyfiyn diſewyl y trot arnaf gan ddywedjd; pa 
bryd. y dangoſodd.Duw lyfr y bywyd-i chwi, neu 
y dywedodd wrthych, pwy yw-y rhai a fydd cad- 
wedig, a phwy. a gollir? Attebaf; nid wyf yn dy 
enwi di na neh arall; eithr dywedyd yr wyf am 
bawb ynghyflwr natur, ac am danat ti, os yno yr 
veyt; ac nid wyf yn cymmeryd'arnat ddangos pwy 
a: edifarha, a phwy a beidia; à llai o Jawer nad 
edifarhei di. Swell gennyf o lawer ddangos y go- 


* 


baith ſydd o' th flaen, os nad eiſteddi yn ſegur a 
golli. Gwell o lawer gennyf dy annog.i-wrando 
men pryd cyn cau y drws ith erbyn, na dywedyd 
wrthyt nad oes gobaith y dychweli a byw. Ond 
op nad vw y darluniad uchod o bobl Ddu yu 
ttuno a chyflyr'dy enaid di, ai anhawdd dings 
un a Tyddj cadwredig*byth al peidio? A raid 
ii ddringo_'nefedd eec doe chaff e 
heb fanCteiddrwydd weled yr Arglwydd, ac mai 
«- y rhai pur o galon yn. unig a welant Dduw ; ac 
«-oddicithr geni dyn drachen na ddichon eſe 
e fyned f miewti 4 deyrnas Dudu)? A raid imi 
eſgyn i'r nefoedd i ofyn i Griſt yr hyn y daeth a i 
r ik wat 6) | wr 


PEN. 5.  orphwyifa r Suint. 7 


e ee eee NES) 
waith drwy ei Vſpryd yn yr Apoſtolion, ac a yigrt- 
— y Bibl er addyſg i bawb hyd ddiwedd 
y byd ? Ac er na adwaen i ddirgeloedd dy galon di, 
ac am hynny na wn beth yweth gyflwr, etto tydi 
wrth chwilio 'n fanel a elli adnabod dy hun, a 
gwybod os wyt yn etifedd y néf ai peidio. Fy 
mymunlafl pennaf yu, bod iti ganfod dy drueni, a 
diange rhagddo-Ond pa fodd y diengi os ei- 
« geuluſi ; Griſt ali ĩechydwriaeti ? Mor am- 
mhoſſibl y.] hyn ag yw Fr eythreuliaid en hunain 
fod yn gadwedig. Nage; llefarodd Duw hyn yn 
fwy amlwg a mynych, - yn yr yſgrythur/am bech+ 
aduriaid Or fath ag wyt ti, nag am y-diawliaids 

Meddyliwn y gwnai golwg ar dy gyfiwn dy leni 
a ſyndod a dychryn. © Pan welodd Begaſar ddarn 


« y. law a ſgrifennodd ary pared ; yna newidiodd 
9 he 'r Brenbin, a0 fedayliew, 155 eyffroiſant et, 


« fel y dattododd rhwymeu ei lwyneu ef, ac y 
« curodd ei linieu ef y naill with yAlall (b).“ Pa 
fodd y dylait ti grynu, pan y mae law Du ei hun 
i' th erbyn, nid mewn man neu ddau, eitht drwy 
gorph yr holl yſgrythyren, yn dy fwgwth-a.cholled 
o deyrnas Dduw n dragywyddol? Am * dy- 
munwn iti oſod hyn at dy galon, dangoſaf iti 
Natur dy golled o'r: nefaedd, — ar hyn ſydd yn ei 
gunenthur mor uur. 1 
I. Vn eu co/led o'r nefoedd, mae 'r annuwiolion 
Fn colli — perfeithrwydd perfanal y ſaint = Duw ei 
hun — pob ſerc hiadeu hyfryd tuac at Dduw-— a 
diddan gymdeithas angyton a faint. 
I. Colli y perffeithrwydd perſonal @ gogoneddus a 
fwynha 'r faint yn y nefoedd, a fydd yn golled fawr 
ir rhai annuwiol. — Collant harddwch-prydferth y 
corph, yr hwm a ddiſgleiria n fwy goleu na'r haul 


ganol dydd. Er cyfodi o gyrph yr annuwiolion yn 


(b) Dan. v. S 6, 


78 Trent 'r rhai a gollant Pr. 3 
Hey yſprydot.a phan oeddynt ar y ddacar, etto it 
-wna hynny ond eu cymmwyſe i dderbyn poeneu 
dygnach. Dymunent y pryd hynny fod pob aelod 

yn aelod — fel na cet boen, à bod yr 
Roll gorph yn garen bodr, neu fyned etto i orwedd 
yn y llweh.— A mwy o lawer y collant y perffeith. 
rwydd a fydd yn eneidieu r fairit ; eu nere 
a'u ſerehiadeu ſancteidd; eu parodrwy d llawen i 
wneuthur ewyllys Duw ; a pherftelmm uniondeb eu 
Holl weithredoedd. Vn lle hyn, byddant yn lawn 
o gyndynrwydd, o gaſineb at ddaioni, o gariad at 
ddrwg, ac o bob tymmhereu creulon eraill, ac 
dedd ynddynt ar y ddacar. — Gwir' yw] y bydd eu 
dealltwriaeth yn oleuach o lawer, a gwelant dwyll 
eu hudoliaetheu gynt, etto bydd ynddynt yr un 
tueddiadeu a pharodrwydd i bethu/; à gwnaent yr 
un pechodeu pe caent gyfleuſdra- Bydd mwy o 
wahan rhwng y trueiniaid hyn a'r ſeintieu Fro. 
neddus, nag ſydd rhwng llyffant a haul y ffurfafen. 
Mae Lazarus yn 'awr yn llawer uwch na 1 nut 
* bu Difas erioed uuch na Lazatus,! -  - 

2. Ni chant un berthynas gyſſurus 'a. Dita, ne 
ee ag ef; * am na fynnent gadw'Duw yn 
«er gwybodaeth, ond dywedyd wrtho, Cilia oddi- 
« wrthym, canys nid ydym yn chwennych gwybod 
« dy flyrdd ;” felly y bydd fhaidd gan Dduw eu 
goddef hwynt yn ei deulu. Ni dderbyn ef byth mo 
honynt i etifeddiaeth y ſaint, ac ni chant aros yn 
1 breſennoldeb, eithr efe a ddyweid vrthynt, “nis 

« adnabum chwi erioed; ewch ymaith - eddi- 

0 2 chwi weithtedwyr anwiredd.““ Maent 
yma yn haeru mor hyfed bod iddynt hawl Vngbriſt 
. T nefoedd, a phe byddent wir gredinwyr. Dywed 
y tyngvr a'r meddwyn, a'r godinebwr, 'a'r bydoh 

onid y.] Duw yn dad i ni yn gyftal ag chwitheu 

Ond pan neiliduo Duw ei gyteillion oddiwrth ei 


gaſeion, a'i wir ganlyavgr oddiwrth PIX 
bets 


11. 

| ( 

1Th 
1 
i q 
11 

If 


. ! 
1 
5. N 
4 þ4 | 
8; 42 11 
. 01 
19 | 
T* ' 
th 
if i! 
i i 1 
57 1 
Bi! : 
1 | 
U # 
197 
i 
Bo | I 
—— 


OS 


ESE Guile Gy bi fo” LI» 


PEN. 5. — r Saint. HE 


beth a dal eu proffes ryfygus y pryd hynny. Cant 
by wan ety wD Bann Al dad, am ball 


o honynt h bobl iddo ef. Gan na chan- 
niattaent i Y — 4 Duw drigo ynddynt hwy, felly ni 
cheiff pabell annuwioldeb gyfeillach ag ef, na r 
anwir gyfanneddu dinas Dduw. Y neb a rodiodd 
yma gyda Duw yn unig a gaiff fyw gydag ef yn 
nedwyddwch--y nefoedd. : Ychydig a Wyr y byd 
beth yw colled yr enai agollo Dduw! Pa garchar 
tywyll fyddai r ddaear wedi colli 'r haul? Pa 
gelain aflan Bade 'r corph wedi colli 'r enaid ? Etto 
nid yw hyn oll on'd dim at golli Duw. Gan mai 
mwynhad o Dduw yw nefoedd y faint, felly colled 
o Dduw yw uffern yr annuwiol. A chan mai 
mwynhau Duw yw eden r cwb n colh 
Duw yw colli 'r ewbl. - 
23. Collant hefyd 46 2 byfryd tuac at 
Dauw, Collant yr adnabyddiaeth gyſſurlawn o 
hono; yr olwg hyfrydol ar ei wẽedd ogoneddus; yr 
annhraethol bleſer o'i garu; yr amgyffrediadeu oi 
gariad anfeidrol attom; collant la wen ydd gwaſtadol 
faint ; a'r afonydd o hytrydwch a Tydd eu Lad 
iddynt fyth. A ydyw ddim- colli hyn oll? Nid 


: yw ſwydd brenhin yn Hywodraethu. teyrnas, yn 


rhagori cymmaint ar {wydd y caethwas gwaelaf, 
ac yw 'r ſwydd nefolaidd hon yn rhagori ar ſwydd 
brenhin daearol. Bechaduriaid, ni roeſoch eich ſerch 
erioed ar Dduw, ni*ch gwreſogwyd erioed a'i gariad, 
ac ni bu arnoch erioed hiraeth am ei fwynhau z nid 
oes i chwi bleſer wrando na llefaru am dano; byddai 


yn well gennych aros ar y ddaear pe gwyddech pa 
todd, na. myn'd i ogoniant i foli Duw, Ai cym- 


mwys ynteu i chwi fod yn aelodeu o'r cor nefalaidd 


fry? 


4. Collant hefyd byfrydel es: ” ele ; 
a'r ſeintieu gogoneadus. Vn lle bod yn gymdeithion 


Ir yſprydoedd A wr a bod o nifer 


E 4 brenhinoed 


do Trueni *r 1hai a gdllant PEN; 5. 


brenhinoedd gorfoleddus hynny, dart aelodeu 
o gorpholaeth uffern, ple cant gym nhiory o natur 
a ehynneddfeu llwyr wahanol. Nid caſſau, 12 
tyru ac ammherchi r ſaint, a llawenhau yn e 
hadfyd, oedd y ffordd i fwynhau eu 3 
Cewch y pryd hyn eich cau allan o gymdeithas y 
rhai ma fynnech arddelw, à ch 5 — oddiwrth y 
chai na fynnech uno a hwy Nid allech eu 
eich tai na'ch tref 4. a phrin yny deyr- 
nas. Cyltifech hwynt, fel Abob K las, yn Lare 
y wigd, ac, fel y cyfrifid yr apeſtelion, yn ddynjon 
ac oedd yn aftonydlu”r bad, Os di greyddas dim oi 
le, meddyliech mai hwy oedd yr achos o' Or cwbl. 


Pan fyddent feirw, *roedd yn dda ge cmych gael a 
gwared, a meddyliech y ld yn Kedivry ' heb- 
ddynt. Blinent chwi drwy d n Uyr-eich 
pechodeu. Roedd eu hymddygiad ſanctaidd yn 
aflonyddu eich cydwybodeu, wrth eu gweled yn 
rhagori mor bell arnoch chwi. Roedd yn oſid 
i chwi eu clywed yn gweddio neu foli Duw yn eu 
teulu. Pa ryfeddod ynteu i chwi gael eich neillduo 
oddi & rhaghaw? © Rhyngddoch chwi a 
„ hwytheu y clear gagenddor mawr.” Hyd 
yn oed yn y bywyd hun, pan oedd y faint yn 
cael eu © proatwar, yn daiddim, yn gyſtuddiol, yn 
* ddrup en oy r,” ac yn Jlawn gwendideu, etto 
2 3 ſpryd Glan, yr oeddynt yn gytryw 
| yn deiltung v hony ade Pa faint 

Hal tek teilung 'a tydd y 1 0 gael eu cy illach Ingo⸗ | 

ant? 

II. * fod _ yn barod i feddwl, y gallent 
hebwor'y f rey rene 2 y byd hwn, a 
pha'm A 100 2 ddaw 
Gan hynny, fel y deallont y dd — or nefoedd 
Vypma bynny yn boen ddirfawr, yſtyrient yn aur — 

a n n eee d, rug eu colled — eu 

Tang 


0 Heb, xi. 36-38. 


PeN. 55  orphuysfa r Saints 8 


bomeyffrediaden vii phlezyd a fyddant helagtbach e 
cydwyboden a;wafg hyn adre* yng — ni lydd eu ferchi+ 
adeu yn farwaidd muy nau cof yn, dwyllhdrus, 
1. Deallquriaeth yr annuwidl.a oleuir y pryd hyn- 
ny i ganfod gwerth j petheu @ gollaſant. Nid ynt 
etto yn galaru am eu colled o Dduw, am na wy- 
buant erioed ei odidawgrwywydd; nac am eu colled 
o ſwydd a chymdeithas y ſaint, am na 8 
erioetl e gwerth. Nid y. dyn a gollodd berl, gan 
feddwl mai carreg gyffredin ydoedd, byth yn cwyno 
am ei golled; ond pan ddeallo beth a gollodd, 
ynã efe a alara am dano. Er na bydd i ddeall- 
dwriaeth y damnedigion gael ei ſancteiddio, etto hi 
a waredir oddiwtth dorf o gyfeiliornadeu. Meddy- 
liant etto fod eu hanrhydedd, ſtadoedd, pleſereu, 
iechyd a bywyd yn baeddu llafurio am danynt ya 
fwy na phetheu tr byd a ddaw. Ond pan ada wo 
rhai'n hwynt mewn trueni, a theimlo o honynt yno 

y petheu nad ynt etto on'd darllen neu glywed am 
danynt, byddant o feddwl arall. Ni chredent y 
boddai dwtr nes oeddynt yn y mor, nac y lloſgai tan 
nes eu bwrw iddo : on'd pan deimlont, credant 
yn hawdd. Vnò eu profiad a'u gwared oddiwrth 
yr holl gyfeiliornad meddwl a barai iddynt gyut 
_ elgeuluſo Duw, ffieiddio ei addoliad, a diyityru 
ei bobl. Bydd eu deall yn helaethach, fel y byddo 
eu poen yn ddyfnach. Eneidieu truein! Byddent 
ddedwydd mewn cymmhariaeth, pe collent bob 
gwybodaeth, a myned mor ddiddeall ag anifeilieid 
y maes ; pe byddent heb wybod mwy yn uffern nag 
y wyddent ar y ddaear, blinent lai am eu called. 
Mor dd3 fyddai ganddynt y pryd hynny, pe ni 
chlywſent ſon erioed am y nefoedd . 77 awr gwir 
adnabyddiagth o Griſt a'u gwaredai oddiwrth dru- 
eni, on'd ni cheiſiant, nage gwrthodant wybodaeth, 
am hynny, pan na-wna gwybodaeth ond porthi eu 

tan loſgadwy, ets exe ou hanfodd, Maent . 

SIS 


etwo 


82 7 rue 'r rhai a gollant PEN. 5. 


etto mewn trymgwſe, ac yn breuddwydio mae 
hwynt hwy yw *r dynion happuſaf ar y ddaear; 
ond pan ddeffroa angeu hwynt, mor gyfnewidiol 
fydd eu barn mewn moment? A'r-rhai na fyn- 
nent welcd, a gant weled yno, a ch*wilyddio. 

2. Ac megis y bydd eu deall yn fwy goleu, bydd 
hefyd yn fwy ehang a helaeth i amgy re gwerth ö 
gogoriant a gellaſant. Cyweirir a nerthir eu hamgy 
ffrediadeu. Pa feddylieu dwfn am ddigofaint Dun, 
y gwallgof o bechu, a thrueni —— ſydd 
gan yr eneidieu ſy'n awr yn teimlo 'r trueni hwn, 
mewn cymmhariaeth Yr: rhai ſydd ar y ddaear, ac 
nad ynt ond clywed am dano? Os yw dyn dan 
ow 1 fwy teimladwy o werth ei 

8 20 nac y byddat arferol yn amſer ei lwyddiant; 
pa faint mwy y gwna colled o wynfyd tragywyddol 
rr damnedigion worn i'r eithaf mor ddirfawr yw 

eu colled? Ac meg} of coas lleſtr mawr ddal 
— o ddwfr na — | y y cynowys eu deall 
ehang yno, fwy o . i'w poeneu, nag a 
ddichon eu galluoedd bas yn awr. 

3. Eu cydwybodeu befyd a aße yr athrawiaeth 
hon adref yn iawn at eu calonneu, *rhyn a chwanega 
yn ddirfawr eu poeneu. Ni bydd 8 iddynt 
7 pryd hynny dd'we'yd, Fy ngholled i yw hon! 

* Fy nrhueni tragywyddol anfeddyginiaethol i yw 
© hwn!” Eiſieu c 3 hyn attynt eu hunain 
; 8 'r achos pennaf o'u bod mor ddiflinder yn awr. 

rin y credant fod y fath Ie o — ac anhaws 
ganddynt gredu fod. Feet debyg y byddant ynddo. 
Hyn ſy'n peri i gynnifer o bregetheu neon difudd 
iddynt, a phob bygythion a "rhybuddion- yn ofer. 
| ed gweinidog i Griſt eu trueni iddynt byth 
mor amlwg a Fyddion, ni choeliant eu bod mor 
druenus. Llefared wrthynt am y gogoniant a 
gollant, a'r poeneu a dermlant, tybiant mai nid 
_ hwy a feddwi, eithr rhyw bechaduriaid Aden 
on 


ddichon neb ond Duw ddywad 
nabod mai annuwiol ydyw, neu beri iddo-ganfod-ei 
hun ynghyflwr digofaint a chondemniad. Er y 


aneſgorol golled!“ 


' orphwysfa *r Saint. | 83 


ar annuwiol i gyd- 


PeN. 5. 


gallent yn hawdd wybod verth eu dieithrych i'r 
enedigaeth newydd, ei gelyniaeth 1 ſancteiddrwydd, 
na buant erioed gyfrannog o honynt; etto maent 


yn diſgwyl mor wired y cant weled Duw à bod yn 
gadibedig, a phe baent y dynion mwyaf ſaucteidd yn 
y byd. Er dangos i ddynion eu cytlyrey byth 


mor amlwg, mor anfynych y llefant allan, fi yw 


7 dyn, nac addef, os marw a wnant yn eu cyflwr 
preſennol, y collir hwynt ya dragywyddol ?: Ond 
pan gaffont eu hunain yn ddiarwybod F ty- 

W 


wyllwch, a theimlo y fflammeu Hoſgadwy, a chan- 
fod eu cau allan o breſennoldeb Duw dros byth; 
yna y peth hawdda” yn y byd fydd iddynt gym- 


hwyſo digofaint Duw attynt eu hunain: Yno 


rhuant allan ac addefant ou hanfodd, Oh 


* nrhueni! Oh fy ngwallgof! Oh fy anrhaethol 


4. Bydd eu ſerchiaden hefyd yn ſtuy bywinl, ae ni 
byddant marwaidd muy. Calon galed a bar i ne- 
foedd ac uffern ymddangos yn betheu bychain yn 
awr. Er 8dangos i bechaduriaid-ogoniant a thrueni 
tragywyddoh, maent fel dynion yn cyſgu, ein geirieu 


ſydd fel cerrig a twrid yn erbyn mur, ya taſgu ndl 


yn ein hwynebeu: yr ydym yn llefaru am betheu 
ofnadwy, ond wrth ddynion meirw; yr ym yn 
chwilio eu clwyfeu, etto nid ynt byth yn ein teimlo; 
llefaru yr ydym wrth greigieu yn hyttrach na dy- 
nion ; cryn y ddacar mor gynted a hwytheu ; ond 
pan ddeffroa 'r eneidieu meirwon hyn, pa deimlad 
bywiol, pa waſgfeion yſprydol, pa loeſeu o ddych- - 
ryndod, pa ddyfnder o driſtweh a fydd y pryd 
hynny! Mor greulon y codant i'w herbyn eu 
hunain ! Mor uchel y llefant yn erbyn eu gwallgof 
gynt! Nid yw * y wraig garediccat — 
co 


84 Trueni *r rbai a gollant Px. 5, 


colli ei gur, na'r fam dyneraf nöl colli ei phlant, 
ond megis dim at eu galarnad hwy *nol colli 'r 
nefbedd. O fel y bydd Yr creaduriaid colledig hyn 
: gt 3 a phoeni eu eee _ dee 
r t hyd eu calonneu, gan ddial 
rut or * hunain! Gan mai hwynt 
eu Hunain yn unig a barodd eu dioddefiadeu, felly, 
hwynthwy a ddialant yn bennaf arnynt eu hunain. 
Ni bu hyd yn oed y cythraul yn gymmaint achos 
ou pechodeu 4 hwynt eu hunain, felly ni bydd 
828 offeryn o'u poeneu. Mor ddymunol 
— ganddynt y pryd hynny gael eu troi yn 
u neu rywbeth arall na feddai na ſynwyr na 
theimlad | Mor ddedwydd a fyddent, pe gallent 
deimlo mor yſgafn yno, — y byddent arfer o wrando 
yma! Pe gallent gyſgu dros amſer dialedd, fel y 
eyſgent dros . y pregetheu oedd yn eu rhy- 
buddio am dano Ond eu cwig a ymadawodd ac 
ni ddaw byth yn ol. 
By. B ydd eu cof 72 mor helneth a nerthol an 
deall a1 . freblades, Pe gallent ddiniftrio eu cof ac 
anghofio iddynt golli 'r nefoedd, ni flinent ond 
yehydig am eu colled. Cyfrifent yn drugaredd 
neillduol iddynt gael ſyrthio i ddim, — ni dder- 
fyqd byth am un o'u gatluoedd — eu deal, 
cydwybod, ſerchiadeu, a' u cof, oll yn fyw i'w 
-poenydio, rhai allaſent chwanegu eu dedwyddwch. 
Megis y dylaſent drwy 'r rhain ymborthi ar gariad 
Duw ac yfed yn waſtado} lawenydd ei breſennolde, 
_ "telly drwy er rhain y cant ymborthi ar ei ddigo- 
faint, ac yfed yn waſtadol boeneu ei abſennoldeb. 
Ima ni feddant amſer i yſtyried, na lle yn eu 
cof i betheu bywyd arall; on'd yno ni bydd ganddynt 
ddim arall i- wneuthur ; na u cof-fwydd arall. 
Mynnai Duw fod yr athrawiaeth- am y byd tragy- 
wyddo] wedi ei “ ſgrifennu ar _ eu tai, ar eu 


ey d,. ac ar eu NEE an ' Mynnal | idd nt 
4 wWi 


w cy Ro . ww ry wu”. 8 


SY OV _ Wu "Gy ns WW © 
. 


prw. . urpbroy gf r Saint... 85 


« ſylwi arni, a chrybwyll am dani, pan orweddant 
« j lawr, a phan godent i fynu, pan eiſteddent yn 
« eu tai, a phan gerddent ar y ffordd; on'd gan 
iddynt wrthod cyngor yr T_T hi a fydd yn 
ſerifennedig bob amſer ger eu bron yngwlad dia- 
ledd, a chanfyddant hi, edrychent ffordd y myn- 
nont, Bydd yn boen iddynt feddwl mor ddirfawr 


oedd y gogoniant a gollaſant. Pe ni buaſai ond 


rhyw beth a all'ſent hebeor, neu golled a ynaid i 
fynu a rhyw beth arall; gallaſent oddef hyn yn 
hawdd, Beth yw colli iechyd, cyfoeth, cyteillion 
neu fywyd? ni byddai hynny ond dim. Ond, Q! 
eolli tragywyddol buys gogantant.! Pwy all oddef 
hyn ? — Bydd hefyd yn boen iddynt fedaw]- 5d 
unmwaith. yn baſſibl idaynt gyrraedd y gagentant hon. 
Cofiant yno, bu amſer, ag y cefeis i gynnyg or 
© deyrnas yn gyſtal ag eraill. Bum gynt ar y ddaear 
© yn gwrando r eferigyl, a phe gwnaethwn,chwarae 
© fy rhan yn iawn, buaſwn heddyw mewn-meddi- 


© ant o'r etifeddiaeth fawr. Buaſwn ymmhlith y 


© ſeintieu dedwydd- fry, yn lle poeni gyda ir dam- 
© nedigion hyn. Goſododd yr Arglwydd ger fy 
mron fywyd, a marwolaeth, a chan; i mi ddewis 
© marwolaeth, rwyf yn dioddef yn gyſiawn. Goſod- 
* wyd y perl drud o'm blaen, pe gwnaethwn redeg 
© yn iawn cawſwn afael arno; pe gwnaethwn ym- 
orcheſtu cawſwn. y fuddugoliaeth. Pe gwnaethwn 
* ymladd yn wrol, cawſwn fy nghoroni. Bydd 
etto yn fwy o boen iddynt goſio fod nid yn unig yn 
boſſibl iddynt gael y goron, eithr untuaith yn bur 


debyg, Clwykr hwynt wrth feddwl, bu awelon yr 


* Yſpryd unwaith' yn barod i'm cynnorthwyd. 
* Bwriadais fod yn -arall, a glynu wrth Grift, 


* a throi oddiwrth y byd. Bum ofewn yehydig © 


* ymroii fod yn hollol tros Dduw. *Roeddwn-un- 
* waith yn troi. oddiwrth fy anwydeu cas a thwy- 


* Hodrus, *Roeddwn wedi gadael fy hen gyfeillion, 


0 ae 


2 


86 Trueni r rbai a goliant Pxx. 5. 


t ac yn ymgyfeillachu a duwiolion. Etto troais yn 
© ol, collais fy ngafael, a thorrais fy addewidion, 
Bum ofewn ychydig o gymmeryd fy mherſwadio 
i fod yn wir griſtion, etto gorchfygais y eyn. 
nhyrfiaden hyn oll. Pa gynnverf fyddai yn fy 
mynwes, pan waſgai gweinidog ffyddlon y gwiri. 
'© onedd adref! O decced oeddwn 1 unwaith am y 
c nefoedd! Bum agos i' w chael, etto a'i collais. 

pe dilyn' fun i adnabod yr Arglwydd, buaſwn 
6 pe fendigedig ymmhlith y Saint.“ 

ſ boen angerddol iddynt gofio yr odfeydi 
f 2 or Pa — o wythnofeu, miſoedd a 
. 1 blynyddoedd, a gollais, pe gwnaethwn iawn ddef. 
nydd o honynt, gallaſwn fod 1 ddedwydd yn 


© aver," ond fe'm poeni — pt hon,” Mor 
© ynfyd oeddun . nyf ddim amſer 


© ofalu! am y gwaith y cefais 1 holl amſer atto 
dim amſer mich fy holl lafur i lafurio am 
_ © dragywyddoldeb?” A oedd gennyf amſer i twytta, 
+< ac yfed, a chyſgu, a dim i achub fy enaid ? "A 
4 oedd gennyf amſer i ddigrifweh a gwagſiarad, a 
© dim i weddio? A allwn gymmeryd amſer i 
© ofalu am y byd, a dim i geiſio hawl o'r nefoedd 
O werthfawr amſer! Roedd gennyf ddigon 
© unwaith, ond yn awr ni chaf ddim mwy. Roedd 
© pennyf unwaith gymmaint na wyddwa beth i 
© wneud ag e; ond fe aeth heibio i gyd, ac ni ddaw 
.* byth yn ol. O . un or blynyddoed! 
hynny i Ache droſodd etto! Mor aſtud y gwran- 
dawn yr efengyl! Mor ddyfal y ceifiwn Griſt! 
| iy Mor fanol y chwiliwn fy — | Mor daer 
y gweddiwn! Mor uniawn y byddwn byw! Ond 
< acth 'yn awr yn rhy ddrweddar, Och! yn rhy 
6 ddivieddar 1 1 

- Chwanega eu hadfyd witth gef mor fynych » 
- qwahoadwyd' bwynt i droi at Grift a byw. © Mynmi 
r gweinidog imi ddiange rhag y poenen ory 


— 
— — = — — _ 


= — = = — — = — * —— — 1 

- 4 . = — — . — > — — 8 = — —— 
2 15 NS. —— — — 3 
= — L Va — — 2 - | 
rr 
* 

— - _— * * p 
= —_— — — - - — 
+ - 


ae Bn 
Bin 
* 
COS 


— 
ES. — aw_sz — _ 
__ = a. — 
— — 


——— - 


———— — — — — 
— — — — 


— — — 
— — = — — 
EE — — 
1 — — — 1 
* — ES — — 
- * r * 


= — 
5 
A 
= * 1 
— —— — 2 — 
= — . 
— 


-— ** 


— 8 © 8H 


»y 


8 - 


S thitheu gyda minneu ! Paham yr oedi 


muchedd, a attebai, na fynnaf byth, 


. — = 4 + þ „ . . „ 98 Ges 


PEN, 5 orbhiuysſa ' Saint. N | 87 


« Gyda pha gariad a thoſturi yr erfynniai' arnaf } 
A — ni wnawn i ond ei wawdio, « Mor fynych 
y cefais fy argyhoeddi wrth ei wrando, ond myfi 

« a fygwn yr argyhoeddiadeu hyn oll. Dangoſai 

© jmi yn 1 ddrwg ae Hi nghalon | Ond yr oedd 


n gwaethaf am danaf fy 
c lan © 7 7 fuaſai 9 fy ngweled yn troi 
galonn at Griſt? F nghyfeillion duwiol am 


„ nddients » dywedafant beth a ddoi o*m hyſtyf- 
© nigrwydd ar heſgeuluſdra yn y diwedd; ond 
ni wnawn i na chredu, na gwrando arnynt. 
© Gyhyd y bu i Dduw ei hunan ymddaroſtwng i 
« ertyn arnaf ! Mor daer y bu 'r pd yn ym- 

« ryſſon' a'm calon, fel pe buaſai yn anhawdd 

« ganddo gymmeryd pall 1 Mor amyneddgar y bu 
© Criſt yn / Jul ac yn curo ſabbath ar öl fabbath, gan 
* alw arnaf, * agor bechadur, agor th Iachavoder 
© ami a ddeuaf mewn, ac a ſwpperaf gyda thi, a 

i? Pa hyd 
llettyi o'th fewn goeg amcanion ry Y gwrthodi 
ardwn a heddweh, ſancteidd = ac happuſ- 

0 N Pa bryk bellach ?” O fel y gwna coffa- 
© dwriaeth o'r fath erfyniadeu dwyfol len wi ir dam- 

« nedigion o ddigofaint wrthynt eu hunain! A 
© oedd raid imi flino amynedd Criſt? A gai Duw 
er nefoedd fy nilyn i yn ofer, nes imi ei flino yn 
© galw arnaf, edifarha a thro, O mor gytiawn y 
© mae 'r amynedd hynny wedi trot yn lidiawg. 
, rwydd, ac yn ſyrthio arnaf yn ddidrugaredd ? Pan 
«© lefai 'r Arglwydd arnaf, © a fynni di dy lanhau ? 
« Pa bryd bellach ?” By nghalon, neu o leiaf iy 


pan lefwyf finneu, dros ba hyd y J y byddaf hen 
. „ ngwaredu allan o'r poeneu hyn? Mor G 

y caf yr un atteb, dros byth, dros byth /* © 

— Archollir hwynt hefyd' yn ddwfn vrth Lofio 


mor . oedd y petheu a ofynnid gandaynt tuac at 


ochelyd 


if Trueni 'r rhai a gollatt Pxx. 5, 


ochelpd eu trueni. Ni cheiſiwyd ganddynt ſymmud 
mynyddoedd, na gorchfygu teyrnaſoedd, na chyf. 
lawni 'r,gyfraith yn y pwnge lleiaf, na boddloni 
cyfiawnder am eu holl droſeddeu. Eithr eſmwyth 
oedd y jau ac yſgafn y baich a fynnai Criſt oſod 
arnynt. Dim ond troi a dychwelyd at yr Arglwydd 
leſu zu holl galon, heb geifio happuſrwydd yn 
neb arall; cymmeryd yr Arglwydd yn Dduw iddynt, 
gan ymwrthod a'r byd a'r enawd; troi o' u ffyrdd 
gwyrgeimion eu hunain, à rhodio yn ei ffyrdd 
ſancteidd hyfrydol ef. Ow! medd 7 dyn truan 
men pgeneu, mor gyfiawn yr wyt yn dioddef 
© hyn oll, pan na wnawn betheu mor hawdd i'w 
ochelyd ? Pie roedd fy nealltwriaeth, pan eſgeu- 
* Juſwn gynnyg mor raſol; gan alw'r Arglwydd yn 
« feiſty. caled, a chyirif ei waſanaeth hyfrydol yn 
© gagthiwed blin, a gwaſanaethi ) cnawd a'r cythreul 
© y fraint.,bennaf ? Onid oeddwn i fil o weithieu 
yn Waeth nag ynfyd pan oganwn ffordd ſancteidd 
Dur, fel Fargoldeb diles; pan feddyliwn_ fod 


4 


© cyfrgithieu! Criſt, yn rhy | gaethy, a bod y cwbl a 
<, wnayny. yn ormpd tuac at yibywyd oedd i ddy- 
odd? Beth a all'ſyn i ddioddef yn achos, Crilt, 
urth wf yn ei ddioddef yma byth am wrthod 
< Criſt? Oni wnaethai 'r nefoedd a gollais fwy 
nac jan am fy holl golledion? Ac onid aethai 
« fy holl ddioddefiadeu yn angof yno? Beth pe 
© buaiai i Griſt ofyn rhywbeth mawr gennyf; naill 
£ ai byw bob. amſer mewn. ofneu a thriſtweh, neu 
« ddioddef Joes angeu ganwaith droſodd; oni wnae- 
+ thwa hyn.?, Pa faint mwy, pan na ddywedal 
4 on'd yn unig, crèd, a. bydd gadwedig ; cais fy 
„wyneb, a'th enaid a.fydd;hyyy.. Cyfod dy groes, 
_ ©. achanlyn fi, a mi a roddaf iti fywyd tragywyddol.“ 
« O gynnyg graſlayn! O ammodeu hawdd! O 
druenus ddyn melldigedig, a withodai ei derbyn! 


* * * ye 


0 
0 
0 


— 
© 


ww E R5*, ww: to 


— V wb” 


> ol Fog" tt © RuUR SS MSI B 3; 23 >, x 


PEN, 5. erphwysfa r Saint. ij 
= HBuydd iddynt i hefyd ofidio ir eithaf 'wrth ge 
am ba beth y gwerthaſant eu gtynfyd trag 4. 
pan gymmharont werth pleſereu pechod, a gwerth 
tryſoreu Criſt, mor ſynn fydd ganddynt weled mor 
ddirfawr anghydbwys ynt . Pan gofiont am wael 
bleſereu 'r cnawd, a gwag ganmoliaeth marwohon, 
neu feddiannu pentyrreu o aur; yna llefant; dyma 
i gyd a gefais i am fy enaid, am: Dduw, am 
dragywyddol wynfyd, a gobaith gogoniant!' Am- 
hoflibl dangos fel y bydd ir meddyſieu hyn rwygo 
gwraidd ei galon. Ar hyn y llèfa o herwydd ei 
vnfydrwydd. O greadur truenus! A werthais i 
© fy enaid am bris mor wael? A ymadewais 1 a 
© Duw am ychydig o lch a ſothach; ac a werthais 
© i fy Tachawdwr, fel Judus, am ychydig arian? 
© Ni chefais ond breuddwyd o bleſer, am fy ngo- 
© baith o'r nefoedd; ac yn aur pan ddeffreais, 
diflannodd y cwbl. Aeth heibio fy holl bleſereu, 
© 2 gadawſant ou hol chwerw loes a phoen. Ai 
© dyma 'r cwbl agefais i yn lle 'r tryſoreu anfeidrol ? 
Mor ynfyd y dewiſais!' Beth pe ynnilVforn yr 
© holl fyd a cholli fy enaid ? Ond oh am mor 
© lleied rhan o'r byd y gwerthais i: ogoniant ] On 
feddyliai pechaduriaid am hyn, wrth- nofio ym 
mhleſereu 'r cnawd, a cheifio bod yn gyfoethog ac 
anrhydeddus yn y byd ! wrth anturio: 'n wallgofus 
ar bechodeu adnabyddus, a phechu yn erbyn llais 
cydwybod [ | * ö N - Maiers 
— Bydd eu poen yn fwy etto, pan yfyriont idaynt 
ddinyſtrio eu Fane e el N 2 buaſent yn 
rhwym 1 bechu, dofai hynny lawer ar gynddaredd 
eu cydwybod; ond wrth gotio mai eu dewiſiad eu 
hun ydoedd, ac nad allaſai neb beri ĩddynt bechu 
o'u hanfodd; clwyfa hyn hwynt yn ddwfn. A 
llefant yn chwerw doſt, Onid oedd imi ddigon o 
* elynion. yn y byd, heb droi yn elyn i'm fy hun? 
Ni channiattaodd Duw exioed 1'r byd = ” 
BE | © diawt 


90 Trueni r rhai a gollant Pex, g. 


- diaw] beri ĩmi bechu y pechod'Iliciaf om hanfodd, 
Nid allent hwy on'd hudo, minneu a ildiais ac a 
; bechais. A oedd raid imi godi yn erbyn fy 
; enaid fy hun a throchi fy nwylaw yn fy ngwaed 
0 1 . 
fy bun? Ni.bu. uni erioed y fath elyn a mify 
hunan. Ni chynnygiodd Duw erioed wneuthur 
„ les i'm henaid, na byddai imi ei wrthod.  Llwy. 
thodd fi a'; drugareddeu, a gwaredodd fi 'n fynych 
* © gyfyngdereu, i ynnill fy nghalon atto; ie cery. 
* ddodd fi yn dyner, a gwnaeth imi ochneidio dan 
* faich fy mhechod, a minneu a addewais 2 deg 
* yn fy adfyd; etto ni bum erioed yn llwyr foddlon 
* rw waſanaethu,” Felly y gwaſg ar galonneu y 
pechaduriaid hyn, wrth' gofio mai hwy eu hunain 
vedd achos eu diftryw, ac iddynt barhau yn yſtyfaig 
i ryfela, ac ou gwirfodd waſanaethu r cythreul. 
. Archollir eu cydwybodeu yn ddyfnach byth, 
_ zwrth gofie, nid yn unig, mai eu gwaith eu hunain 
'ydoedd, eithr idaynt gymmeryd cymmaint poen 4 
thrafferth i'w damnio eu hunain. Pa anferth draff. 
erthion a gymmerent i beri eu dinyſtr ; i wrthwy- 
nebu Yſpryd Duw ; ; gamarfer trugareddeu, barne« 
digaetheu a gair Duw, i ddaroſtwng nerth rheſwm, 
a diſtewi Ilais cydwybod? Hyn oll a wnaethant, 
er eu bod bob amſer yn byw mewn perygl o ddigo- 
faint Duw, ac yn gwybod y gallai efe eu daroſtung 
i'r lwch, a'u bwrw 1 uffern, mewn munud ; etto 
anturient ar hyn oll. O er fath drafferth a gym- 
mer pecliaduriaid i'w damnio eu hunain ] Gallent 
yn hawdd gael ſobrwydd, ynghyd ac iechyd ac 


eſmwythdra; ond gwell ganddynt lothineb a medd - 


wdod, ynghyd a thlodi, cywilydd, ac afiechyd. 
Gallent yn. hawdd gael boddlonrwydd, ynghyd 2 
hawddfyd a phleſer; etto gwell ganddynt gybydd- 
dod a thrais, er peri iddynt ofalon ac ofneu, Iludded 
corph a. blinder meddwl. Er bod llid yn boen 
- iddynt, er bod cynfigen ac ymddial yn difa eu 
be 7. „ hyſpryd- 


PEN: 5. orphwysfa ' Saint. 91 
hyſprydoedd, er bod aflendid yn dinyſtrio eu cyrph, 
eu cyfoeth a' u henweu da; etto hyn oll a wnant ac 
4 ddioddefant, yn hytrach na derbyn jechydwriaeth 
i'w- heneidieun. Gyda pha gynddaredd y galarant 
am eu gwallgof, gan dd'wey d, A dal damnedi- 
© paeth yr holl goſt a'r boen a gymmerais? Onid 
« all'fwn gael fy namnio yn rhad; yn lle talu mor 
« ddrud am dani? Meddyliais y cawn fy achub yn 
«© hawdd, a phaham nad allaſwn gael fy namnio yn 
© hawdd? + A- oedd raid imi lafurio cymmaint i 
£ weithio allan fy namnedigaeth, pan Duw yn 
 erchi imi wetthia+ allan fy techydwriaeth F Pe 
© buaſai imi lafurio am y nefoedd, fel y Hafuriais 
am uffern, pe buaſwn'yn'dilyn Crift, fel y dilynais 
© bechod, buaſwn heddyw yn y nefoedd. Gwaeddais 
* yn erbyn caledrwydd ffordd duwioldeb, ac an- 
© hawſ{dra hunan ymwadiad, etto cymmern lawer 
mwy o boen dros ſatan a marwolaeth. Pe ca- 
raſſyn Griſt mor gryfed ag y cerais fy mhleſereu, 
« elw ac anrhydedd, a meddwl am dano ef mor 
© fynych, a'i geiſio mor ddyfal ac y gwnès fy eilun- 
od, O mor ddedwydd a fuaſwn yn awr% Ond 
ecyfiawn yr wyf yn diodde' fflammeu uffern, am 
eu prynu mor ddrud, yn hyttrach na derbyn y 

Cnefotad yn r HS HRT Ce 
O na byddai i Dduw dy berſwadio di, dar- 
Hinyad, i feddwl am y petheu hyn yn awr, i attal yr 
'annhraethol ofid o feddw] am danynt mewn poeneu!- 

Na ddywed nad ynt ond dychymmygal : darllen 
beth a feddwl Difes mewn poeneu (d). Gan'mai 
drwy ymreſymmu yn bennaf y mwynha 'r enaid 
lawenydd y nefoedd, felly yr un 'modd y bydd iddo 
ddioddef poeneu uffern, am mai dynipn fyddant 
tyth ; fel dynion y teimlant ac y gweithredant fyth. 


* 1 * 1 3 S # 2. „ — y 1 >. . : ; 
i 1 id . 311. F-4 3 { © 4 - I EN. 
0 . L 0 0 
o N — „ _ ” 


(a) Luc xvi. 


Wu 


rn f wwSuosE F KFF KA = 


92 Trueni vir a gollant PER. 6. 
E bod oe Oe oe ap, Ie. 14 


: * 9 9 ” N j . 
WF s + I hs T . L ' 1. 


Tui rhai a ao nid yn unig bern 1 
Saint, eithr hofyd a colt ern, n ac 4 
 ddioddefant'bocneu Affen. 7 


Colpttied * (bennod how a'r un or Blaen. "A 7 an 
nedigien à gallant ꝙ petheu maent In eu mwynbax 
| Aras æmſer. I. Eu Had „ 6 0 < hazol yn Nx 
2 Cbriſi. 2. Ku hall obnitb. 3. Eu hall heddiuch 
cydioybod. 4. Eu boll ddifyrruwth charudol. 5. 
Au Hall bleſereu anianol, II. Mae, poeneu ' dam- 
nedigion yn derrfawr deufn. I. Y prif awdur « 
, bonynt uo Duro ei hun. 2. Lle neu gyf ee 
3. L poenen hyu yadym effeith dryfol 4. 
Bydi vn bleſer 'i Dduw eu rhoddi.. 5. 1 
phecbaduriaid eu hunain a ddialeddant dros Dduw, 
6. Bydd y poeneu hyn yn gyffredinel.' 7. tid 
_ lonylliad. 8. Ac yn dragytupudol. III. I. Ir. 
 reſymmiad ar pechadur y/lyfnig yhghylch & 2 
g „ yn anturio ar y poenew byn. 2. Ac 
ei N 2 i for at Griſi am duet. 


” y mae 1 dduwioldeb addewid o'r bywyd 
7 ET awt hon, e 
* ac fe 1 y pydd 1 bawb, a geiſiant deyrnas Dduw 
« ai. gyfiawnder yn gyntaf, _ pob peth angen- 

* xheidiol arall;”” felly yr annuwiol a gyll bob 
. — yiprydol, ac 5 8 hefyd; ac am na 
cheiſient yn gyntaf deyrnas duw vi. gyfiawndet, 
bi, ynghyd a'r petheu 'r oeddynt yn eu 
ceiſio, a dygir oddiarnynt yr ychydig ſydd gan- 
„ ddynt.” Pe gallent gadw eu mwyniant preſen- 
nol, ni phrifient nemmawr am golli 'r nefoedd. 
Pe buaſai iddynt hwy golli ac ymwadu a phob peth 
er mwyn Criſt, cawſent bob peth ynddo ef, am y 
buaſai efe ol! yn ell iddynt. Ond yn awr 2 
2 ant 


PEN. 6. orphioysfa r Saint, 93 
ant Grit am betheu erallil, am h. ynny collant 
Grift 2'r petheu a gelfient yn ei Ie ef; ae Key, 

had o betheu amſerol. : 
l. Ymmblith y petbeu anſerel a het, coll. 
ant yn enwedig —eu crediniaeth ryfygus ou hawl yn 
fafr Duw a haeddtant Criſt — eu holl obaith — eu #7 
dwyllodrus. hedduch cydwybod — eu Boll adi Himuch 
cnawdol — 4M. holl Bleſereti anianol. 

1. Clan ell, rh 5245 gredinigeth 7 1 aue n far 
Duw 4 haeddiant 1. Mae 7 grediniaeth diwyll- 
odrus hon yn awr 4 — pry eu hyſprydoedd, ac y 
Jeu cadw rhag Yay ychryn a 8 meddiannai hebddi. 

Ond beth a elmwytha eu blinder pan na allont 
gredu mwy, na llawenhau yn hwy ?. Fan fo dyn ar 
fin y perygl mwyaf, etto os ea i hun yn. 
ddiogel bydd mor llawen a phe byddai po -peth o'r. 
ow) Pe ni byddai achos am ragor i wneuthur 
n yn ddedwydd, na chredu ei fod, neu y bydd 
| 0 byddai dedwyddwch yn llawer 11 02 er 
— mae 'n debyg o fod. Fel mai ydd 
$ blaenorol yn yr adgenhedledig, fe felly * fy 9d 
25 5 drug blaenorol yn y diadgenhedledig. - 
mae *r fath luoedd yn eiſtedd yn eſmwyth . * 


"0 


»EaOE” I> ee = 


= 
Ms 
4 


gallent gael pardwn, ond am eu bod yn meddwl yn 
5 fiwr iddynt dderbyn pardwn eiſoes? Pe pallech 
V ofyn i filoedd yn uffern, pa wallgof a'u dygodd 
o' Attebai y rhan fwyaf, © roeddem yn ficr y 
b © byddem gadwedig, hyd nes cawſom ein damnio. 
A 8 Gwnaethem ym n yn fwy diwyd am ailene- 


©digaeth; a duwioldeb, oni buaſai_ gredu 0 
©honom yo Wi ein bod ya griſ nogion yn barod. 
„Gunaet hom ee ein hunain i'r poeneu 
JN, ac yn awr nid oes meddyginiaeth.“ . Daars 0 
29 rhaid imi dd'we'yd yn 1 Lande 
na bydd crediniaeth, hy uy, * dorf eſgeul 
falch, annuwiol, au hymffroft ou cyflwr dd, ddim 
arall yn V. diwedd ond twyll a damnedjgaet enaid, 
Nid 


on £2... © AS . Wea ce # 


19 
[1 
W.. 
4 

1 
15 
75 

007 
' 


ESE 


— — has — 
— — 


3 Ro + — —— ” * — — * — ' — — — — - 
* — 
SITS S==.3. © —_— . 1 
— - » a p — — Q = 
— — p _—_ 
— - —— = ' 
5 8 
5 a 


— — a a 
—— — 4 
» . a 


| 94 Truen , hai a gollant Pxx. 6, 


Nid oes dim or grediniaeth hon yn uffern. Dichell 
ſatan oedd rhoi bwmbwr arnynt, fel Y: Ai]ynent & 
vn fwy hyderus ; ond yno tynn y llen oddiar en 


« enw, a bwrw allan gythreuliaid yn ei enw;“ 


gofid mwyaf, felly mae gobaith yr annuwiol yu 


ymad gobaith y j drygionus. Ni ddychwel yr enad, 


enaid byth muy. * Gwyrthiey * r adgyfodiad a una 


Ilygeid, a chanfyddant p'le maent, 
2. Cullant heſyd eu boll obaith. Vn y bywyd hun 
er eu bwgwth a digofaint Duw, etto eu gobaith) 
cant ddiange 2 gynnal i fynu eu calonneu. Prin 
y gallwn yn awr lefaru wrth y meddwyn, y tyn 
: X gwatwarwr atgaſaf, nad yw ya gobeithio body 
gadwedig *nol y.cwbl.. O ddedwydd fyd, pe b 5000 
ech 729 285 mor eyfiredin a'r cobaith hyn! age 
rior Ivy w gobaith' dynion, ac y dadleuant 5 
matter a 520 rſt. ei hun yn y farn, gan haeru iddynt 
« fwyta ac yfed yn ei wydd, a Ne yn ei 


gwadant yn daer na bu iddynt hwy erioed eſgeuluſo 
Criſt mewn newyn, noethni, neu yngharchar, nes 
iddo eu diſtewi a barn eu condemniad. O gyflwr 
enbydus y dynion hyn, pan orfyddo arnynt ymadael 
abu holl obaith! “ Fan fyddo marw dyn drygio- 
nus fe a ddarfu am ei obaith ef (a), gobaith yr 
« annuwiol a fydd fel r yr enaid (b). 

Ymadawiad vr My y y d gytfelybiacth gymmwys, 
on'd arſwydus, o ymadawiad 2 2 4 yr annuwiol, 
Fel nad yw 'r enaid yn ymadael a'r corph heb) 


ymadael, Vr enaid a ymad a'r corph yn ddiſym- 
mwth, mewn munud, 'nol cartrefu ynddo gynnifer 
0 flynyddoedd gy da phleſer; felly yn gymmwys yr, 


byth mw i fyw yn'y corph vn y' byd hon; a 
gobaith yr eee a ffy ymaith, ac ni ymwel ar, 


etto y corph a'r 5 ond ni bydd byth y fath 
wyrthiol nal ee oh 10 baith y. damnedigion. Me- 
hire. nad oes olwg g mwy. toſturus Jny byd, Jer 
3 : gweles 


WA, pine . J. 05) fobui 21. $þ 


4 


— 6 ©. 


S8 1 7 


e 


on hs. 


— 


” 


2 . = 


* S. = . D5O, SS _<wf2S 


„ere 


PEN. 6. orphoysfa r Saint. 95 


gweled dyn annuwiol yn marw, 2 meddwl am ei 
enaid a'i obaith yn ymadael ar unwaith, Gyda 
pha gyfnewidiad ſynllyd yr ymddengys mewn byd 
arall | Pe gallai dyn ofyn i'r enaid diobaith hen 
non Ca wyt ti mor hyderus y cei iechydwriaeth ac 
y byddit arfer o fod?” Pa atteb ſynllyd à gaid 
ganddo! O na byddai i bechaduriaid eſgeulus 
ddeffroi a meddwl am hyn mewn pryd ! Ddarllen 
Ai, na orphwys tan na elli roddi rheſwm am dy 
obaith, wedi ei ſeilio ar addewidion *ſgrythurol, ai 
fod yn puro dy galon, ac yn dy gynhyrtu i dduwi- 
oldeb; a pho cryfa rwyt yn gobeithio, gwel gy fod 
yn pechu llai ac yn ufuddhau mwy. Os yw dy: 


obaith yn gyfryw a hyn, cerdd ymmlaen yn nertn 


yr Arglwydd, a dal dy afael yn gadarn ar dy obaith, : 
« ac ni bydd iddo byth dy g'wilyddio.”” Ond os 
na feddi un gwir arwydd o waith gras ar dy enaid, 
bwrw ymaith dy obaith. Na ddiſgwyl byth fod 

yn gadwedig © oddieithr dy eni drachefn, na gwe- 
&« Jed Duw, heb fanReiddrwydd ;'* na chael hawl 
Ynghriſt, oni bydd iti ei garu ef yn fwy na thad, a 
mam, a'th fywyd dy hun. fath anobaith a hn 
yw 'r cam cyntaf tua'r nefoedd. Os bydd dyn yn 
llwyr allan o'r ffordd, beth raid fod y moddion 
cyntaf tuac at ei adfer drachefn, ond peri iddo 
anobeithio dyfod byth i ben ei daith yn y ffordd 
mae ynddi? Os yw ei gartref -tua'r dwyrain, ac 
ynteu yn myned tua'r gorllewin, tra gobeithio ei 
tod yn iawn, 4 rhagddo ; a thra parhao i obeithio, 
te a à ymmhellach ar gyfeiliorn : Ond pan anobei- 
thio ddyfod adref, heb droi 'nol, yna efe a ddych- 
wel, ac a ddichon obeithio. Felly 'in gymmwys, 
bechadur, y mae gyda th enaid di, ganwyd di allan 
o ffordd y nefoedd, ac aethoſt ymmlaen ffynyddoedd 


lawer; rwyt yn parhau i fyn'd ymmlaen, ac yn 

gobeithio bod yn gadwedig, am nad wyt gynddrwg 

ig amryw eraill. Oni bydd iti fwrw ymaith y fath = 
5 | odaith, 


95 Trueni'y rhai a gollant Pex, 6, 


obaith, '2- chanfod dy fod o hyd allan o ffordd y 
nefoedd ymmhell, ni bydd iti byth ddychwelyd; 2 
bod yn gadwedig. Nid oes dim yn y byd yn debye. 
cach o gadw th enaid allan' o'r nefoedd, na'th 
obaith | o fod yn gadwedig tra *rwyt allan o 
ffordd ciechydwriaeth. Gwel ynteu fel y chwerwa 
trueni 'r damnedipion, pan fo iddynt, ynghyd a'y 
colled o'r nefoedd, golli y gobaith o honi, ac ſydd 
yn eo'cynnalyn . 

3. Goltant' hefyd' yr holl heudiuch twyllodrus ſy'n 
oi" ew eydtwybodeu mor | farwaidd yn 'y 'bywyd hun. 
Þw; feddyliai, wrth weh d mor llonydd mae'r dor 
annuwiol yn byw, y. gorfydd arnynt ar fyrr ennyd 
orwedd i/lawr yn y fflammeu tragywyddol ? Maent 
wor rhydd oddiworth ofneu uffern a phe baent 

yr ufudd, a chan mwyaf yn llai aflonydd 

eu medd wl na rhai a fyddant gadwedig. Dedwydd 
ddynion fyddynt, pe byddai ir heddweh hwn barhau! 
Ond, pan ddywedant tangnefedd, a diogelwch; 
e yna y mae dinyſtr diſymmwth yn dyfod ar eu 
« gwarthaf, megis gwewyr eſgor ar un a fo beichiog, 
ac ni ddiangant hwy ddim (c).“ O greulon 
heddweh; a derfyna yn y fath ryfel! Caſtell y 
cythraul yw enaid pob dyn wrth natur; pob peth 
ſydd mewn heddwch yn y cyfryw ddyn, hyd oni 
ddelo Criſt; iC ddychrynù ag arſwyd dydd y fam 
ac uffern, a'ĩ ddryllio a Illu dychrynllyd ei fygythion, 
gan vneuthur iddo dderbyn rhàd drugaredd i 
mewn, a chymmeryd Criſt yn llywodraethwr; 
ar hyn, Criſt a fwrw allan ſatan, efe a'i gorch- 
„ fyga, ac a ddwg ymaith ei holl arfogaeth ef, 
e uyn yr hon yr oedd yn ymddiried, ac a ran ei 
<« anrhaith ef (d);“ ac yna y crea efe heddwch 
endarn a pharhaus. Os wyt ti hyd yn hyn yn yr 
heddwch cyntaf, byth na: ddiſgwyl iddo barhau. 
A ddichon dy enaid gael heddweh parhaus mewn 
763 f ee t ee 111141 wi cgelynindth 


() Eccl. ii. 2. (d) Luc xi. 22. 


* 
® - 


= 


7 bo. Fins 5 oy» Foo ms. 


SS we 


e oF nc e mw ws” 


ws, — I „ ART WW 


Pen. b. —orphwyifa ir Saint. 47 


velyniaeth a. Chriſt? A ddichon efe gael heddweh, 


yn erbyn pa un y cyhoedda Duw ryfel ? Nid allaf 
ddymuno iti ddaioni mwy, na dyfod o Dduw i 
ddeffroi dy galon eſgeulus, a' th yſgwyd allan o'th 
owſg twyllodrus, a gwneud iti orwedd yn iſe] wrth 
draed yr Ieſu, a llefain, © Arglwydd beth a fynni 
« dj i mi wneuthur ;” Ac yno derbyn ganddo ef 
heddwch gwell a ficcrach, heddwch na dderfydd 


| byth, eithr a fydd yn ddechreuad o heddwch trag- 


ywyddol iti; ac ni bydd Yr heddwch liwn farw 
yn nydd angeu, fel y gwna difail heddwch bydolion. 
4. Cullant hefyd eu hall ddigrifwch cnawadol. Dy- 
wedant eu hunain am eu © chwerthin, ynfyd yw, 
« 2c am eu llawenydd, pa beth a wna (e)?“ nid 
oedd on'd © fel cildarddach drain dan grochan (f), 
fflammiodd dros ennyd, ac yna darfu yn ddiſym- 
mwth, ac ni ddychwelodd mwy. *Roedd yn gas 
ganddynt glywed ſon am angeu a barn, am y 
byddai hyn yn diffodd eu Hawenydd. Nid allent 
aros meddw] am eu od a'u perygl, am y 
byddai 'r meddylieu yn ſuddo eu yea When 
Ni wyddent beth oedd wylo am bechod nac ym- 
ddaroſtwng dan alluog law Duw. Medrent chwer- 
thin ymaith driſtwch, a chanu ymaith ofalon, a 
gyrru ymmhell oddiwrthynt y fath feddylieu athriſt. 
Meddylient fod myfyrio a gweddio yn ddigon i 
gwneud yn druenus, neu fyn'd o'u cof, Eneidieu 
truain ! mor doſturus fydd y bywyd hwnnw, p'le 
ni chewch ddim ond triſtwch ; triſtwch llym a 
drywana eich calon fwy fwy ; pryd ni chewch na 
llawenydd y faint, na'r llawenydd a gaech gynt 
eich hunain? A oes, meddwch chwi, un galon 
lawen yn uffern, neu un wyneb firiol, neu dafod 
cellweirus ? Vr ydych yn awr yn gwaeddi, fod 
ychydig o lawenydd yn werth llawer o driſtwch ; 
ond diammeu y byddai ychydig o dduwiol driftwch 
fey 2 a derfynal 
(e) Preg. il, 2. if Preg- vii, 6. | | 


98 Trueni y rhat a gollant ' Pex, 6, 
a derfynai mewn tragywyddol lawenydd, o lawer 

CG na'ch holl lawenydd ffol chwi ; canys, 
diwedd y fath lawenydd y triſtwch. 

5. Collant hefyd eu all bleſereu anianel. V petheu'r 
oeddynt yn eu priſio fel eu daioni pennaf, eu 
nefoedd a'u Duw, a gollant, yn gyſtal a Duw ei 
hunan. Pa gwymp a geiff y dyn balch trahaus 
o uchder ei anrhydedd, i. Nees angeu a than! 
Ac fel na bydd — rhwng ei Iwch a'i 
elgyrn ef, a llwch ac eſgyrn y cardottyn gwaelaf, 
felly ni cheiff ei enaid ef na pharch nac anrhydedd 
mwy na hwytheu. Pa nifer o bendefigion, mayr. 
ion a dyſgedig, a geuir allan o breſennoldeb 
Criſt ? Ni chant fyw yn eu tai urddaſol, eu gwelyeu 

er a' u cadeirieu eſmwyth. Ni chant rodio yn 
eu gerddi harddwych, nac edrych ar eu caueu 
teg, a' u cynhauaf lawn. Ni chant y fath fyrddeu 
| mocthus a'r fath weini iddynt, Nid yw'r * gyr 
« goludog yno mwy wedi ei wiſgo a phorphor a 

« lain main, nac yn cymmeryd byd da yn helaeth- 
| © wych beunydd,” nac yn diſgwyl anrhydedd 
kan) rhai a edrychant arno. Treuliant eu hamſer 

o mewn wylofain, ac nid mewn gloddeſt 2 
digrifrch, Pa gyfnewidiad rhyfeddol a gant tu 
draw 1'r bedd? Gwaeda eu calonneu wrth edrych 
vn wyneb eu gilydd. Pa gyfarfod a fydd rhyng- 

ddynt yno, pan ? melldithiant y dydd y gwel'ſant 
eu gilydd erioed. O nad yſtyriei pechaduriaid 
beach, gan ofyn, a ddaw r pleſereu hyn gyda 
* ni Ir byd arall? Oni bydd i goffadwriaeth am 
. © danynt ein poeni yno? A ifwn ni yno ein 
© cyd-bechod hwn yn wir gyfeillach ? Paham y 

« gwerthwn y fath lawenydd annhraethol a phar- 
haus, am brofiad & goeg bleſereu. Deuwch, 
* megis ag y buom yn cyd-bechu, gade weh ini gyd- 
© weddio, ar i Dduw faddeu im; gadewch ini 


8 helpu « ein gilydd tua” r nefoedd, yn lle helpio 1 
| © dwytio 


Pen. 6. pb Saint. 99 


« dwyllo 2 dinyſtrio ein gilydd. O na wyddai 
dynion beth y maent yn ei geiſio, pan ydynt mor 
daer yn ceiſio pob peth i foddio 'r cnawd! Beth 
arall y hyn ond dymuno fod eu profedigaetheu yn 
amlach, au magleu yn dynnach? | 
II. Megis ag y bydd colled o orphwysfa 'r faint, 
yn drymach drwy golli mwyniant amſerol, dd, 
| drymach etto o later drivy ddioduęf poeneu uffern, 
Dirfawr ddyfnder y poeneu hyn a ymddengys wrth 
yſtyried — Y prif awdwr o honynt, *rhwn yw Duw ec 
hunan — y lle neu gyflur's boeneu — bod yr Hollalluog 
yn cymmeryd pleſer ynddynt — bod fatan a phechaduriaid | 
eu hunain yn dial dros Dduw — a bod y poeneu hyn yn 
oyffredinal — heb ddim llonyddiad — ar heb ddiwedd 
idaynt. 
. Prif awduwr - poeneu _ yw Du ei bun. 
Gan mai nid llai na Duw oedd yr hwn y troſeddodd' 
pechaduriaid i'w erbyn, nid lai na Duw a'u coſpa 
am eu troſeddeu, Efe a barottodd y poeneu hynny 
ar fedr ei elynion. Ei lid parhaol a ddial arnynt 
fyth. Anadl ei ddigofaint a ennyn y flammeu. Ei 
ddigllonedd a fydd faich annioddefol i'w heneidieu. 
Pe ni byddai ond creadur i' trin, byddai 'n eſ- 
mwythach arnynt. Gwae *r neb a ſyrthio dan ddyr- 
nodeu 'r Hollalluog! © Peth efnadwy yw fyrthi 
« yn nwylaw y Duw byw (g).“ Pe byddai r holl 
fyd i'w herbyn, neu pe byddai nerth yr holl grea- 
duriaid ynghyd i ddial arnynt, ni byddai hynny 
ddim at hyn, Anturiant ar y ddaear ddigio Dum 
'r nefoedd yn hytrach na meiſtr- tir, marchnattwr, 
cyfaill, meiſtr, cymmydog, neu eu enawd eu hun; 
ond yn y byd mawr dymunant fil o weithieu 
ofer, iddynt gymmeryd eu caſſau gan yr holl fyd 
yn 1 cholli ffafr 5 Pa dan llo 
yw ei lid? os ennyn ond ychydig, mor fuan 
Jg wywyn fel gwellt ier ebrwydd y lleiha ein 


| N 
ig) Heb, x. 35. 


100 Truent y rhai a gollant Pu. 6, 


nerth, ac y try ein lleſgedd, a'n harddwch yn aflen- 
did? Ni red y fflammeu drwy 'r ſych-wellt, mor 
gyflym ac y llyſg digofaint Duw y trueiniaid hyn. 
V ſawl na allent ddioddef carchar, crogbren, neu 
dan, na phrin yr ammharch lleiaf dros Griſt, pa 
fodd y dioddefant yn awr dan lloſgadwy dwyfol 
lid ? ef nh. 
2.'Y Ile neu'r cyflwr o boeneu à ordeiniwyd yn 

bwrpaſol i ogoneddu cyfiawnder Duw. Pan fynnai - 
Duw ogoneddu ei nerth, creodd y bydoedd. Trefn 
brydferth yr holl greadigaeth a ddatgan ei ddoethi- 
neb, Ei ragluniaeth a welir ynghynhaliaeth pob 
peth. Pan ddiſgynnodd diferyn o'i ddigofaint ar y_ 
ddaear, boddodd yr holl fyd, ond wyth enaid yn 

unig. Sodoma, Gomorra, Adma a Zeboim a loſgwyd 
2 than o'r nefoedd ; y mor a gaua ei ſafn am rai, 
y ddaear a ymegyr i lyngcu eraill; y pla a ddifetha 
o feſur y miloedd, Pa dyſt cadarn o ddigofaint 
Duw, yw cyflwr greſynol yr Iuddetbon y dydd 
heddyw? —Etto gogoneddir cytiawnder a thrugaredd 
Duw yn bennaf yn y byd a ddaw. Duw a ogonedda 
ei drugatedd yno, mewn modd ac ſydd byth gor- 
uwch deall y faint a'i mwynha; dengys hefyd, mai 
cyfiawnder Duw yn wir yw ei gyfiawnder ef. Ni 
thybir y bydd Mammeu tragywyddol uffern yn rhy 
boeth i'r rhai gwrthrytelgar, ac *aol y berwont yno 
dros fyrddiyneu o oeſoedd, ni bydd edifar ganddo 
am y dialedd a ſyrthiodd arnynt. Gwae *r enaid a 
oſodir i fynu fel nod i ddigofaint Duw i ſaethu atto ! 
ac fel llwyn i loſgi yn fflammeu ei lidiawgrwydd, 
heb ei ddifa fyth ! 9 | 5 

3. Mae n rhaid fod poeneu r damnedigion ir eigion 

eit haf, am eu bod yn effaith diuyfol dadtaledd, Mae 

digofaint yn beth ofnadwy, ond ymddial ſydd an- 

nioddefol. Pan ddywedo y Duw, mawr, © fy nghrea- 
«© duriaid gwrthryfelgar a gant yn awr dalu am ddi- 
© brifio fy amynedd cy d. Cohwch fel y diſgwyliais 
C 


* 15 2 7 
* * 1 


PEN. 6. . . orphwysfa r Saint. 101 
© yn ofer wrthych, fel y plygais i alw ac erfyn ar- 
© noch, A oeddych yn meddw] y cymmerwn 
© niyſtyru felly fyth?? Ac yna y dyry ddial am 
bob ammharch o'i drugareddeu, ac am eu holl 
eſgeuluſdra o Griſt a'i ras. O na ragwelei dynion 
hyn, : foi o honynt at yr Ieſu I!w hachub rhag 
wae | | | 1 
: 4. Yſtyriwch hefyd, er y byddai yn well gan 
Dduw i ddynion dderbyn Criſt a thrugaredd, etto 
os parhant i wrthryfela, y cymmer bleſer yn eu dia- 
ledd. Dywaid ini, © nid oes lidiawgrwydd ynnof, 
« etto dywaid, pwy a oſodai fieri a drain yn fy 
« erbyn mewn rhytel ? myfi a awn trwyddynt, mi 
« 2'; loſgwn hwynt ynghyd. Greaduriaid truenys ! 
pan na bydd i'r hwn a'u gwnaeth doſturio wrth- 
« ynt na 'r hwn a'uJuniodd drugarhau wrthynt (h)! 
« A bydd megis ag y lawenychodd yr Arglwydd 
« ynddynt i wneuthur daioni iddynt, felly y llaw- 
« enycha 'r Arglwydd ynddynt i' dinyſtrio ac 'v 
« difetha (i).“ Gwae 'r enaid y bydd yn llawen 
gan Dduw ddial arno! “ Efe a chwardd yn eu 
e dialedd, a gwawdia pan ſyrthio arnynt yr hyn y 
« maent yn ei ofni; pan ddel arnynt yr hyn 
« maent yn ei ofni megis —_—_ ac y del eu dialedd 
« arnynt megis corwynt, a dyfod arnynt waſgfa a 
« chaledi (k).“ Peth ofnadwy, pan na ddichon neb 
ar y ddaear nac yn y nefoedd eu ane ond 
Duw, ac ynteu yn llawenhau yn eu hadfyd ! * 

5. Yſtyriwch y bydd ”r cythraul a hwynt eu hun- 
ain daial dros Dduw. Efe ag oedd mor llwyddian- 
nus yma i'w denu oddiwrth Griſt, a tydd yno yn 
eu poenydio am blygu i'w brofedigaetheu. Dym- 

| 3 ma'r 

(h Eſay xxvii. 4—11s (i) Deut. xxviii, 63. (k) Diar. i. 26, 27. 
Er bod yr yſgrythur yn ſon am Dduw yn chwerthin ac yn 
gwawdio, nid yn llythrennol, ond yn ol dull ddynol; etto nid 


bes iaith gymmhwyſach na hon i ddangos ymddygiad Duw with. . 
goſpi pechaduriaid yn y byd a ddaw. 


102 ä Trueni y rhai a gollant PEN. 6, 


ma'r gwobr a ddyry ef iddynt am eu holl waſanaeth; 
am droſeddu gorchymmynion Duw, a gwrthod 
Criſt, ac eſgeuluſo eu heneidieu drwy ei hudoliaeth 
ef. Pe gwnaethent waſanaethu Criſt mor ffyddlon 
ac y gwafanaethaſant ſatan, rhoddaſai efe well gwobr 
iddynt.— Tra chyfiawn hefyd yw, iddynt ddial 
arnynt eu hunain, 2 y canfyddont fod eu holl ddin. 
yAſtr o honynt eu hunain; ac yna ar bwy yr ach- 
wynant ond arnynt eu hunain ? 

6. Yſtyriwch hefyd, y bydd eu poeneu yn gyffredinel. 
Megis ag y bu i bob rhan gyd-bechu, felly y ceiff 
pob rhan gyd-boenu; on'd gan mai 'r enaid a 
bechod mages) enaid a geiff y poeneu trym- 
maf, a chan ei fod o natur llawer mwy rhagorol 
na'r corph, bydd ei boeneu yn llawer toſtach na 
phoeneu 'r corph ; ac megis y rhagora ei lawenydd 
ymmhell ar bleſereu anianol, felly ei boeneu fydd 
ddyfnach na phoeneu corphorol. — Nid yn unig 
enaid, ond enaid pechadurus raid ddioddef, Ni lyſg 
! tan oni bydd y tanwydd yn lloſgadwy ; ond os 

dd y coed yn ſychion, mor danbeid y llyſg? 

uogrwydd eu pechodeu a fydd i'r eneidieu dam - 
nedig fel olew i'r tan, i beri i fflammeu uffem 
ymaftyd yn wyllt ynddynt, —Rhaid i'r corph hefyd 
gael ei ran. corph y gofalwyd cymmaint am 

dano, a facthwyd mor * a wiſgwyd mor 
wych; gymmaint raid iddò ddioddef yn awr ! 
Mor iſel y daroſtyngwyd ei uchel drem ! Leied 
ſulw a gymmer y fflammeu 01 lendid a'i harddwch ! 
Y llygaid hynny a ymbleſerent wrth edrych ar 
betheu harddwych, ni chant weled yno ddim ond 
. petheu ofnadwy, Duw digllon uwch eu pen, a'r 
ſeintieu a ddiyſtyrent, yn mwynhau y gogoniant a 
goll'ſant hwy ; ac o'u hamgylch, neb ond diafliaid 
ac eneidieu damnedig. Wrth edrych yn. ol, oer- 
lefant, © a ddaeth ein holl gampieu, ein gwleddoedd 


arfer o wrando peroriaeth a chaniadeu, . a gant 
glywed och'neidieu a griddfanneu eu cymdeithion 
damnedig; plant yn llefain yn erbyn eu rhieni a 
roddaſant annogaeth ac eſampl ddrwg iddynt; gwyr 
a gwragedd, meiſtri a gwaſanaeth-ddynion, gweini- 
dogion a gwrandawyr, penſwyddwyr a deiliaid yn 
bwrw achos eu trueni naill ar y llall, am rwyſtro 
dyledſwyddeu, goddef pechod, a thewi pan ddyla- 
ſent ragddangos yn amlwg y perygl. Felly y bydd 
y corph a'r enaid yn gymdeithion mewn trueni. 

» Bydd eu poeneu yn drymmach o lawer, am 
na bydd dim llonyddiad. Yn y byd hwn, pan ſonid 
wrthynt am utfern, neu pan aflonyddai cydwybod 
eu heddwch, *roedd ganddynt feddyginiaeth wrth 
law; eu cyfeillion maſweddol, eu galwedigaeth, eu 
pleſereu a'u difyrrweh. Medrent yfed, chwareu, a 
chyſgu ymaith eu triſtweh; ond yn awr diflannodd 
yr holl feddyginiaetheu hyn. Caledrwydd, rhyfyg, 
ac angrhediniaeth eu- calonneu a fyddai gynt yn 
fyrr i'w hamddiffyn rhag blinder meddwl. Roedd 
Satan ei hunain yn ddiddanydd iddynt hwy, fel 'n 
mam Fa; * ai dieu ddywedyd o Dduw, ni chewch 
© chwi fwyta? Ni byddwch feirw ddim.” A 
© ddyweid Duw y cewch chwi orwedd yn uffern ? 
© Nid ves dim fath beth. Mae Duw yn fwy 
* trugarog na hynny. Neu os oes uffern yn bod, 
© pa achos i chwi ei hofni? Onid ydych chwi yn 
© griſtnogion? Oni thywalltwyd gwaed Criſt 
© droſoch chwi?* Fel y mae Yipryd Criſt yn ddi- 
ddanydd i'r ſeintieu, felly y mae ſatan yn ddidda- 
nydd i'r annuwiol, Ni bu lleidr erioed yn fwy 
gofalus rhag deffroi 'r teulu, tra y mae 'n yſpeilio 
r ty, nag yw ſatan rhag dihuno 'r pechadur tra mae 
yn dinyſtrio ei enaid. On'd pan fo'r pechadur 
marw, yna darfu am weniaith a chomffordd ſatan, 
Tua ph'le ynteu yr edrych y pechadur ymddifad 
am ddiddanwch? Y mw a'i tynnaſant ir rhbwyd 

" es a1 


| Pen, 6. &  orphuyifa 'r Saint, 103 


104 Trueni y rhat a gollant Pen, 6. 


a'i gadawſant, ac a adawyd eu hunain. Ei holl 
gyfluron a ymadawſant, a'r Duw cyfiawn (rhy- 
buddion pa un a ddiyſtyrai) a lwyr gyflawna ei 
holl fygythion i“ erbyn, 

8. Ond y peth a wna 'r poeneu hyn drymmaf 
oll yw, eu tragywyddol barhad. Pan el mil o fyr- 
ddiyneu o oeſoedd heibio, ni byddant etto on'd 
dechreu fel y dydd cyntaf, heb byth neſhau at 

ddiwedd, Pe byddai gobaith am ddiwedd, byddai 
yn eſmwythder i'r damnedigion ei ragweled; ond 
y gair BY TH, ſydd annioddefol; y gair BY TH, 
1y'n torri eu calon.“ Nid oeddynt hwy byth yn 
blino pechu, ac ni bydd i Dduw byth flino eu coſpi. 
Ni bu erioed wir edifar ganddynt hwy eu pechod, 
ac ni bydd edifar gan Dduw byth am eu trallod, 
Troſeddaſant hwy gyfreithieu, a gwrthodaſant Efen- 
gyl y Duw tragywyddol, am hynny y derbynniant 
goſpedigaeth dragywyddol. Gwyddent mai teyrnas 
dragywyddol oeddynt yn ei gwrthod, a pha ryfeddod 
iddynt gael eu cau-allan o honi yn dragywyddol ? 
Anfarwol oedd yr eneidieu a droſeddaſant, ac anfar- 
wol fyddant i ddioddef, Mor ddedwydd y meddy- 
lient eu hunein, pe caent ddychwelyd i wlad 
meirw, a gorwedd byth yn llwch y bedd! Fel y 
llefant ac y gwaeddant allan, O angeu! I b'le y 
flfoeiſt di nawr? Tyred yr awr hon, a thorr 
© ymaith y bywyd blin hun. O na byddai it 
© blindereu hyn dorri fy nghalon, a gwneud diwedd 
« arnaf! O nad allwn gael marw o'r diwedd! O 
© na buaſwn heb fod erived !' Yr ocheneidieu hyn 
a darddant o wraidd eu calonneu wrth feddwl am 
dragywyddoldeb. Byddent arfer o feddw] prege- 
theu, a gweddieu yn faith; mor faith ynteu y gwe- 
lant y poeneu diddiwedd hyn? Pa wahan ſydd 
rhwng- hyd eu pleſereu a*u poeneu ? Ni pharhaodd 
un ond dros funud, pery y llall dros bob tragy- 
wyddoldeb. Bechadur, cofia bod amſer ar — 

: , "But 


* 


PEN. 6. orphuwysfa 11 Saint. 3 105 


*Rwyt yn ſefyll wrth borth tragywyddoldeb, ac 
angeu yn diſgwyl i agor y drws ''th ollwng i fewn, 
Cerdd a chyſga dros ychydig noſweithieu 'n rhagor, 
a rhodia dros ychydig ddyddieu 'n rhagor ar y 
ddaear, ac yna dy ddyddieu a'th noſweithieu a 
ddarfyddant ; dy feddylieu, a'th ofalon, a'th bleſe- 
rea oll, a lyngeir i fynu gan dragywyddoldeb ; cei 
ddechreu ar y cyflwr na chyfnewid fyth. Fel y 
mae llawenydd y nefoedd goruwch ein deall, felly 
y mae poeneu uffern. Poeneu tragywyddol ſydd 
boeneu annychymmygol. | 

III. Ond mi dybygwn fy mod yn gwel'd y pech- 
adur y/tyfnig yn cadarn ymroi, Os rhaid imi gael fy 
* namnio, *does dim help. Yn hytrach na byw 
© fel mae 'r yſgrythur yn gofyn, mi gymmeraf fy - 
© namwain, mi ddof ymaith gyſtal ag eraill o'm 
© cymmydogion, ac ni a'i dioddefwn cyſtal ag y 
© gallom.* Och! greadur tlawd, cyn ymroddi o 
honot mor llwyr, erfynniaf arnat wrando 'n aſtud 
ar ychydig gweſtiyneu, a'u pwyſo mewn rheſwm 


tel dyn, — 5 4Þ 2 


I. Pwy wyt ti, i ddioddef digter Duw? A wyt 
ti Dduw, neu ynteu ddyn? Beth yw dy nerth ? 
Onid yw fel nerth cwyr neu ſofl i wrthſefyll tan; 


neu fel us i'r gwynt; neu lweh o flaen corwynt .- 


mawr ? Pe byddai th nerth fel haiarn, a'th eſgyrn 
tel pres ; pe byddai'th ſylfaen fel y ddaear, a'th allu 
fel y nefoedd ; etto darfyddai am danat wrth anadl 
ei lidia:vgrwydd : pa faint mwy, pan nad wyt ond 
talp o bridd wedi ei anadlu, a gedwir dros yehydig 
ddyddieu heb ei ddifa gan bryfed, drwy rad ff 
a chymmorth yr hwn 'r wyt ti, mor ynfyd, yn el 
wrthſefyll ? =Pa*m *rwyt ti yn erynu wrth arwydd- 
ion hollalluog nerth a digofaint * Wrth drwtt 
taraneu, neu fellt tanllyd ; newr gallu anweledig 
hynny a ddryllia yn chwilfryw y derw nerthol, ac a 
fwrw i lawr y caereu — ; neu rhag y pla, * 
25 | 3 


| _ welaiſt di, neu a 


106 Truent y rhat a gollant PEN. 6. 


fo 'n difetha o'th amgylch ? Pe gwel'ſit blaeu 'r 
Aipht; neu 'r ddaear yn llyngeu Dathan ac Abiram ; 
neu Elias yn dwyn tan o'r nefoedd i you 'r tywyl-. 
ogion a'u lluoedd; oni wnaethai golwg ar un o'r 
petheu hyn ddychrynu dy yſpryd di? Pa fodd 
ynteu y goddefi blaeu uffern ? — Pa'm *rwyt yn 
arſwydo rhag y petheu y/zafn a ddioddefi yma? Y 
ddannoedd ; y colic, neu 'r gymmalwſt ; colli aelod, 
neu ſyrthio ra 1 e ol! 
nghyd, a gyfrifir ryw d gyflwr dedwydd 
— ee 1 ddioddefaint Duh PR 
*rwyt yn dychrynu cymmaint am fod anger. n 
agoſhau? O mor oer y tery hyn at dy galon ! 
Ac onid yw 'r bedd yn baradwys mewn cymmhari- 
aeth i'r lle o boeneu *rwyt ti 'n ei ddibriſio! A 
dyw yn beth annioddefol dal aelod o'r corph i' 
flog mewn tan? Beth gan hynny fydd dioddef 
deng mil mwy yn uffern dros fyth ? — Pa'm mae 
. ſon neu gofio am uffern yn peri cyffro yn dy yſpryd? 
Ac a elli di ddioddef y poeneu eu hunain? Pa'm 
mae r gwr goludog yn cwyno wrth Abraham, o 
achos ei boeneu yn uffern? Pa'm mae 'th gyfeill- 
jon yn myn'd mor ddigalon wrth farw, ac yn 
cyfnewid eu hiaith? Pa'm na ddichon y rhai'n 
wneuthur mor Yeatn o uffern a thitheu ? — A 
uoſt di erioed yn ymddiddan a dyn 
mewn anobaith ? Mor anghyſſurus oedd ei leferydd ? 
Mor. flinderus ei fywyd? Nid oedd dim a feddei 
yn lleſhau iddo; nid oedd iddo flas ar fwyd na 
diod ; *roedd yn ofid iddo cdrych ar ei gyteillion ; | 
*roedd bywyd yn faich, a marwolaeth yn ddychryn 
iddo. Os gellir dioddef trueni y damnedigion, 
pa'm na ddichon dyn ddioddef yn hawdd y rhag- 
brofiadeu hyn o uffern. — Beth pe bai *r D:aw! yn 
 ymddangos iti ar ryw ddull ofnadwy ? Oni thoddai 
dy galon, ag oni byddai ith wallt ſefyll ar dy ben? 
A pha todd y gelli fyw fyth, p'le ni chei neb yn 
. gymdeithion 


PEN. 6. orphwysfa 'r Saints 107 


gymdeithion ond diafliaid a damnedigion, à ph'le 
cei, nid yn unig eu canfod, eithr aros yn eu plith, 


a'th boeni byth 2 ? — Gad imi ofyn un- 
i 


waith etto, os yw digofaint Duw mor yſgafn, pa'm 
gwnaei ab Duw ei hunan fatter mor fawr o 
3 Gwnaeth iddo ymdrechu, nes oedd ei 
« chwys ef fel defnynneu gwaed yn diſgyn ar 
« ddacar. Arglwydd y bywyd a ddy wedodd, Tritt 
« jawn yw fy enaid hyd angeu. Ac ar y groes y 
« Jlefodd a llef uchel, F 4 uw, fy Nuw, paham 
« y*m gadewaiſt? Yn ſicer, os gallai neb gynnal 
y dioddefiadeu hyn yn hawdd, gallaſai Ieſu Griſt: 


Roedd ganddo ef nerth, goruweh dy nerth di ym- 


mhell, iC dioddef, Gwae di, bechadur, am dy 


eſgeuluſdra gwallgofus! A wyt yn diſgwyl y 


gelli di ſefyll dan ddigofaint Duw, *rhwn oedd mor 
drwm ar Griſt? Nage, Mab Duw oedd mewn 
chwerw loes, a chwys gwaedlyd, pan nad oedd ond 
dan felldith y ddeddf yn unig ; ac etto, nid wyt ti, 
greadur egwan ac yntyd, yn ei gytrif ond peth 
bychan ddioddef melldith Duw am wrthod yr 

engyl hefyd, *rhyn ſydd lawer gwaeth na thorri r 


gyfraith, ac a dderbyn goſpedigaeth fwy (IJ. Ir 


Arglwydd da a'th adfero th iawn bwyll drwy 
edifeirwch, rhag prynu o honot dy ſynwyr yn rhy 
ddrud. 

2. Ac weithian, ddarllenydd, dywed imi beth yw 
dy fwriad; pa ddefnydd a wnet © hyn oll? A 
ollyngi 'r cwbl i golli? Neu a fydd iti eu hyſtyried 
yn wir ddifrifol? Bwriaiſt ymaith amryw o ry- 
buddion Duw; a wnei di felly a hwn hefyd ? Cyme 
mer ofal, ni erys Duw byth i rybyddio a bwgwth, 
Mae llaw dialedd i fynu, a'r ddyrnod yn dyfod, a 
gwae y neb a'i derbynio ! A wyt ti yn taflu-ymaith 
y lyfr, gan ddywedyd nad yw yn ſon am ddim ond 
am uffern a damnedigaeth ? Felly y byddit arfer o 

7 1 achwyn 
4 (1) Heb, X. 29. , 


* 
4 


U 
= 
| 

& 

2 

0 

i 

40 

1 

6) 


108 Truent y rhai a gollant Pen; 6, 
achwyn ar y pregethwr. A fynnit ini dewi am 

petheu hyn? A gawn ni fod yn euog o — 
dy enaid di, drwy ddiſtewi am y petheu y ſiarſodd 
Duw ini eu hyſpyſu? A fynnit ti farw mewn 
Honyddwch a diſtawrwydd, a ninneu farw gyda thi, 
yn hytrach na'th ddigio, drwy ddywedyd y gwir? 
Os byddi di euog o'r fath greulondeb direſwm, na 
atto Duw ini fod yn euog o'r fath wallgof a thwyll. 
Y ffordd hon o bregethu ac yſgrifennu, ſydd ffordd 
ſicer o gael ein caſſau; a chan fod mor naturiol ini 
chwennych clod, ychydig a ddewis y ffordd anhy- 
fryd hon, On'd yftyria, a ydyw 'r petheu hyn yn 
wir, ai nid ynt ? Pe ni byddent wir, cyd-unwn yn 
Ilwyr a thydi yn erbyn y neb a ddychrynai ddynion 
ddiachos. Ond os yw 'r bygythion hyn yn air 
uw, mor ynfyd yw iti wrthod eu gwrando a'u 
hyſtyried? Os wyt ti yn un o bobl Dduw, yr 
athrawiaeth hon ſydd gomffordd iti, ac nid yn 
ddychryn. Os wyt etto heb dy eni o Dduw, mi 
dybygwn y byddai mor arſwydus iti glywed am y 
nefoedd ag am uffern, oni bai fod enw 'r nefoedd 
neu jechydwriaeth yn unig, yn ddigon. Pregethu 
'r nefoedd a thrugaredd iti, yw erfyn arnat eu ceiſio, 
à⁊c nid eu gwrthod ; ac nid yw pregethu uffern, ond 
dy gynghori i ffoi rhagddi. Pe byddit tros ben pob 
gobaith o ddiange rhag uffern, yna byddai 'n ofer 
ion wrthyt am dani; ond tra byddech byw, mae 
gobaith .y dychweli, am hynny rhaid arfer pob 
moddion i'th ddeffroi o'th drymgwſg. Och! pa 
galon a ddychymmyg, neu dafod a draetha byth; 
mor ddwfn yw poeneu 'r eneidieu ſydd dan ddigo- 
faint Duw ? Bechaduriaid, byddwch chwi yno ya 
llefain ar Tefu Griſt, O trugarha! O toſturia, 
© toſturia wrth enaid tlawd!' Wele, yr wyf fi yn 
awr, yn enw *r Arglwydd Iefu yn galw arnat ti, O 
trugarha a thoſturia, ddyn, wrth dy enaid dy hun |! 
A fynni di i Dduw doſturio wrthyt, pan na fynni 
| doſturio 


* 


PEN. 6. orphwysfa *r Saint. 109 


doſturio wrthyt dy hun? Os gwel dy farch ond 
ffos ddofn o'i flaen, prin y gyrri ef i mewn; ac a 


ddi di mor wrthnyſig a bwrw dy hun i uffern, 


'nol rhagddangos iti y perygl? © Pwy a faif o 
« flaen llid yr Arglwydd ? A phwy a gyfyd yng- 
« hynddaredd ei ddigofaint ef (m)?“ Mi dybygwn 
na byddai raid dywe'yd gair yn rhagor wrthyt, eithr 
y bwrit ymaith y pechodeu ſy'n damnio dy enaid, 
a rhoddi o honot dy hun yn llwyr i Griſt. Ymro 
i hyn yn ebrwydd, a gwna felly,- fel y gwelwyf dy 
wyneb ymmbhlith y ſaint. Yr Arglwydd a berſwadio 
dy galon i wneuthur y cyfammod hwn yn ddiaros ! 
On'd os ymgaledi hyd angeu, fel na byddo meddy- 
giniaeth, na ddywed ddydd a ddaw, na chefaiſt dy 
rybuddio yn ffyddlon, gan gyfaill a chwennychai 
attal dy ddamnedigaeth. 


o 


PEN. VII. 
Fr angenrheidrwydd o ymofyn yn ddyfal am 
orphwysfa 'r Saint. | 


I, Gorphwysfa *r ſaint yn cael ei heſgeuluſo yn gywil- 


» 


yddus ; yn enwedig, I. gan y bydalion, 2. gan y dorf 


halogedig, 3. gan broffeſwyr ffurfiol, 4. a chan y 
duwiolion eu hunein, pa un bynnag ai ſwyddogion, 
gweinidogion, ai cyffredin ddynion. II. Yr awdwr 
yn galaru o herwydd yr eſgeuluſdra, ac yn annog y 
darllenydd i ddrnvydrwydd drwy yſtyried, 1. Pdiben- 
ion *rym yn amcanu attynt, y gwaith hdd gennym 
i wneuthur, byrrdra ac anſiccruydd ein hamper, 
a @ drwydrwydd ein gelynion, 2. ein talenteu, tru- 
gareddeu, ein perthynas i Dauw, an tralladion 


3. 5 


110 Tt angenrheidrwydd o ymofyn PER b. Yo 


3. y cynnorthwyon ſydd ini, yr egwyddorion a broff. 
efwn, a ſicered yw nad alliun byth wneuthur digon ; 
4. bod pob gras yn tueddu i ddiwydrwyda, bod ofera 
yn golled, bod amſer lawer wedi ei gam-dreulio, ac y 
 byad ein gwobr yn gyfattebol i'n diwydrwydd ; 5. 
bod ymarechu yn ddwyfol ordinbad, pawb a addefant 
hynny ryw. bryd, y criſi'nogion pennaf a alarant o 
eiſieu hyn wrth farw, y nefvedd yn fynych a golkwyd 
o eiſſeu hyn, ond ni cha'w'd erioed heb hyn ; 6. bod 
Duw, Crift, ar Hpryd Glan oddifrif; Duw ſydd 
felly wrth wrando ac atteb gweddi, gweintdogion yn 
eu hathrawiaeth au cynghorion, yr holl greaduriaid 
wrth Teini ini, pechaduriaid wrth waſanaethu v 
cythraul, fel y buem ni gynt, ac etto yn achoſion 
bydol, a phawb yn y nefoedd ac yn ferns yn ddts 
frifel ;. 7. y bennod a ddrwedda gyda rhai cweſliyneu 
i gyunhyrfu r aunuwiel, ac hefyd y duwiol. 
I. O S oes i'r faint y fath orphwysfa ogoneddũs 
n wir, pa'm na bai rhagor o ddyfal ym- 
ofyn am dani? Gallai un feddw], pe bai i ddyn 
on'd clywed unwaith bod y fath annhraethol ogo- 
niant 1'w gael, a chredu mai gwir a glywodd, y 
llewygai gan angerdd ei hiraeth am dani, ac yr 
anghofiai n agos fwyta ac yfed, na ofalai am ddim 
arall, na lefarai ac na ymofynnai am ddim arall, 
ond pa fodd i gael y tryſor hon. Ac etto nid yw 
'r bobl a glywant beunydd am dani, ac a broffeſant 
ei chredu fel erthygl ſylfaenol o'u . yn cym- 
meryd mwy o ſulw o honi, nag yn llafurio mwy am 
dani, na phe buaſant heb glywed erioed bod y fath 
beth, neu na chredent air a glywant. Y cerydd 
hw ſydd gyfaddas iawn i'r — bydolion— y dorf hal- 


ogedig — y proffeſwyr ffurfieol— ac hyd yn oed i'r 


dutbiolion eu hunain, 


1. Mae 'r bydel-feddw! mor ddiwyd yn chwilio 
am betheu dacarol, fel nad oes ganddynt na chalon 
| | 5 nac 


Pen. 7. yn ddyfal am orphwysfa r Saint, 111 


nac amſer i geiſio 'r orphwysfa hon. O becha- 
duriaid ynfyd, pwy a'ch llygadtynnodd chwi? 
Mae'r byd yn rheibio dynion yn fwyſtfilod, ac yn 
eu harwain rai graddeu tu hwnt i wallgof. Gwelwch 
pa farchogaeth a rhedeg, pa ymdrybaeddu a chri- 
binio, ſydd am betheu gwael, tra mae tragyw- 
yddol orphwysfa 'r faint 2 cae] ei heſgeuluſo ! Pa 
ddyfeiſio ac ymdrechu ſydd i ddringo yn y byd ffon 
uwch na'u brodyr, tra maent yn eſgeuluſo brenhi- 
nol oruchafiaeth y faint! Mor ddiflino y ceiſiant 
bleſereu cnawdol, pan y maent yn edrych ar foliant 
Duw, llawenydd yr angylion, fel baich blin ! Mor 
drafferthus y llafuriant i ddyrchafu eu heppil, ac 
helaethu eu meddianneu, neu yſgatfydd am fywio- 
liaeth dlawd o'r llaw Yr genau; ond ni roddant un 
awr i yſtyried pa fodd fydd arnynt yn y farn fawr 
ſydd ar ddyfod ! Pa foreu godi, a myned yn hwyr 
i gyſgu, ac ymdrafferthu o fiwyddyn i flwyddyn, 
am fywioliaeth barchus iddynt hwy a'u plant hyd 
angeu ; ond beth a ganlyn, nid ynt byth yn 
meddwl am dano ! Etto 'r dynion hyn a waeddant, 
© Beth ? onid allwn ni fod yn gadwedig wrth lai o 
© ftwr?* Mor foreu y deffroant eu gwaſanaeth- 
ddynion at eu gwaith! Ond mor anfynych y 
gelwir arnynt i weddio, a darllen Jr yſgrythurea ! 
Beth a wnaeth y byd hw i' w gariadon a'i gyfeillion 
i beri iddynt ei ddilyn mor awyddus, a'i geifio mor 
awchlym, tra mae Criſt a'r nefoedd yn cael llonydd, 
heb nemmawr yn ſylwi arnynt? Neu beth a wna 
r byd erddynt dros yr amſer a ddaw? Ein dyfod- 
iad i'r byd, ſydd mewn poen a thriſtwch, Ein 
taith drwyddo ſy'n llawn blindereu a gofalon. An 
mynediad allan o hono ſydd lymmach na'r cwbl. 
O afreſymmol, ynfyd ddynion! A fydd i ddigri- 
fch a phleſereu lynu wrthych? A fydd aur ac 
anrhydedd daearol yn gyfeillion ffyddlon ichwi, 
pan ddel eich angen mwyaf? A n 


* 


112 BY angenrheidrwydd o ymofyn Pex, 7. 


ceeich llef yn nydd eich cyfyngder? A wnant eich 
aredu, neu'ch gwrando, yn awr angeu? A ant 
droſodd gyda chwi i'r byd arall, i wobrwyo 'r 
Barnwr, a'ch dwyn yn rhydd, neu brynu ichwi 
Ie ymmblith y rhai dedwydd ?. Paham ynteu' y bu 
ar y gwr goludog eiſieu diferyn o ddwfr i oeri ei 
dafod? Neu a ydyw y briwſion melus o bleſereu 
preſennol ac anrhydedd, o werth mwy na thrag- 
ywyddol orphwysfa? Neu a dalant hwy am y 
golled o'r tryſoreu parhaus hyn ? A oes y gobaith 
lleiaf o hyn? Nag oes, Ow fyd aflan a thwyllod- 
rus! Mor fynych y clywſom dy gariadon ffydd- 
lonaf o'r diwedd yn achwyn, © Och, y byd a'm 

© twyllodd, ac a'm dinyſtriodd i! Gwenhieithodd 

« im1 yn fy hawddfyd ond yn awr a*m gwrthyd yn 

« fy adfyd. Pe gwaſanaethaſwn Griſt mor ffydd- 

© lon ag y gwaſanaethais y byd, ni adawſai efe 

© mo honof mor ddigyſſur a diobaith.“ Felly 
y galarant, etto y pechaduriaid a ddeuant ni chym- 
merant rybydd. 15 | 
2, Ond am y dorf halogedig, ni ellir eu perſwadio 

1 gymmeryd cymmaint poen am iechydwriaeth 
a chyflawni allanol ddyledſwyddeu crefydd. Os 
pregethir yr efengyl yn y dre p'le maent yn byw, 
o boſſibl y deuant i wrando un pen o'r dydd, ac 
aros gartref y llall; neu os daw er meiſtr i'r gyn'- 
Ileidfa, rhaid i rai o'r tylwyth aros gartref. Os 
byddant heb bregethiad goleu a ffyddlon o'r efengy], 
leied ſydd drwy r holl dre a ant filldir neu ddwy i- 
rando, er yr ant filldiroedd lawer i'r farchnad i 
geiſio ymborth 'w cyrph ? Gwyddant mai'r yſgry- 
thur yw cyfraith Duw, wrth ba un y cant eu cyfi- 
awnhau neu eu condemnio yn y farn; ac mai 
« owyn ei fyd y gwr ſydd a'i ewyllys ynghyfraith 
* yr Arglwydd, ac yn myfyrio yn ei gyfraith ef 
« ddydd a nos; etto ni chymmerant hwy y boen 
o ddarllen pennod yn y dydd, ac os edrychant = 7 

p : bi 


75 


Pex. 7. Jt def, in erphwysfa 'r Saint, 113 


bibl ar y ſabboth, gadawant ef heibiò drwy 'r wyth- 
nos. Er gorchymmyn iddynt weddio bob amſer, 
ac yn ddibaid, etto ni weddiant hwy nac yn eu 
teulu, nac yn y dirgel. Daniel a ddewiſodd gael ei 
fwrw 1 ffau 'r llewod yn hytrach na gadael heibio 
weddio yn ei dy dair gwaith yn y dydd, a hynny 
ynghlyw ei elynion ; etto gwell gan y dynion hyn 
fod yn yſglyfaeth e ir diawl, y llew 
rhuadwy, na chwilio felly am ddiogelweh; neu 
nteu eu gweddieu oerion difywyd ſy'n cymmell 
Now i naccau iddynt eu dymuniad ; addefir ym- 
hlith dynion, nad yw *rhwn a fo'n gofyn yn eſgeu- 
lus ac anfynych yn priſio ond ychydig am y peth 
mae'n ei geiſio. Gwael yw 'r nefoedd yngolwg y 
rhai a feddyliant na thal ofyn am dani yn fwy taer 
a mynych nag maent arfer o wneuthur, Ped fai 
nod ar ddrws pob teulu na cheiſiant yr Arglwydd 
foreu a hwyr yn ddifrifol mewn gweddi, fel y 
tywalltid eu ddigofaint ar y fath deuluoedd diweddi, 
byddai ein trefi fel lleoedd a ddifrodwyd gan bla, y 
bobl yn feirw o'u mewn, a nod barn oddiallan. 
*Rwyt yn ofni, y nodid deg ty i farwolaeth am bob 
un a arbedid; yn enwedig pe canfyddem weithre- 
doedd dynion yn y dirgel, mor lleied a gaem mewn 
tre a gwlad a dreuliant un chwarter awr foreu a 
hwyr, i daer ymbil ar Dduw yn achos eu heneidieu? 
O leied gwerth yngolwg y rhai'n yw tragywyddol 
orphwysfa! Felly yr eſgeuluſant, drwy ddiogi, 
bob ymgais am ddedwyddwch, oddieithr rhai dyled- 
ſwyddeu cyhoedd yn y gyn'lleidfa, a wnant o ran 
arfer, neu barch arnynt eu hunain, Cynghorwch 
hwynt 1 ddarllen llyfreu da, a dyſgu egwyddorion 
crefydd, a ſancteiddio dydd yr Arglwydd drwy 
weddio, myfyrio, a gwrando 'r gair, a gadael 
heibio feddw] ac ymddiddan am y byd ;- pa fywyd 
poenus y cyfrifent hwy hwn? Fel pe baent yn 
| meddwl 


2114 Yr angenrheidruydd o ymofyn Pen, 7. 
meddw] na thal y nefoedd gymmeryd y fath boen 


am dani. 

3. Rhyw arall yw, proffefuwyr Hi 3 y rhaina 
gymmerant eu tywys i unrhyw ddyledſwydd allano], 
ond byth ni ddeuant at waith tufewnol crefydd, 
Gwnant bregethu, gwrando, darllen, ymddiddan 
am y nefoedd, gweddio yn en teulu, a chymmeryd 
Plaid dynion ac achoſion da; ond byth nid ellwch 
ddywad a hwynt at ddyledſwydd mwy yſprydol; 
megis taer weddio yn waſtadol yn y dirgel; mytyrio 
yn NUN holi eu hunain yn gydwybodol; bod 
o feddwl nefolaidd ; a gwilio ar eu calonneu, eu 
geirieu, a'u ffyrdd; marweiddio gweithredoedd y 
cnawd; maddeu o' u calon, a charu eu gelynion; 
a chyfrif eu brodyr yn well na hwynt eu hunain; 
a bwrw i lawr 'rhyn oll a wnant neu a feddant, 
with draed Criſt. Ni ddoir a rhagrithwyr byth at 
ddim o'r rhai'n. = Er derbyn o ragrithnur yr efengyl 
trwy lawenydd, nid yw hynny ond ar wyneb ei 
enaid yn unig, heb byth roddi i'r had fawr ddaear ; 
cyfnewid hyn ei opiniwn, ond byth nid y yn todd; 
ac yn llunio ei galon o newydd, ac nid yw yn 
caniattau i Griſt deyrnaſu ynddo. Fel y mae ei 
grefydd gan mwyaf mewn opiniwn, felly hefyd ei 
ymarweddiad ſydd wageddus, Mae hwn fynychaf 
yn ymblediwr poethlyd, dw] a baleh ynghylch 
crefydd, yn hytrach na chofleidiwr goſtyngedig or 
| raging a a ddeall, gyda chariad ac utudd-dod, 
Drwy ei waith yn diyſtyru barn a pherſoneu eraill 
ac heb lefaru ond anfynych yn ddifrifol a goſtynge- 
dig am betheu mawrion Criſt, efe a ddengys fod ei 
grefydd yn ei dalcen ac nid yn ei galon. Awelon 
profedigaetheu a'i hyſgwyd fel plufyn, am nad yw 
ei galon wedi ei ficcrhau ar Griſt drwy ras. Nid 
yw ef byth yn cwyno 'n ddirgel ac yn oſtyngedig 
 wrth neb oblegyd ammherffeithrwydd ei enaid, a“ 
anniolchgarwch i Griſt ; eithr ei gyſſur pennaf ſydd 

* 


* 


PEN. 7. yn dayfal am orphwysfa 'r Saint. 115 


am ei fod o'r cyfryw farn a phlaid.— Gellir dy- 


we'yd yn gyffelyb am y bydot ragrithnwr, *rhwn 
fy'n mygu 'r efengyl a drain gofalon a ſerchiadeu 


bydol. Gwyr, y rhaid iddo fod yn grefyddol, eyn 


y gallo fod yn gadwedig ; am hynny y gwna ddar- 
llen, gwrando, a gweddio, ac ymadael a'i gym- 
deithion a'i arferion gynt; ond etto ymroi 1 gadw 
ei afael ar betheu preſennol. Os ei farn a ddyweid, 
Duw yw *r daioni pennaf, etto ni ddywedodd ei 
galon a'i ferchiadeu felly erioed. Mae 'r byd ya 
cael mwy o'i ſerchiadeu ef na Duw, am hynny y 
byd yw ei Dduw ef. Er na red ar ol opiniyneu 
newyddion fel y cyntaf, etto bydd o'r opiniwn a 
waſanaetha bennaf i'w elw bydol. Ac megis dyn 
y lleſgawyd ei yſprydoedd gan ryw afiechyd blin; 
telly yſpryd y dyn hwn ſy'n llawn o bla ſerchiadeu 
bydol ; mor egwan ei weddieu yn y dirgel! Mor 
fas ei hunan-ymholiad a'i fyfyrdodeu ! Mor eſgeu- 
Jus y gwilia ar ei galon ? Mor ddiddim yw ei ſerch 
i garu Criſt, a rhodio gyda Duw, a gorfoleddu 
ynddo ! — Felly y ddau ryw hyn, ac amryw eraill o 
Tagrithwyr, er y dont gyda chwi yn hawdd 1 ddy- 
ledſwyddeu allanol cretydd, ond etto byth ni chym- 
merant boen ynghylch dyledſwyddeu tufewnol ac 
yiprydol. | 
4. Ac hyd yn oed y duwichon eu hunain ydynt 


yn chwilio yn rhy ddiog am eu tragywyddol orph- 


wysfa. Och y fath anghyſſondeb ſydd rhwng ein 
goleu a'n gwres? Rhwng ein proffes a'n protiad ? 
Puy ſy'n pryſuro fel am y nefoedd ? Mor llonydd 
y fafwn? Mor ddiofal y gweithiwn? Mor fynych 
yr ym ya ſiarad, yn cellwair, ac yn ofera ymaith ein 
hamſer ? Mor dwyllodrus y gweithiwn waith Duw? 
'Rydym yn gwrando, fel heb wrando; yn gweddio, 
fel heb weddio; yn ymholi, yn mytyrio, ac yn 
ceryddu pechod, fel heb wneuthur hynny ; ac yn 
mwynhau Criſt fe] heb ei fwynhau ; yn arter petheu 

nefawl, 


Kd * 
-. 4 


o —— 

nn. ll Þ — 
7 

RE  -_ Fg * 4 


— 2 , 


— — 3 oa FE: + 


. _— 3 
= 4 


116 Yr angenrheidrwydd o ymofyn P EN, 7, 


nefawl, fel y mae rr apoſtol yn erchi ini arfer pe- 
theu daearol. 0 e 
Pa farweidd-dra rhewllyd a'n rhwymodd i fynu! 
Yr ym yn marw, a ni a wyddom hynny, ac etto 
nid ym yn ſyflyd ; yr ydym wrth ddrws tragywyddol 
ddedwyddwch neu drueni ; ac etto yn ddigyffro; 
mae angeu 'n curo, ond nid ym yn gwrando arno; 
mae Duw a Chriſt yn galw ac yn llefain arnom, 
« heddyw os gwrandewch ar fy lleferydd i, na 


“ chaledwch eich calonneu; gweithiwch tra ydyw 


„e hi yn ddydd, y mae er nos yn dyfod, pan na 
« ddichon neb weithio.” Bryſiweh yn awr, ym- 
© drechwch am eich bywyd ; yrwan, neu byth ;* ac 
etto ni ſyflwn, myy na phe baem hanner cyſgu. 

Mor bryſur y 155 angeu a barn yn dyfod, mor 
gyflym y maent yn neſhau ? Maent ar ein gwartha, 
etfo mor ddigyffro ydym nt? Arglwydd, pa mor 
ddideimlad, dacarol ac uffernol o beth yw calon 
galed ! P'le mae'r dyn ſy oddifrif yn griſtion? Mi 
dybygwn nad yw dynion ym mhob lle ond cellwair 
a'u cyflwr tragywyddol. Nid ynt yn gofalu am 
dano ond ychydig yn awr a phryd arall ; yn lle ei 
wneuthur yn ſwydd bennaf eu bywyd. Oni bai fy 
mod yn glat fy hun or un clefyd, pa ddagreu a 
gymmyſgwn a'r inge hon? Gyda pha och'neidieu 

griddfannwn am hyn? A chyda pha brudd- der 
yipryd y galarwn dros y marweidd-dra cyffredinol 
hyun! 


A ydyw Swydaggion yn ein plith, yn cyflawni eu 


ſwydd oddifrif? A ydynt hwy yn fawr eu fel dros 
Dduw? A ydynt hwy yn adeiladu ei dy ef? Yn 
amddiffyn ei air a'i anrhydedd ? Ac yn gwrthwy- 
nebu pechod a phechaduriaid, fel cythryblwyr ein 
heddwch, a holl achos ein trueni? A ydynt hwy 
yn defnyddio eu holl allu, 1 ac anrhydedd, abu 
holl awdurdod er llès pennaf teyrnas Criſt, fel 

Zh dynion 


P 
d 
8 


%%% ( 180 — O&Þb 


PEN. 7. yn dayfal am orphwysfa *r Saint, 117 
dynion y gorfydd arnynt ar fyrr roddi cyfrif o' 


goruchwyliaeth ? | 
Mor anaml yw 'r grweinidagion ſydd ddifrifol yn 
eu gwaith ! Nage, mor fyrr y daw r goreu oll yn 
hyn! A ydym ni yn gwaeddi 'n uchel yn erbyn 
anufudd-dod dynion Ir efengyl, © yn eglurhad yr 
Yſpryd,” ac yn trin pechod fel tan dinyſtriol yn ein 
trefi, ac yn ymdrechu i dynnu dynion allan o 
hono? A ydym ni yn © perſwadio dynion fel rhai 
« yn adnabod ofn yr Arglwydd?” A ydym ni yn 
cymmell Criſt, ail-enedigaeth, ffydd a ſanQeidd- 
rwydd, gan gredu na ddichon dynion byth, heb 
y rhai'n, fyned i'r bywyd? A ydyw ein hymyſ- 
garoedd yn toſturio wrth y dorf anwybodus, eſgeu- 
jus ac yſtyfnig? Pan edrychom yn eu hwynebeu, 
a ydyw ein calonneu yn toddi droſtynt, rhag na 
wel n byth eu hwynebeu ya yr orphwysfa nefol ? 
A ydym ni yn llefaru wrthynt, fel Paul, dan wylo 
am eu tymmereu cnawdol a daearol? © Gan eu 
« dyſgu o dy i dy yn waſtadol, ag aml ddagreu ??? 
A ydym ni yn erfyn arnynt, fel am jechydwriaeth 
eu heneidieu? Neu yn hytrach, 'onid ym ni yn 
gofalu am ryngu bodd ein gwrandawyr dyſgedig, 
fel pe na bai ſwydd gweinidog ddim arall ond 
adrodd ftori eſmwyth dros awr, heb edrych mwy ar 
ol y bobl hyd y bregeth neſaf? Onid yw doethineb 
dynol yn oeri ein gwres, gan wneuthur ein prege- 
theu.yn farweidd ar y teſtyneu mwyat bywiol ? Mor 
dyner y triniwn y pechodeu hynny a drin mor 
greulon eneidieu ein pobl? Mewn gair, ein diffyg 
o ddi.rifwch ynghylen petheu nefol, ſy 'n sio enei- 
dieu ein pobl i gyſgu, ac yn peri iddynt wrando yn 
eſgeulus ac anyſtyriol, er eu dinyſtr. Yr Arglwydd 
a faddeuo bechod mawr y weinidogaeth yn y peth 
hyn, ac yn enwedig ty mhechod i, X a 
Ac a ydyw 'r cyffredin bobl yn fwy difrifol na 
Twyddogion a gweinidogion ? Pa fodd y gellir diſ- 


Si 


118 T angenrbeidrœydd o ymofyn PEN, 7, 


gwyl hynny? Ddarllenydd, gwna ond edrych arnat 
dy hun, ac atteb y cweſtiwn. A ofodaiſt di dy 
dragywyddol orphwysfa ger bron dy lygaid, fel dy 
waith pennaf yn y byd? A wytti yn gwilio ac yn 
ymdrechu a'th holl nerth, © fel na ddygo neb dy 


« goron ?” A wyt ti yn pryſuro, rhag ei myned 


yn rhy ddiweddar, a marw o honot yn dy bechod ? 
A wyt yn rhedeg drwy dorf o rwyltreu, gan 
« gyrchu at y nod am gamp uchel alwedigaeth Duw 


4 yng Nghriſt Ieſu, gan ymeſtyn at y petheu o'r tu 


« blaen?” A ddichon cydwybod dyſtio o blaid dy 
weddieu, dagreu a griddfanneu yn y dirgel? A 


ddichon dy deulu dyſtio iti ddyſgu iddynt ofn yr 


Arglwydd, au rhybyddio i ochelyd y “le poenus 
« hwnnw ?”” - A ddichon dy weinidog dyſtio iddo 


*th glywed yn llefain allan, © beth a wnaf i fod yn 


« gadwedig ?”” ac i ti ei ddilyn ef dan gwyno am 
dy lygredigaeth ac ymotyn oddifrif am yr Ar- 
«i, ? A ddichon dy gymmydogion dyſtio iti ge- 

ddu 'r annuwiol, a chymmeryd poen i achub 
eneidieu dy frodyr ? Barned yr holl dyſtion hyn 
heddyw rhyngddot ti a Duw, pa un a wyt ti oddi- 
frif am dragywyddol orphwysfa. Gelli ddywedyd, 
wrth ei waith, os bu dy was yn ſegura, er nad oedd 
yn dy olwg ; felly y galli wrth edrych ar dy waith 
dy hun. A yw dy gariad at Griſt, dy ffydd, dy 
ſẽl, a'th raſuſeu eraill yn gryf neu wan ? Beth yw 


dy lawenydd? Beth yw dy ſiccrwydd ? A ydyw 


r cwbl yn drefnus o'th fewn? A wyt ti 'n barod 
i farw, pe hwn fyddei 'r dydd ? A ydyw eneidieu 
y rhai ſydd o'th amgylch yn dy fendithio? Barna 


wrth hyn, a gelli ganfod yn hawdd pa un ai diwyd 


ai ſegur fuoſt, 


O FENDIGEDIG orphwysfa, mor annheilwng | 


yr wyt ti 2 cael dy eſgeuluſo! O Deyrnas ogo- 
neddus, fel yr wyt ti - cael dy ddibriſio! Ychy- 
dig a wyr eſgeulus blant dynion, beth yw-r ſtad 

. | hon 


Pa. 7. vn dhfal en opbuyifa'r dein. rig 


hon y maent mor ddifatter am dani. Pe unwaith 
y gwyddent hyn, diammeu y byddent o feddwl 
arall, Gobeithio, adarllenydd, dy fod di ya teimlo 
mai peth ofnadwy yw cellwair ynghylch tragywy- 
ddol orphwysfa, ac mor gywilyddus y buoſt di euog 
o hyn dy hunan. A gobeithio hefyd na ollyngi ir 
argyhoeddiad hwn i farw mwy. Pe dywedai r 
phyſygwr wrthyt, os gwnei on'd un peth, does 
arnaf ddim ofn, na byddi iach o'th glefyd ; oni 
wnait hyn? Felly y dywedaf i wrthyt, os gwnei 
ond un peth dros dy enaid, diammeu y byddi cad- 
wedig, cred yng Nghriſt, a gwaſanaetha ef o'th 
galon tra byddech byw, bydd griſtion yn wir, ac 
yna dedwydd fyddi. Er mor belled yr aethoſt 
 diwrth Haun, ac mor greulon y buoſt wrth - 
leſu Griſt, etto cais Dduw a thro atto, yn galon- 
nog drwy Griſt, ac efe a'th dderbyn ac a'th geidw 
i fywyd tragywyddol ; etto er mor ddigonol haedd- 
iant Criſt, er mor rhad ei addewidion, ac er mor 
helaeth trugaredd Duw; os na wnei ond fiarad am 
danynt, pan y dylait eu cofleidio -yn awyddus, ni 
byddi di byth well erddynt; ac os gwnei ofera pan 
y dylait lafurio, ti a golli y goron. Gan hynny 
ymdrech ar frys ac yn ddifrifol, a bendithia Dduw, 
am fod gennyt etto oda. ; 
II. Ac er dangos nad wyf yn dy annog yn ddi- 
achos, mi a chwanegaf yma amryw y/tyr:iaetheu i'th 
gynnhyrfu. Deffro dy yſprydoedd i wrando ar- 
nynt, ac, fel y dywedodd Moſes wrth [/rael, © medd. 
ul yn dy galon am yr holl eirieu, yr ydwyf yn 
« eu tyſtiolaethu wrthyt heddyw ; canys nid gair 
« ofer yw hwn i ti; oherwydd dy einioes di yw 
 Cefe(a).” Yr Arglwydd a agoro dy galon, ac a 
baro i'w gyngor lynu wrthyt yn effeithiol. 
1. Nyria mor rheſymmol yw, fod ein drwydrwydd 
yn gyfattebol i'r dibennion yr amcanwn attynt, ir 
| __ gwaith. 
fa) Deut. xxxii. 46, 47. 


-4 . 


2 = 
- - 
* v2 
288 " * a. . 8 a AQ 0 
a di ©. an a =adss — —— a ati ol et 


f 4 

i 1 

9 

_ 

= } 
4 

_ 

1 

' 4 

: 


120 ' Yr angenrheidrwydd o ymofſyn PEN, 7. 


gwaith Hdd gennym mewn llaw, i fyrrdra ac anſice 


craydd ein hamſer, ac i ddrwydrwyad y gelynion yd 
ih berbyn. — Dibenion dymuniadeu ac ymgeiſiadeu y 
criſtion, ydynt mor uchel, na ddichon deall dyn ar y 
ddaear eu hamgyffred. Beth mor rhagorol, mor 
bwysfawr, neu mor angenrheidiol, a gogoneddu 
Duw, iechydwriaeth ein heneidieu ni ac eraill, 

drwy ochelyd poeneu uffern, a meddiannu gogo- 
niant ynef? Ac a ddichon dyn fod yn rhy bryſur 
ynghylch petheu mor bwyſig? A ddichon efe eu 
dymuno yn rhy ddifrifol, eu caru 'n ormod, neu 
lafurio am danynt yn rhy ddiwyd? Na ddichon, 


canys ni a wyddom, os na lwydda ein gweddieu a'n 


lafur, y collir ni 'n dragywyddol.— Gwazth y criſtion 
yma, fydd dra matur ac amrywiol iatun. Rhaid ad- 


newyddu 'r enaid, a marweiddio llygredigaetheu; 


rhaid gorchfygu 'r byd a'i arferion a'i brofedigae- 
theu; rhaid daroftwng y cnawd a'i wynieu a'i 
chwanteu ; rhaid dibriſio cyfeillion, parch a bywyd; 
a diſtewi cydwybod ar iawn fail ; a chyrraedd ſic- 


crwydd a bardwn a heddwch. Er y rhaid i Dduw 


roddi 'r petheu hyn yn rhad heb ein haeddiant ni; 
etto ni ddyry mo honynt, heb ini ymofyn a llafurio 


- *n bryſur am danynt. Heblaw hyn, mae llawer o 
betheu i'w dvſgu, ac ordinhadeu lawer i'w harfer, 


a dyledſwyddeu i' cyflauni: mae pob oes, blwy- 
ddyn a dydd, pob lle a galwedigaeth a chyflwr y 
delom iddo, yn galw arnom lafurio ac ymdrechu o 
newydd; mae gwragedd, plant, gwaſanaeth-ddy- 
nion, cymmydogion, cyfeillion, gelynion, oll i gyd 
yn galw am ddyledſwydd oddiwrthym. Barnweh. 
ynteu pa un a ddylei dynion ſydd a chymmaint o 
waith ar eu dwylaw bryſuro ai peidio ; a pha un a 
bod yn ddoeth iddynt oedi ac ofera, neu ymdrechu 
ar frys. — Mae amſer yn myned heibio, Im mhen 


 yehydig ddyddieu, ni byddwn yma mwy. Mae 
amrywiol glefydeu yn barod i afaelu ynnom, Cawn 


nl 


Lf 


1 


PEN. 7. yn dayfal am orphwysfa LIP Saint. 125 


ni ac ſydd yr aur hon yn pregethu, ac yn gwrando 

yn fiarad ac yn rhodio, ar fyrr — ein Cym= 
meryd ymaith a'n rhoddi i orwedd yn y llwch, a'n 
gadael yno mewn- tywyllwch a llygredigaeth ya 
ymborth pryfed; yr ydym ar fyned yao eiſoes; ni 
wyddom ni pa. un a gawn, na phregeth na ſabbath 
nac awr mwy. Mon ddiwyd y dylaent hwy Tod ac 
ſy'n gweled eu gwaith mor fawr, a' u hamſer mor 
A y-mae ini e/ynion ag Hdd bob amſer yn 
buriadu ac yn ymroi i'n diniſtrio. Mor ddiwyd yw 
ſatan ym mhob math o brofedigaetheu ! Am hyn- 
ny © byddwch/ſobr, gwiliwch : o blegid y mae eich 
« gwrthwynebwr diafol, megis llew rhuadwy, yn 

«TD oddi amgylch, gan geiſio y neb a allo ei 
„ lyngeu; yr hwn gwrthwynebwch yn gadarn yn 
« y ffydd (b).“ Mor ddiwyd yw holl weinidegion 
ſatan ! gau-athrawon, gwatwarwyr, ac erlidwyr 
a'n llygredigaetheu tufewnol, y rhai mwyaf diwyd 
o bawb oll! A wna gwrthwynebiad egwan y tro ? 
Oni ddylaem ni fod yn fwy diwyd am ein cadwe- 
digaeth na 'n gelynion am ein dinyſtr ? 

2. Dylaem bryſuro i ddiwydrwydd, wrth y/fyried 
ein talenteu, a' trugaredden, ein perthynas i Dduw, 
a'r cyſtuddieu à ddyry efe arnom. — talenteu a dder- 
byn:aſom ydynt amrywiol à gwerthfawr. Pa ddynion 
a anadlant ar y ddaear a gawſant oleuach athratuiae- 
theu, neu gryfach annogaztheu, neu amlach rhybu- 
ddion na nyni ? Pregetheu, nes laru arnynt; ſab- 
batheu, nes eu halogi; Uyfreu rhagorol yn y fath 
lawnder, na wyddom p'un iC ddarllen? Pa ddy- 
nion a gawſant Dduw mor agos attynt? neu a 
welſant Griſt croeſhoeliedig mor amlwg ger bron eu 
llygaid? neu a gawſant nefoedd ac uffern mor eglur 
iddynt? Gyda pha frys y dylai y fath cyfryw 
ddynion redeg tua r nefoedd ? Pa fodd y dylaent 

„ fath adenydd ? ac mor 
TE gyfiym - 


(b) x Pedr vo 8. 9. 


wa -. 


P A SETS 


- eee 1 + 


Du 


— 


_s — = p — 
3 * — 2 * 


r 


| 
| 
| 
| 


SS 


* * 
— 5 — ww # » 
_ - 
— 


_ * — 
* 2 9 
- 2 -_ ww. * GL..." 


R * r 


7 


122 Yr angenrheidrwydd o ymofyn Pug. 7. 


gyflym y dylaent hwy hwylio, ſydd a gwynt a llanw 
o'utu? Nid yw meſur bychan o ras yn weddus 


i'r fath ddynion, ac ni wna diwydrwydd cyffredinol 
ngwaith Duw eu heſguſodi. — Ein hall fywyd a 
4 a thrugareddeu. Duw o'i drugaredd a dy- 
walltodd arnom dryſoreu mor a thir, nefoedd a 
dacar. Vr ydym yn cael ein porthi a'n dilladu a 
thrugaredd. Mae gennym drugareddeu oddifewn 
ac oddiallan. Eu cyfrif yw cyfrif ſer y nefoedd, 
neu dywod min mor, Os oes dim gwahan rhwng 
daear ag uffern, neu rhwng nefoedd a daear, yna 
diammeu ini dderbyn trugaredd. Os yw gwaed 
mab Duw yn drugaredd, yna yr ym ni yn rhwym- 
edig i Dduw am drugaredd. A feddwl Duw nad 
oes dim yn ormod nac yn rhy dda ini, ac a gawn 
ni feddwl pob beth yn ormod a wnelom erddo ef? 
Pan gymmharwyf fy _—_ marweidd anfuddiol a'r 
am] 1 rhyfeddol a dderbynniais, mae'n 
peri cywilydd arnaf, ac yn fy nharo 'n fud, ac yn 
fy ngadael yn ddieſgus, — Heblaw ein talenteu a'n 
trugareddeu, ein perthynas i Dauw ſydd dra anwyl. 
A ydym ni Jn blant iddo ef, ac oni ddylaem ni 
roddi iddo ef ein ſerchiadeu puraf, a'n hufudd-dod 
pennaf? A ydym ni yn briod i Grift, ac oni ddy- 
laem ni ei garu ac ufuddhau iddo? © Os ydyw efe 
„ dad, pa le y mae ei anrhydedd ? ac os ydyw efe 
« feiſtr, pa le y mae ei ofn (c)? yr ydym yn ei alw 
« ef yr Athro, a'r Arglwydd; a da y dywedwn (d);” 
ond os nad yw ein hufudd- dod a'n diwydrwydd yn 
profi ein perthynaſeu i Dduw, yr ydym yn con- 
demnio ein hunain wrth ddywedyd ein bod yn 
blant ac yn weiſion iddo ef. Pa fodd y bydd i'r 
llafur a'r lludded poenus a gymmer gwaſanaeth- 
ddynion beunydd i foddio eu meiſtri, farnu a chon- 
demnio y ſawl na lafuriant mor galed dros ei 
meiſtr mawr? - Yn ficcr nid oes meiſtr Car) i 
| | = iddo 


(s) Mal. i 6. (4) Joan xis. 23, 


Pen. 7. yn ddyfal am orphwysfa 'r Saint. 123 


iddo ef, ac ni ddichon gweifion neb ddiſgwyl y fath 
frwyth o'u llafur, a'i weiſion ef, — Ac os crwydrwn 
allan o ffordd Duw, neu ſegura ynddi, mor bara 
yw pob creadur i'n cywilyddio an coſpi? Ein tru- 
gareddeu pennaf a dry yn driſtwch ini, A chyn 
byddo Duw heb wialen, efe a wna ini fflangellu ein 
hunain ; ein cyrph afiach a wna ini riddfan ; ein 
meddylieu cythryblus ni adawant lonydd ini; a'n 
cydwybod a fydd fel ſarph i'n mynwes. Ac onid 
haws gweithio i Griſt, na dioddef y ſwmbwl ? 

3. * gynhyrfu ein diwydrwydd yn ein gwaith, 
dylaem y/tyried hefyd y cynnorthwyon fydd gennym, 
yr egwyddorion a broffeſſiun, an bod yn ſicer nad alhun 
byth wneuthur gormod. — I'n cynnorthwyo yngwaſan« 
aeth Duw, mae r holl fyd yn gweini ini. Mae r haul, 
y lloer a'r ſer yn rhoddi eu llewyrch ini: y ddaear 
a'i holl gnwd; y mor a'i gyflawnder ; a'r. holl 
elfenneu a'r tymmhoreu a weiniant ini, fel pM bo ini 
weini i Dduw. Te, © yr angylion ydynt y prydiom 
« gwaſanaethgar ini (e).“ A mwy etto, amynedd 
Duw a ddiſgwyl wrthym; yr Arglwydd Ieſu a 
ddiſgwyl wrthym drwy gynnyg ei waed ; yr Yſpryd 
glan a ddiſgwyl wrthym, drwy ymryſſon a'n calon- 
neu gwrthnyſig ; ac onid y gweinidogion yr efen- 
gyl yn pregethu ac yn diſgwyl, yn gweddio ac yn 
b . wrth bechaduriaid eſgeulus? Gwelwch 
fod Duw, dynion, ac angylion yn dal canwyll i 
oleuo ini, ac etto yr ym ni yn ſegura; pa ymddyg- 
ad ofnadwy yw hn? Gr:/?'nogion, pan fyddoch 
ar weddi, neu 'n ceryddu troſeddwyr, neu ar un- 
rhyw ddyledſwydd arall, erfynniaf arnoch gotio y 
cynnorthwy ſydd gennych i'ch gwaith, ac yna 
barnwch pa fodd y dylaech ei gyflawni. — I eg- 
wydderion a broffeſſiun ydynt, 12 yw er dajant 
pennaf, ac mai yn ei gariad ef y mae ein holl dded- 
wyddwch, ac am * y dylaem ei berchi. al 

2 geiſio 


(e) Heb, i. 14. - 


124 Yr angenrh&drwydd o ymofyn PEN, 7. 


geiſio o flaen pob peth; mai efe y ein hunig Ar. 
glwydd, ac am hynny y dylaem ei waſanaethu 'n 
bennaf, ac a'n holl-nerth, a'i garu a'n holl galon, ac 
a'n holl enaid ; mai ein gwaith mawr yn y byd hwn 
yw gogoneddu Duw, a chwilio am Ane 
A ydyw 'r athrawiaetheu hyn i'w gweled yn ein 
hymddygiad? Yn hytrach, onid yw ein gweithre- 
doedd yn gwadu yr hyn a gyfaddefwn ar eirieu? 
— Er cymmaint y mae ein proffes a'n breintieu yn 
ein hannog t ddiwydrwydd, ni a wyddom nad allun 
byth wneuthur garmad, © Pe gwnaem y cwbl 
& oll a orchymmynnwyd ini, gweiſion anfuddiol 
« ydym (f);” a mwy o lawer pan yr ym yn ſicer o 
ddyfod yn fyrr yn y cwbl. Mae annuwiolion y byd 
yn ddigllon ian wrth y duwiolion am eu ffyddlon- 
deb i Griſt; ond daw 'r dydd ar fyrr, pan yr adde- 
fant yn hawdd, na ddichon neb garu a gwaſanaethu 
Duw yn rhy dda, na bod yn rhy ddiwyd i achub 
ei enaid. Peth hawdd yw gwneuthur gormod dros 
y byd, on'd ni wneir gormod byth dros Dduw. 
4. THriun ymmhellach, bod natur pob gras yn 
annog i darwydrivydd, nad yw ofera yn ffordd y nefoedd 
ond coll: amſer, bad llawer o amſer gwerthfawr wed et 
golli eiſoes, ac mai n gyfattebol. i'n llafur y bydd ein 
giwobr. Gwelweh natur a thueddiad pob gras, Pe 
cerych Dduw, ni feddyliech un gwaſanaeth yn 
ormod i ryngu ei fodd yn fwy. Mae cariad yn beth 
bywiog, gofalus, ac ufudd. Pe cerych Griſt, cad- 
wech ei orchymmynion, heb eu cyfrif yn rhy gaeth. 
Pe meddech Had, hon a roddai holl rodeu eich 
enaid ar waith i ryngu bodd eich Duw. Pe 
meddech obaith gogoniant, hiraethech am yr Ieſu a 
phryſureeh atto. Pe meddech of# Duw, cyffroech 
o'ch ſyrthni. Pe meddech /e/, hi a' ch ennynnei ac 
ach difaei chwi. Ym mha radd bynnag * 
fancteiddiwyd, yn yr un radd y byddi _ ol a 
951 | llafurus 


f) Lue XViie 10. 


Pen. 7. yn dayfal am orphwyifa r Saint, 129 


llafurus yngwaith dy Dduw. - Ond y rhai j n Tun 
a gollant eu gwobr, Llawer, fel Agrippa, nad ynt 
ond criſt'nogion o fewn ychydig, a gant weled yn 
y diwedd na byddant gadwedig ond o fewn ychy- 
dig.“ Llawer a geiſiant fyned i mewn, ac ni's 
« gallant (g)ꝰ am na bu iddynt ymdrechu 'n iawn, 
yn nydd gras. Gan hynny deffrowch, ac ymdre- 
chwch yn nerth yr Arglwydd, mewn pryd, rhag 
myned o'ch holl waith yn ofer, a cholli o honoch y 
nef. — Heblaw hyn, oni chollwyd later o amſer 
gwerthfawr yn barod? Aeth ieuengCctid heibio i 
lawer o honom, a chanol oedran hefyd i rai; a'r 
amſer a ddaw ſydd anwadal iawn. Gymmaint o 
amſer a dreuliaſom wrth gyſgu, gwag-fiarad a 
chwarae, wrth feddwl a gofalu am y byd; ac nid 
ellir galw 'n ol yr amſer a gollwyd ; oni ddylaem 
ni ynteu brynu ac iawn ddefnyddio yr ychydig ſy 
'n ol, gan weled mor lleied o'n gwaith a wnaw'd. 
Oni ddylai 'r ymdeithydd a fu 'n cyſgu ac yn ſegura 
ar hyd y dydd, redeg yn gyflym yn y prydnawn 
rhag dyfod o hono 'n fyrr o ben ei daith ? — G. 
bydawch y bydd eich gwobr yn ol eich llafur. Yr had 
a hauwyd dan y gwys a ddwg ffrwyth llawn, felly, 
beth bynnag a wneloch neu a ddioddefoch dros 
Griſt, bydd tragywyddel orphwysfa yn ddigon o 
wobr. Nid oes dim edifeirwch yn y nefoedd, am 
lafurio a dioddef. Ni ddyweid neb yno, O na 
* buaſai imi gymmeryd llai poen, a gweddio llai, a 
© bod yn llai mano], eithr byw fel fy nghymmy- 
dogion.“ Nage, bydd yn llawen ganddynt 
edrych yn öl ar eu llafur a'u gorthrymdereu, a 
chofio fel y dygodd mawr allu Duw hwynt drwy 'r 
cwbl. Gallun bawb ddywedyd gyda Phaul, © Vr 
« ydwyf yn cyfrit, nad yw dioddefiadeu yr amſer 
* prefennolhwn yn haeddu eu cyffelybu rr gogo- 
* niant a ddatguddir ini (h).“ Nid ym ya llafurio 

G 3 nag 
(g) Luc xiii. 24. (h) Rhuf, viii. 18. 


9 1 
1 
, 


3 
2 


} 
L 
| 


N 
25 «a — a. 
td Aa AS oe i ne & 5s WAA. > 4 
ahve oh oh —_ A 5 — . 42 * 
i - oy 
=- oY 


2 — — _— 


UT == 


126 Tr angenrheidrwydd o ymoſyn PEN, 7. 


nac yn dioddef ond dros funud, ond cawn orphwys 
ya dragywyddol. Pwy na ymdrechai a'i holl nerth 
dros un awr, i fod yn frenin dros ei fywyd ? “ Nid 
« yw Duw yn anghyfiawn fel yr anghofio eich 
« gwaith a'ch llafurus gariad (i).“ Sychir ymaith 
ein holl ddagreu, a'n triſtweh a a yn angot yn y nef. 

' 5, Fe dalai ini y/tyried hefyd, mai ymdrechu yw 'r 
Hordd a ordeiniadd Duw i fyn'd i'r bywyd, bod, neu y 
datu pawb i addef hyn, bod y criſP nogion pennaf fon | 


farw yn galaru am eu heſgeuluſdra, a bod llawer yn 
colli 'r nefaedd o eiſieu ymdrechu, ac na cheir hi kyth 
ar ammodeu haws. — Vindrechu drwy Grift yw *r 
Fordd a ordeiniodd Duw i fyned i ogontant. Pwy a 
Wyr y ffordd ir nefoedd yn well na Duw er nef- 
oedd? Efe ei hun ſy n gorchymmyn ini ymdre- 
chu, ac os dywed neb ein bod yn rhy fanol, pwy 
maent hwy yn beio arno ond Duw ei hun? Dym- 


ma *r dynion ſy 'n gofyn os ydym ni yn ddoethach 


na *r holl fyd, ac etto maent hwy yn cymmeryd 
arnynt fod yn ddoethach na Duw. Pa fodd yr 


heddychant hwy eu hiaith a chyfraith Duw ? « Yr 


* ydys yn treiſio teyrnas nefoedd, a threiſwyr ſy 'n 
« ej chippio hi (k). Ymdrechwch am fyned i 
« mewn trwy 'r porth cyfyng : canys llawer meddaf 

i chwi, a geiſiant fyned i mewn, ac ni's gallant (I). 
« Beth bynnag a ymafael dy law ynddo i' w wneu- 
« thur, gwna a'th hol] egni, canys nid oes na 
« owaith, na dychymyg, na gwybodaeth, na doe- 
«.thineb yn y bedd, lle yr wyt ti yn myned (m). 
« Gweithiwch allan eich hiechydwriaeth eich hu- 
« nain, trwy ofn a dychryn (n). Byddwch ddiwyd - 
i wneuthur eich galwedigaeth, a'ch hetholedigaeth 
« yn ſicer (o). Ac os braidd y mae 'r cyfiawn yn 
« gadwedig, pa le yr ymddengys yr annuwiol a'r 

| | | | & pe- 


fi) Heb, vi- 10. (k) Matt. xi. 12. (1) Luc xiii, 24. 
{ma} Preg. ix. 10, (n) Phil ii. 12. (o) 2 Pedr i. 10. 


PEN, 7. yn ddyfal am orphwysfa 'r Saint. 127 


pechadur (p)? Doent ymmlaen a' u holl ddad- 
leuon yn erbyn yſprydol ymdrech y ſaint, mae hyn 

ddigon gennyf i i'w hatteb oll, bod Duw o 
eddwl arall, ae iddo orchymmyn i mi wneuthur 
llawer yn rhagor nag wyf yn ei wneuthur; a phe 
ni welwn un rheſwm arall, mae ei ewyllys ef ya 
ddigon o reſwm. Pwy a ddylai wneuthur eyfreith- 
jeu ini ond \efe yr hwn a'n gwnaeth ni? A phwy 
ſydd i bennoti r ffordd ir. nefoedd, ond yr hwn 
ſydd i'n dwyn yno? Pwy ſydd i ſefydlu ammodeu 
iechydwriaeth, ond awdwr a rhoddwr iechydwriaeth? 
Felly, gwaedded y byd, y cnawd a'r cythraul yn 
erbyn ymdrech a bywyd duwiol, dymma fy atteb i, 
Duw a orchymmynnodd hyn. — Mage, ni bu dyn 
ericed, ac ni bydd byth, ond a ganmal yn y diwedd 
dd:wydruydd y ſaint, A phwy nad ai y ffordd hon- 
no, a ganmolir gan bawb yn y diwedd ? Gwir yw, 


mai ffordd ydyw ac y dywedir yn awr rw herbyn. 


ym mhob lle. Ond gadewch imi ddywedyd ichwi, 
bod y rhan fwyaf a ddyweid i'w herbyn, yn eu barn 

n ei chymmeradwyo; a'r rhai ydynt etto i', her- 

yn, a fyddant ar fyrr o feddwl arall. Os dont i'r 
nefoedd, rhaid cyfnewid eu meddwl eyn eu dyfod 
yno, Os ant i uffern, eu barn a gyfnewid yno, pa 
un bynnag a fynnont ai peidio. Cofiwch hyn, chwi 
ag d yn caru opiniwn a ffordd y lu colledig? A 
pha'm na byddweh yrwan o'r opiniwn ? bydd 
pawb ynddi o'r diwedd? Paham y byddwch o 
teddwl ag yr ydych oll yn ſicer 0'i gyfnewid ar fyrr ? 
O na byddech mor ddoeth yn hyn a'r rhai ſydd yn 
uffern! — Mae hyd yn oed y criſi nagion pennaf wrth 
farw, yn galaru yn dduwfn am eu heſgeuluſdra. Dy- 
munant y pryd hynny, O na buaſwn fil o weithieu 
* yn fwy duwiol a nefolaidd, a llafurus dros fy 


* enaid! Mae 'r byd yn beio arnaf am wneuthur 


* gormod, a'm cydwybod yn beio arnaf am wneu- 
G 4 ©thur 
(p) 1 Pedr iv. 18. 


If 
| 
1 
! 
= 
\ 
4 


, ca . 


— SE + * La ® 4 
2 == * — 2 ' . 
FA SS LI 


——— 4 0 | 
3 SS 1 -- I 


- a 


— - . 
+ of WoL 
E 


— — „ 
-- _ 


128 Yr angenrheidrwydd o ymofyn PEN. 7, 
* thur rhy fach. Haws o lawer dioddef gwawd y 
_ © byd na chnofeydd cydwybod. Gwell gennyf 
* ddioddef dirmyg gan fatan, am geiſio iechydwri- 
©-aeth, na dioddef cerydd Duw am ei .heſgeuluſo,” 
Dyma fel y galara y rhai oeddynt yn rhyfeddodeu 

ir byd mewn nefo] ymarweddiad, am na wnaethant 
ragor dros Dduw !— O eiſieu miuy diwydrwydd, y 
mae llatuer yn colli 'r nefoedd, Os bydd i rai ag 
« ſydd yn gwrando 'r gair, ac yn ebrwydd trwy 
_ © Jawenydd yn ei dderbyn, ac yn gwnenthur ]lawer 
« o betheu, gan wrando gweinidogion Criſt yn 
e llawen (q),” os bydd i'r rhai'n etto fod yn goll- 


edig, oni ddylai hyn ein cyffroi ni o'n ſyrthni? 


Mor belled yr aeth llawer ar ö Criſt, ac etto ei 
adael a wnaethant, pan ofynnid ganddynt ymwrthod 
a phleſereu ac elw bydol. — Duw a derfynodd, na 
cheir y nefoedd ar ammodeu haws. Ar öl! llafurio y 


\ 


daw gorphwysfa yn waſtadol, “ Heb ſancteidd- 


« rwydd ni cheiff neb weled yr Arglwydd (r).“ 
_ Difritwch yw 'r unig beth a ddengys ein bod-yn 
griſt'nogion yn wir. Os nid wyt oddifrif nid wyt 
griſtion: canys difrifwch yw bywyd à ſylwedd 
proffes, Fel y mae gwahaniaeth rhwng chwar'y- 
ddion yn gwatwar rhyfela, a milwyr yn ymladd am 
eu bywyd ; felly mae 'r un gwahanieth rhwng rhag- 
rithwyr a chriſt'nogion difrifol. Pe gallai dynion 
fod yn gadwedig heb y diwydrwydd difritol hwn, 
byddai yn llai ſyndod eu gweled mor eſgeulus; ond 
gan i Dduw benderfynu, na bydd i neb, heb ddit- 
rifol ddiwydrwydd yma, gael gorphwysfa rhagllaw, 


o 


onid doeth ini ymdrechu 7 eithaf? 


6. Ond i'th berſwadio di, ddar/lenydd, os yw 


boſſibl, i ymroi oddifrif am y nefoedd, yſtyria ym- 
mhellach, - Bod Duw oeddifrif wrthyt ti; a pha- 
ham na byddi di felly tuac atto ef? Mae Duw yn 
meddwl, fel mae 'n llefaru, yn ei orch*'mynion, 2˙ 


Hegythion - 


(4) Matt, xii, 20. (e) Reb. xii, 14. 


PEN. 7. yn dayfal am orphwysfa 1 Saint. 122 


Heythion, ai addewidion, Mae ef yn ddifrifol yn ei 
farnedigaetheu, Onid oedd ef felly wrth foddi 'r 
byd? Wrth loſgi Sadomabh a Gomorrah? Wrth 
waſgaru r ſuddewon? A Ss Sh hi amſer ynteu i 
gellwair a Duw ?—Roedd Jeſu Grift yn ddifrifol 
yngwaith ein e th. Wok athrawiaethu, 


anghofiai fwy fwyta ac yfed. Wrth weddio, parhaei 


drwy 'r nos, Wrth — daioni, ei gyf- 
elan a'i mi mp ola, fyd. Wrth ddioddef, efe 
a ymprydiodd ddeugain ur a chymmerth el 
demie, ei fradychu, a phoeri arno, ei gernodio, 
a'i goroni a drain, chwyſu diferion o waed, ei 
grocſhoelio, ei drywanu a'i ladd. Nid oedd dim 
cellwair yn hyn oll. Ac oni ddylaem ni fod yn 
ddifrifol wrth geiſio ein 8 ein hunain? 
— Mae r Hpryd Glan yn ddifrifol wrth erfyn arnom 
fod yn ddedwydd. Ei „ ydynt daer a 


mynych. Efe a 
rthwynebwn ef. 9 ddylaem ni ynteu fod yn 


gW 
_ ddifrifol i blygu ac ufuddhau i'w gynnhyrfiadeu 1— 
Mae Duw yn ddifrifol wrth wrando ein gweddieu a 
chyfrannu ei drugareddeu. 5 a a a gwrendy 


bob griddfan ac ochenaid, a dyry bob deigr ya ei 
goſtrel. Y tro neſaf y byddoch mewn blinder, 


chwi a weddiwch am wrandawiad difrifol i'ch 
gweddieu ; ac a fydd i ni ddiſgwyl am wir dru- 
e tra yr ydym yn cellwair org ein 
uw? - Mae gweinidogion Criſt yn dditrifol wrth 
eich cynghori a'ch hathrawiaethu. Maent -yn 
erfyn ar Dduw, ac arnoch chwitheu, ac yn hirae- 
| thu mwy am iechydwriaeth eich heneidieu, nac am 
un ]lwyddiant daearol. Os laddant eu hunain yn 
eu gwaith, neu gael eu merthyru am bregethu r 
efengyl, ni chyfrifant hyn ya golled, os ynnillant 
eich . chwi. Ac a geiff dynion eraill ym- 
boeni a gofalu fel hyn am eich hiechydwriaeth chwi, 
a cn mor * a difraw am danoch eich 


G 5 hunain? 


a ni. Efe a driſta os 


2 


2 | "= 
ew gr or IST, Act HI Ie. 


2 2 N22 2 . = 


. - 
P . — 


22 
— 
2324 * - 


* = 92 5 1 % : 3 N 
n n n * bl 2 


n ” 


"x 


130 Yr angenrheidrwydd o ymofyn PEN, 7, 


' hunain? — Mor ddiwyd a difrifol yw *r holl greg. 
duriaid i'ch gwaſanaethu chwi? Mor gyflym y 
rhed yr haul o amgylch y byd? YT fynnoneu a dar- 


ddant yn waſtadol at- dy, achos di; yr afonydd a 
redant; haf a 2 gadwant eu hamſer. 


Mor galed y gweithia dy ych o ddydd i ddydd droſot 
ti? Mor gyflym y trafaelia dy farch a thi? Ac a 
fydd iti fod yn eſgeulus? A geiff yr holl betheu 
hyn fod mor ddifrifol yn dy waſanaethu di, a thi 
mor eſgeulus yn dy waſanaeth i Dduw ? — Mae 
 gweifion y byd a'r cythraul yn ddiwyd a difrifol, 
 Maent yn gweithio, fel ped nid allent byth wneu- 
thur digon. Maent yn pryſuro, fel rhai 'n ofni 
dyfod i uffern yn rhy hwyr. Maent yn gofyn 
gwaetha' gweinidogion, a phregetheu, a phob peth 
arall a ſafo yn eu ffordd. Ac a gant hwy fod yn 
fwy diwyd am ddamnedigaeth, na thydi am iechyd. 
wriaeth? Onid oes iti well meiſtr, hyfryttach 
gwaith, cryfach annogaeth, a gwell gwobr ? Bu 
amſer, pan oeddit ti yn ddifrifol ddigon yngwaſanaeth 
cnawd a [ten os nad wyt felly etto. Mor awch. 
lym y dilynit dy ddifyrrwch a'ch gymdeithion drwg, 
a'th bleſereu pechadurus? Ac ai ni byddi 'n awr 
mor bryſur a chadarn dros Dduw ? — Yr wyt hyd 
y dydd heddyw yn ddifrifol ynghylch petheu *r byd 
bon. Os wyt glaf neu boenus, mor ddifrifol yr 
achwyni? Os wyt dlawd, mor galed y gweithi 
2m fywioliaeth? Ac onid yw gwaith dy iechyd- 
wriaeth o bwys llawer mwy ? — — oes dim cell= 
swaer yn y nefoedd nac yn uffern, ae gan y faint 
wir Aedeydduch, a'r damnedigion wir 49 — 
Nid oes neb yn moli 'n glaear ac eſgeulus yn y 
nefoedd, na neb yn griddfan felly yn uffern. Mae 
pawb yno yn ddifrifol. Pan ddelych di, ddarlle- 
mydd, i angeu a barn, Oh pa feddylieu ſynllyd a 
frath drwy dy galon am dragywyddoldeb! Mi 
dybygwn fy mod eiſoes yn dy weled yn * 3 
eddw 


fete we ß 


| Pen. 7. In dayfal am orphwysfa r Saint. 131 


feddw] pa fodd 'r oedd boſſibl fod mor ddiyſtyr 
gennyt y petheu hyn. Mi dybygwn fy mod yn dy 
glywed yn llefain allan oherwydd dy ſyrthni a'th 


wallgof, Gwae fi, gwae fi fyth.“ 


7. Weithian, ddarllenydd, *nol goſod o'th flaen 
y rheſymmeu cadarn hyn, yr wyt, yn enw Duw, 


yn gofyn beth yw dy fwriad; a ufuddhei di neu 


beidio? Y mae 'n ficcr gennyf y gwyr dy gydwy- 
bod beth yw dy ddyledſwydd. A feiddi di *nawr 
fyned ymmlaen yn eſgeulus fel arferol, yn erbyn 
tyſtiolaeth rheſwm, gorchymmynion Duw, a goleuni 
dy gydwybod? A feiddi di fyw mor benrydd, 
chu mor hy, a gweddio mor anfynych ac o'r 
blaen? A feiddi di halogi 'r ſabbath, dibriſio 
gwaſanaeth Duw, a meddwl am dy gyflwr tragyw- 
yddol mor ddiyſtyr ag arferol? Oni bydd iti 'n 
hytrach wregyſu lwyneu dy feddwl, a llwyr ymroĩ 
i waith dy iechydwriaeth, a thorri drwy bob rhwyſ- 
treu, a dibriſio gwawd ac erlidigaeth y byd, “a 
« rhoi heibio bob pwys, a'r pechod ſydd barod i'th 
« amgylchu, a thrwy ammynedd redeg yr yrfa a 
« ofodwyd o'th flaen?”” Gobeithio mai hyn yw 
dy lawn fwriad. Etto am y gyn mor yſtyfnig yw 
calon dyn, ac am y llwyr ddymunwn 1'th enaid 
fyw, * arnat unwaith etto wrando 'n aſtud y 
cweſtiyneu canlynol, a gorchymmynnaf dros Dduw, 
na byddo iti fygu dy gydwybod na gwrthſefyll 
argyhoeddiad; eithr atteb y cweſtiyneu hyn yn 
ffyddlon. — Os, wrth fod yn ddiwyd mewn duw- 
ioldeb, yr ait yn gyioctiog, ac y cait anrhydedd a 
oruchafiaeth yn y byd, dy tachau o gletyd, neu 
fr fyth yn llwyddiannus ar y ddaear, pa fywyd a 
dilynit, pa boen a gymmerit yngwaſanaeth Duw ? 
Ac onid yw gorphwysfa 'r faint yn ddedwyddwch 
mwy rhagorol na hyn oll? —Pe caech eich crogt 
am dorri 'r fabbath, am eſgeuluſo Rn dirgel 
neu deuluaidd, neu am fyw 'n benrydd, pa ryw- 
add new am fy bend, po f 


= 
+ *F = 
r * 1 — 
n 1 


MWM 
r Olay oo Eo. 
o : - * 6 E 3 1 


4 
* 8 
1 
1 
1 
5 F 
= th 
4 * 8 
4 
1 
1 
1 
| 
7 
—_— 
-.2 
244 
4 4 
[ li, 
I 


. = = FR 
* + — " —_ 
* * - wan Wo I EE 1 5 
— * 7 * . = 1 >> + 7 — 


| — — 2 —— ap 


r * . 


132 T angenrheidrwyddo ymofyn Pex. 7. 


fath ddynion a fyddech chwi ar y ddaear? — pe 
byddai Duw arferol o goſpi pob gweithred o bechod 
a rhyw ddialedd preſennol fel y coſpodd ef gelwydd 

Ananias a Sapphira, pa fath fywyd a ddilynech 
chwi? Ac onid yw dialedd tragywyddol yn llawer 
mwy ofnadwy ? — Pe doi un o'ch cydnabyddiaeth 
oddiwrth y meirw, a dywedyd wrthych ei fod yn 


dioddef poeneu uffern am y pechodeu Jr ydych 


chwi euog o honynt ; 3 {> by fath ddynion a 
fyddech chwi ar ol hyn faint — y 7 y dylai 
rhybuddion Duw eich ape u chwi? — Pe gwy- 
ddech mai dyma 'r dydd olaf i chwi fyw yn y byd, 
pa fodd y treuliech ef? A pha fodd y gwyddoch 
nad y diweddaf ydyw ? Chwi wyddoch y rhaid ei 
fod yn agos.— Pe gwelech yr holl greadigaeth yn 

mddattod, a holl rodres a gogoniant y byd yn 
Bog 'n ubs, beth a wnai 'r fath olwg a hon i 


chwi wneuthur? Y fath olwg dych yn ficcr o 


el ei gweled. — Pe gwelech y farn yn eiſtedd, y 
Wyfreu 'n eu agored, a'r annuwiol yn ſefyll dan grynu 


ar law aſſwy 'r barnwr, a'r duwiolion yn llawenhau 


ar ei ddeheulaw, a chlywed cyhoeddi eu gwahanol 
farn ; pa ryw fath ddynion a fyddech chwi ar ol 
fath olwg a hon? Yr olwg hon yn ficer @ gew 
ry ddy 44.—Pe ＋ — agored, ar bol 
amazed] gion mt idor; ac hefyd y 
nefoedd yn agored, a'r hol  ſeintieu yn gorfoleddu 
mewn gogoniant ; pa fath fywyd a ddilynech ar 0l 
y fath olwg? Hyn a gewch weled cyn bo hir, — 
Pe gorweddech yn uffern ond un flwyddyn, .dydd, 


neu awr, ac yno deimlo y poeneu, y clywch am 
. ganynt yn awr ; gyda pha ddifrifinch.) y ſoniech am 


dani, ac y gweddiech am waredigaeth rhagddi? 


Ac ai ni chymmerwch air Duw am y gwirionedd 0 


bun, oddieithr 1. chwi ei deimlo eich hunain ? — 


Neu pe meddiannech ogoniant y nefoedd ond am 


. 3 * Ba boen a bm yn hytrach na 


cholli 


PEN. 7. yt: dayfal am orphwysfa > Saint, 133 


cholli 'r fath anghymmharol ogoniant? — Weithian, 
mi a ddywedais ddigon, os nid i gynhyrfu 'r pecha- 


dur i ddifrifol weithio allan ei zechydwriaeth, etto 
o leiaf i'w ddiſtewi, a'i adael yn ddieſgus yn nydd 
barn Duw: pan fo marw ein cyfeillion, wylwn a 
galarwn i ddangos ein cariad attynt, er na letha hyn 
ddim iddynt hwy ; felly y gwnaf finneu dros yr 


encidieu annedwydd hyn. — V mae fy nghalon yn 


crynu wrth feddwl fel y ſafant ger bron yr Arglwydd 


yn fud a ſynllyd ! Pan ddywedo Criſt, © A oedd y 


© byd neu 'r cythraul yn well cyfaill na mi i chwi? 
© neu a wnaethant hwy fwy droſoch chwi, nag a 
© wnaethum i? Profwch yn awr os gwnant eich 
hachub neu wneuthur i — eich colled o'r nef- 


© oedd, neu fod cyſtal ichwi ag ) buaſwn i?“ Beth 


a fydd atteb y pechadur truan 1 hyn oll? —Etto, os 
na wrendy dyn arnaf, fe wrendy Duw. O tydi 
© yr hwn a wylaiſt ac a fiddfenaiſt yn dy yſpryd 
© uwchben Lazarus farw, toſturia wrth yr eneidieu 
© meirwon ac annheimladwy hyn, nes delont i 
© wyloa griddfan o doſturi attynt eu hunain ! Fel 
y gorchymmynaiſt i'th was lefaru, felly llefara 'n 
© awr dy hunan ; .gwrandawant ar dy lais di yn 
© llefaru wrth eu calonneu, pan na wrandawont 
© arnaf fi yn llefaru wrth eu eluſtieu. Arglwydd, 
© tia guraiſt yn hir wrth ddryſeu rhai'n yn ofer, 
© corchfyga hwynt yn awr a dos i fewn,.%” _ 
8, Etto er mwyn dangos i'r duzwzolion paham y 
dylaent hwy, goruwch pawb lafurio am y nefoedd, 
dymunywn ofyn iddynt — Pa ryw fath. ddynion a 
* ddylaent hwy fod, a etholwyd gan Dduw i fod yn 
Heftri rrugaredd ? y rhai, o herwydd eu pechodeu, 
a deimlaſant flinder yn of ail-enedigaeth, mewn 
ofneu ac amheuon, -a blin drallodion eraill? Y 


Thai a fynych gyfaddefaſant eu pechod o eſgeuluſdra 
wrth Dduw mewn gweddi? Y rhai a ymrwym- 
aſant mor fynych i Dduw mewn cytammod ? Pa 

ryw 


: 
, 
* 


* 


134 Yr angenrheidrwyddo ymofjn, Ec. Pen. 5. 


ryw fath ddynion ddylaent hwy fod, y rhai ydynt 
agos at Dduw, fel plant ei deulu? Y rhai a bro. 
faſant y fath hyfrydwch yngwaſanaeth Duw? Y 
rhai ydynt, amryw o honynt, yn anſicer beth a 
ddaw o'u heneidieu 'n dragywydd? Pa ryw fath 
ddynion a ddylaent hwy fod mewn duwioldeb, ſydd 
mor ammherffaith mewn ſancteiddrwydd? Bywyd 
a dyledſwyddeu pa rai ydynt o'r fath dueddiad i 
achub neu ddinyſtrio torfeydd o eneidieu? - Griftion, 
gan fod y petheu hyn felly, yr wyf, yn enw fy 
Arglwydd, yn gorchymmyn i ti yſtyried yn ddifri- 
fol, © pa ryw fath ddynion a ddylem ni fod, mewn 
« ſancteidd ymarweddiad a duwioldeb ?” Enaid, 
_ cred, a bydd fyw fel criſtion, 3 


— — —— et... 


n 
* 


— 


|  & 8." 
F ffordd i adnabod ein tit] i orphwysfa 'r Saint, 


I. Yrfydrwydd dynion wrth beidio chwilio am hawl i 
orphuysfa'r ſaint. 2. Bod achos iddynt daychrynu 
tra fyddont yn ddthawl. 3. Yn cael eu cymmell i 
hunan-ymholiad. 4. Bod yn baſſibl cyrhaedd ſicer- 
wydd. II. Y rhwyftreu a ofodir ar ein ffordd, 1. 
gan ſatan, 2. gan bechaduriaid, 3. gan ein calon- 
neu ein hunain, 4, 5. a chan amryw betheu eraill. 
III. Amryw annogaetheu i holi ein hawl i orphwysfa 
aint. 1. Bod yn dra hauda, cyffredin, a pheryg- 
lus camgymmeryd. 2. Nad yw r boen o hunan- 
ymbholiad ond bychan at y perygl o eſgeuluſo; am y 
bydd i Dduw ein holi ar fyrr. 3. A bod yn fuddiol 

int holt ein hunain, 4. Y darllenydd yn cael erfyn 
arno na oedo n hwy, IV. Cyfarwyddiaden pa fodd 

i halt ein hunain. V. A nodeu i brofi ein hunain 
iurthynt 


7 
* 


- 
_— * 2 
n . 


n "- = : — 6.) = | ITT * o — 
len, rng ,. 
= a i | r 


r 


2 N ä 
— — 
_— £696. 


—— noe 


— 


ry — 
. ©... 


Ta 


Pen. 8. Y fforddi adnabod, &c. 135 


wrthynt, yn enwedig ; I. A ydym ni yn cymmeryd 
Duw yn ddaioni pennaf im? 2. A ydym ni o'n 
calon . yn derbyn Criſt yn Argliuyad ac Iachawduwr 
ini? 3. Y darllenydd yn cael ei holi am ei ada, 
4. a'i annog i gynnyddu meron grds. 3 


| F Oes y fath orphwysfa ogoneddus gerllaw ? 
Ac ai ni cheiff neb ei mwynhau ond pobl 
Dduw? Beth ynteu mae 'r rhan fwyaf o'r byd yn 
ei feddwl wrth fyw mor llonydd, heb ficcrwydd o'u 
hawl i'r orphwysfa hon, ac yn eſgeuluſo profi eu 
tit] iddi? *Nol i'r Arglwydd mor eglur ddangos 
gwynfyd y deyrnas honno, na cheiff neb ei medd- 
iannu ond eredinwyr ufudd; a llefaru mor bendant 
am y poeneu hynny, ag y gorfydd ar bawb eraill 
o'r byd eu dioddef yn dragywyddol ; meddyliwn 
nad allei neb a gredo mai gwir yw hyn, fod yn 
llonydd, nes gwybod yn ſicer eu bod hwy yn eti- 
feddion y deyrnas.. Arglwydd, pa ryfeddol wallgof 
yw hyn, bod dynion, ag ſy n gwybod y gorfydd 
arnynt ar fyrr fyned i lawenydd neu boeneu anghyf- 
newidiol, etto yn byw heb wybod mwy beth fydd 
eu cyfran, na phe ni chlywſent erioed am y fath 
gyflwr ; ie, yn byw mor lonydd a llawen ya yr 
anwybodaeth yma, a phe gwyddent eu bod allan o 
berygl, a phob peth yn dda! A ydyw rr dynion 
hyn yn fyw neu ynte yn feirw? A ydynt hwy yn 
effro neu 'n cylgu? Beth maent yn ei feddwl ? 
P'le mae eu calonneu ? Pe byddent yn eyfreithia 
am ryw beth o fawr werth, mor aneſmwyth fyddent 
nes gwybod pa un ai ynnill neu golli a wnaent? 
Pe caent dreial am eu bywyd gerbron gorſeddfa 
ddaearol, mar ofalus fyddent 1 wybod pa un a gaent 
eu cadw neu eu colli, yn enwedig, os caent eu hare 
bed drwy ofalu ? Pe byddent mewn clefyd peryg- 
lus, gofynnent Ir phyſygwr, Beth meddwch chwi, 
fir, a ddiangaf i, neu beidio? Ond yn achos eu 
hiechyd 


w* 
- 
- 


© — 
cy 4 oo — 


1 


8 * n 
+ ws xi Hb. SO — — 


— 


e 2 Iv 


— a - — 9 


— 


4 
* N 
4 
. 
* 
* 
* £'v 
» | 
* 
* e 
* \ 
* ; 
t 
= 
v1 
#4 
1 
10 
. 
1 
A 
* 
* 
4 ; 
| 
yy 
l 5 
1 * 
** 9 
«ol 
* 
. , 
4 
: 
\ : 
4 | 
4 
BS 
Cr # 
4 | 
: 
" 1 * 
5 N 
3 
| T 
4 3 
1 = | 
_ 
FS | 
1 
1 
919 
. */® - 
1 60 
8 bs ; | 4 
* 
o p i 
'® 1 . 
=_ +. 
_ 
- 4 
, bh 
= 
1 E 
ry 4 
bY 
2, 
1 
Ls 
4+ 
FE - 
uf 
vt 
2 # 
PS | 
$8 
4 


| — ofnadwy 1 


136 Y fordd i adnabod Pen, 8, 


| hiechydwriaeth maent yn foddlon mewn anwybo. 


daeth. Os  gofynnweh i i'r rhan fwyaf o ddynion 
am reſwm o'r gobaith ſydd ynddynt, hwy attebant, 
am fod Duw 'n drugarog, ac i Griſt farw dros 


bechaduriaid, a'r cyfryw reſymmeu cyffredinol ac y 


dichon pob dyn yn y byd eu rhoddi yn gyſtal a 
hwytheu : ond gyrrwch hwynt i brofi eu haw] yn 


Ngbriſt, a chadwedigol drugaredd Duw, ac nid. 


oes ganddynt ddim i ddywedyd i bwrpas. Os 
gofyn Duw neu ddyn iddynt, Pa gyflwr y mae dy 
enaid ynddo, ddyn? A gafodd ei ail-eni, ei ſanc- 


teiddio, a maddeu iddo, neu beidio ? Byddai 'n 


barod i atteb fel Cain am Abel, ni's gwn ; ai 
© ceidwad fy enaid ydwyf fi? Gobeithio r goreu ; 
< yr wyf yn ymddiried i Dduw am fy enaid, mi 
© 'Iwyddaf cyſtal a dynion eraill ; diolch i Dduw, ni 
© ammheuais 1 erioed am fy iechydwriaeth. "EIT 
mae achos iti ammeu, am na bu iti erioed ammeu; 
enwedig, gan dy fod mor eſgeulus wrth hyderu. 
h mae th iaith yn ei ddangos, ond eſgeuluſdra 
gwirfoddol o'th iechydwriaeth * ? Fel morwra ad- 
awai ei long yn rhydd i'r gwynt a'r tonnen, ym 
mhlith creigieu, gan ddywedyd, mi adawaf i Dduw 
edrych atti, hi a — — eyſtal a W eraill. Pa 
duw yw hyn, yn cymmeryd 
arnynt ymddiried i Dduw, i 1 eu heſgeuluſdra 


yſtyfnig eu hunain? Pe gwir hyderit ar Dduw, 


cymmerit dy dywys ganddo, gan hyderu arno yn 
y ffordd a ordeiniodd efe ei hun. Y mae efe yn 
erchi iti “ fod yn ddiwyd i wneuthur dy alwedigacth 
« 2th etholedigaeth yn ficcr (a), ac felly ymddi- 
ried iddo. Efe a oſododd ffordd o'th flaen yn yr 
yſgrythur, wrth ba un y gorchymmynnir i ti chwi- 
lio a phrofi dy hun, fel y cyrhaeddych ficcrwydd. 
Onid ffol y fyddai 'r ymdeithydd a ai rhagddo 0 


hyd, e wybod pa un ai fod ar yr iaun 


ffordd 
(a) 2 Pedr i, 20, 


2 0 @£©@A vga} ny N1V9*F == 


—_ e at @ «_« 


Pex, 8, ein til i orphuysfa 'r Saint, 137 


ffordd ai peidio ; gan ddywedyd, Gobeithio fy mod 
ar yr lawn 3 mi at ymmlaen gan hyderu ar Dduw ? 
Onid wyt ti yn euog o'r ynfydrwydd hn yn dy 
daith tu a thragywyddoldeb? O chwilia 'n fanol 
am ffordd y bywyd, a rhodia ynddi, ac onid e byddi 


'nol am y nefoedd, a dinyſtri dy hun mewn c.] mp 


tragywyddol. | 

2. Pa fodd y gelli lefaru na meddwl am y Duw 
mawr heb ddychryn tra na wyddolt pa un ai tad 
ai gelyn iti ydyw, ac na wyddoſt lai nad yw ei holl 
berffeithrwydd i' th erbyn? Neu pa fodd y gelli 


lefaru na chofio am Je/u Grift heb arſwyd, tra na 
wyddoſt pa un a olchwyd dy enaid yn ei waed al. 


peidio ; na pha un a wna ai 'th gadw neu th gon- 
demnio yn y farn ; neu pa un a'i fod m ſylfaen dy 
happuſrwydd, neu 'n faen tramewydd | 

'n chwilfriw ? Pa fodd y gelli agor y 6:41 a darllen 
pennod heb grynu wrthi ? Gallwn feddwl y byddai 


pob dalen iti, fel yr 9 ar y pared i Bel- 
* 


ſaxzar, ond yr hyn ſy 'n galw arnat i edifeirwch. 


Os darlleni 'r addew:dion, ni wyddoſt pa un a 


gyflewnir hwynt iti ai peidio. Os darlleni r bygy- 
thion, ni wyddoſt lai nad wyt yn darllen dy farn dy 
hun. Pa ryfeddod dy fod yn elyn i bregethiad 
didwyll, gan ddywedyd am y gweinidog, fel Ahab 
am y prophwyd, “ cas yw gennyf fi ef; canys ni 


« phrophwyda efe imi ddaioni, namyn drygioni.” 


Pa fodd y gelli heb ddychryn uno mewn gweda: ? 
Pan dderbynniech fwpper yr Arghuydd, ni wyddoſt 
pa un ai lleſol ai dinyſtriol iti ydyw. Pa gyſſur a 
elli gael yn dy gyfeillion a'th anrhydedd, a'th dai, 
a'th diroedd, nes gwybod dy fad yn derbyn cariad 
Du gyda hwynt, ac y cei orphwys ynddo ef, pan 
ymadawych a hwynt ? Cynnyg i garcharwr cyn 
gwybod beth fydd ei farn, naill ai muſic, neu 
oruchafiaeth, beth yw rhai'n iddo ef nes gwybod y 
ceiff arbed ei fywyd? Canys os gwyr y rhaid — 

| aTW 


i'th falurio 


* 


— 
D 
x 0 gas > © 46 
- — 
the — 


ö 


„ p\ 
„„ 1 — 


aw 
9" 42.” 


ee ee nn —̃ —— Uůuͤ— % ĩð —— Wr 7 
* * — 
. — — . = L 


— 


k * <wy 2 — r 


2 — * 


9310 *a& 


AT a9 at, _ — . 
— * * — Do — — * — 


be — 


— 


— * 
* : — —— 


I * 8 


— - R yy - - 
— — — 


138 Y frordd i adnabed Pen. 8, 
farw y dydd neſaf, ni bydd ond cymffordd bychan 
a 


iddo farw 'n gyfoethog neu anrhydeddus. Meddy. 
liwn mai felly y byddai arnat ti nes gwybod beth a 


fydd dy gyflwr tragywyddol. Pan orweddych i laur 
i gyſgu, mi dybygwn y gwnai anficcrwydd o'th 
. techydwriaeth, dy gadw yn effro, neu *th gyffroi yn 
dy gwſg, a'th ſynnu yn dy freuddwydion. Onid 


yen flin arnat wrth ganfod po Dduw mor llawen 
ar eu taith i ogoniant, tra yr wyt ti yn ymddifad o 
wir obaith cael byth fwynhau hynny dy hunan ? 


Pa fodd y gelli feddwl am awr dy farwolaeth? Ti 


a wyddoſt ei bod yn agos, ac nad ellir ei gochelyd, 
ac nad oes meddyginiaeth a wared rhagddi. Pe 
gorfyddai arnat farw heddyw, a phwy a © wyr beth 
« a ddigwydd mewn diwrnod ?” ni. wyddoſt yn 


ſicer pa un a gei fyn'd i'r nefoedd neu uffern. Ac 


a elli di fod yn llawen nes dy wared allan o'r cyflwr 
peryglus hon? Drwy ba ddichel yr. wyt ti yn 


cadw dy galon rhag dychryn, wrth gofio am ddydd 
y farn fawr, a'r lloſgfeydd tragywyddol? Onid 


wyt, fel Felix, yn crynu wrth glywed am danynt ? 
Os crynodd y ceidwaid ac a aethant megis yn feirw, 
wrth weled yr angel yn dyfod ac yn treiglo y maen 
oddiar - fedd yr Ieſu; pa fodd y gelli di feddwl am 
fyw gyda chythreuliaid yn uftern, nes cae] rhyw 
ficcrwydd ar 1awn fail, y bydd iti ddiange rhagddi ? 
Y mae th wely yn dra eſmwyth, neu *th galon yn 
eithaf caled, os gelli gyſgu 'n llonydd, heb wybod 
beth yw th gyflvr, 

3. Pe byddai dynion yn rhwym i fod mewn 


anſicerwydd am eu hiechydwriaeth, byddent yn . 
eſguſodol. Ond och |! yr achos cyffredinol yw, eu 
difrawdod gwirfoddol eu hunain. Ni chymmer 


dynion eu perſwadio i arfer y moddion; a' r moddion 


ty byccaf i ſymmud ymaith yr anſicerwydd hwn yx, 
hunan-ymholiad, ſef, i ddyn chwilio ei galon at 


gyflwr yn. ddiwyd a difrifol, a'u profi wrth reol 
gar 


JJ oaoone cot id Seal Saab 


Pen. 8. ein tit i orphwysfa 'r Saint. 139 


ir Duw. Mae dynion naill ai heb ddeall natur a 
Iles y ddyledſwydd hon; neu ynte yn rhy ddiog i'w_ 
harfer. Eweh drwy gynnulleidfa o fil o ddynion, 
leied o honynt a gewch a dreuliaſant un awr yn eu 
holl fywyd i chwilio 'n ddyfal am eu hawl Ir 
nefoedd. Gofyn 1'th gydwybod dy hun, ddarllenydd, 
pa bryd, ac ym mha le, y bu iti erioed alw dy galon 
i eyfrif, fel yngolwg Duw, a'i holi wrth yr Vary” | 
thur, pa un a gafodd ei hadnewyddu ai peidio? Pa 
un a ydyw yn ſanQteidd ai nid yw? Pa un a't bod 
yn glynu wrth Dduw neu wrth'y creaduriaid, wrth 
y nefoedd neu 'r ddaear yn bennaf? A pha bryd 
y chwiliaiſt ymmlaen nes deall dy gyflwr, a gwybod 

mai cadwedig fyddi ? 

4. E ddengys yr yſgrythur y dichon dynion gyrraedd 
fuccrwydd o, hiechydwriaeth, ac y dylent ymdrechu 
am hyn, Onid ydyw 'r yſgrythur yn dangos mewn 
amrywiol fanneu 1'r ſeintieu gynt gael gwybodaeth 

c' u cyfiawnhad a'u hiechydwriaeth ? Onid yw yn 
dywedyd “ na chollir pwy bynnag a gredo yng 
« Nehriſt, eithr y ceiff fywyd tragywyddol?“ I ba 
beth y dywedir hyn os ydyw yn ammhoſſibl gwybod 
ein bod yn credu ? 'Onid ydyw yn dangos y 
dirfawr wahan ſydd rhwng plant Duw a phlant 
diafol? Ac onid ydyw yn erchi ini wneuthur ein 
galwedigaeth a'n hetholedigaeth yn ſicer? ac yn ein 
taer gymmell i © brofi, holi, ac adnabod ein hu- 
e nain, pa un a ydym yn y ffydd, a pha un a bod 
« Teſu Griſt ynnom, oddieithr ein bod yn anghym- | 
* meradwy ?” Ac onid ydyw yn gorchymmyn 
ini lawenhau yn waſtadol, galw Duw yn dad ini, 
byw ar yr addewidion, a charu ymddangoſiad Crift, 
a llawenhau wrth gofio am dano? Ond pwy a 
ddichon wneuthur hyn i gyd yn galonnog, nad yw 
mewn rhyw feſur yn ficcr ei fod yn blentyn i 


Dduw ? | 
| II. Dangoſaf 


ww” * 
— 


4 lth” 4nd tte wh — — 


. Aran ai cc, 444 os x. 24 2Þ-.x Dog ent pm © - T_T 2 
— — p — wo : — * * - 4 l * * 


* * * 
<< EY —_ 
— ape ww — 1 0 


. 
4 

4 
Li 


r 
- 


—_— - * 
: 1 
—— 


12 
— — 


140 Y fordd i adnabod 5 Pen, 8. 


II. Dangoſaf yma rai o'r rhwy/treu ſydd yn attal 


ini holi ein hunain, a deall beth yw ein cyflwr, 


I. Vmmhlith yr amryw rwyſtreu ſy 'n cadw 
dynion rhag holi eu hunain, nid oes ammeu nad 
yw ſatan yn gwneuthur ei ran. Os oes ganddo 
ddigon o allu, moddion, ac offerynneu, bydd yn 
ficcr o'ch cadw oddiwrth y ddyledſwydd hon yn 
enwedig. V mae 'n flin ganddo rr duwiolion 


dderbyn y fath law enydd, ficcrwydd, a chadernid 


yn erbyn llygredigaeth, a a gaent drwy gyflawni 
'n ffyddlon y ddyledſwydd hon o hunan-ymholiad, 
Ac am yr annum iolion, efe a wyr, pe unwaith 

difrifol chwilient, y caent allan ei ddichellion ef, 
a'u perygl eu hunain, ac felly y byddent ya bur 
debyg o ddiangc o'i afael ef. Pa todd y gallai efe 


gael cynnifer o filoedd yn foddlon i uffern, pe 


gwyddent eu bod yn myned yno! A pha fodd y 
gallent lai na gwybod pe holent eu hunain yn fanol, 
wrth oleu eglur a rheol anffaeledig yr yſgrythur ! 
Os na bydd y fag! yn guddiedig, yr aderyn a'i 
gochel. Fe wyr ſatan pa fodd i byſgotta am en- 
eidieu yn well na dangos iddynt y llinyn a'r bach, 
neu eu cyffroi ymaith wrth ymddangos iddynt ei 


hunan, neu wneuthur trwſt. Am hynny, mae 'n 


ymroi 1'w cadw oddiwrth bregethiad llym a manol; 
neu gad 'r pregethwr rhag bod yn ffyddlon; neu 


i ddiawchu y gair fel na thrywano hwynt; neu droi 


ymaith eu meddylieu fel na wrandawont arno; neu 


eu llenwi a rhagfarn a chaſineb. Mae 'r diafol yn 


gwybod pryd mae r gweinidog yn parottoi pregeth 


lem, addas i gyflwr ac eiſieu dynion, ac am hynny 


a'u ceidw ymaith y dydd hwnnw, os bydd boſſibl; 

neu a bar iddynt gyſgu dan y gair; neu a dag y 
air, a gofalon a negeſeu bydol ; neu a rwyſtra 

iddo fod yn effeithiol ryw ffordd neu gilydd. 
2. Rhwyſtr mawr arall i hunan-ymholiad a 


dardd oddiwrth ddynion driug. Mae eu eſampleu 


1 


Pex. g. ein tit i orphwysfa ir Saint, 140 


eu eyfeillach a'u ſiarad digrif ; eu hymddiddan 
gwaſtadol am y byd; eu gwawd a'u dirmyg i 


dduwiolion; ac hefyd eu cynghorion, bygythion ac 


hudoliaetheu ; mae 'r rhai'n oll yn brofedigaetheu 
nerthol iawn i'n cadw 'n dywyll ac anyſtyriol. Prin 
mae Duw byth yn agor llygaid pechadur tlawd, i 
weled ei fod ar gyfeiliorn, na byddo 'n ebrwydd, 


dorf o apoſtolion ſatan yn barod i'w dwyllo a'i 


wen llonydd ym meddiant ei hen feiſtr. Beth, 


© meddant hwy, a wyt ti yn ammeu dy iechydwri- 


© aeth, a fu byw cyſtal, heb wneuthur drwg i neb ? 
© Mae Duw *n drugarog, ac os na bydd y fath un 
© a chwi yn gadwedig, Duw helpio llawer! Beth 
a feddyliwch chwi am eich holl deidieu ? A pha 
© beth a ddaw o'ch holl gyfeillion a'ch cymmy- 
* dogion ſy 'n byw fel chwitheu? A gant hwy oll 
© eu damnio? Deuwch, deuwch, os gwrandewch 
© ar y pregethwyr hyn, hwy a'ch gyrrant allan o'ch 


© ſynhwyreu, Beth, onid yw pawb yn bechaduriaid? 


© Ac oni bu Criſt farw i achub pechaduriaid ? Na 
© flinwch mo'ch pen a'r meddylieu hyn, a chwi 
© wnewch o'r goreu.” O gynnifer o floedd a hud- 
wyd yn y fath fodd a hyn i gyſgu mewn twyll a 
diofalwch, nes i angeu ac uffera eu deffroi. Mae 


r Arglwydd yn galw ar y pechadur, ac yn dywedyd 


wrtho, © cytyng yw *r porth, a chul yw er ffordd 
« ſydd yn arwain i'r bywyd, ac ychydig ſydd yn ei 
« chael hi: profwch a chwiliwch, a byddwch 
„ ddiwyd i fod yn ficcr.” Y byd a waedda, Nac 
ofna fyth, na flina byth mo honot dy hun a'r 
meddylieu hyn. Yn y cyfyngder yma, bechadur, 
yſtyria, mai Criſt, ac nid dy hen deidieu, na'th - 
gymmydogion na'th gyfeillion a'th farn di yn y 
diwedd ; ac os Criſt a'th gondemnia, ni ddichon y 
rhai'n dy achub : am hynny rheſwm a ddangos y 
dylait wneuthur, nid geirieu ffol ddynion, eithr 


anffaeledig air Duw, yn ſylfaen dy obaith am 


iechyd- 


| = — — 
.. . NTT PE EPs YR 9 1 
" — . * FRE q 9 — —— 


— 
Ty 
* * 22 —_— - 
— 6... 
— — —— — _ 
- Ix " a _ 


/ 


142 I fforddt adnabod PEN. 8. 
iechydwriaeth, Pan ymgynghorai Hab a thorf o 
brophwydi rhagrithiol, bu *n farwolaeth iddo. 
Medrant hudo dynion i'r rhwyd, ond ni wyddant 
pa fodd i'w dwyn allan o honi. © Na thwylled neb 
« chwi a geirieu ofer : canys oblegid y petheu hyn 
«' y mae digofaint Duw yn dyfod ar blant yr anu- 
« fudd-dod. Na fyddwch gan bynny gyfrannogion 
« a hwynt (b).“ $1768 1 
3. Ond y rhwyſtreu mwyaf ſydd ynghbalonnen 
dynion eu hunain. — Mae rhai mor adideall, na 
wyddant beth yw hunan-ymholiad, na pha beth 
mae gweinidog yn feddwl pan y mae 'n eu hannog 
i brofi eu hunain; neu ni wyddant fod achos am 
hyn ; eithr a feddyliant fod pob dyn yn rhwym i 
gredu fod ei bechodeu wedi eu maddeu, bydded 
hynny wir neu anwir; ac mai beius 1awn iddynt 
ammeu eu cyflwr ; neu ynteu meddyliant nad ellir 
cael ſicerwydd yn y byd hwn ; neu nad oes nemmor 
wahan rhwng dyn a dyn, eithr ein bod oll yn 
griſt'nogion, ac am hynny, nad oes achos blino ein 
hunain ymmbhellach : neu o leiaf ni wyddant ym- 
mh'le mai 'r gwahan yn ſefyll. Mae ganddynt 
feddylieu mor ddw] am ail-enedigaeth, ac oedd gan 
Micouemus. — Rhai ni chredant, y gwna Duw byth 
N fath wahan rhwng dynion yn y byd a ddaw, am 
ynny ni chwiliant eu hunain, i weled os oes gwa- 


| hanizeth yn awr. — Rhai mor any/tyriol, dywedwch 


beth a fynnoch wrthynt, ni chymmerant ddim at 
eu calon, os gwrandawant arnom, dyna 'r cwb]. — 
Rhai mor llawn o falchder a ſerch arnynt eu hunain, 
na wnant gymmaint a thybied eu bod mewn perygl. 


Fel crefftur a fai 'n rhy falch i edrych dros ei 


gyfrifon; neu fe] rhieni, o ormod maldod at eu 
plant, na wnant na chredu na gwrando un newydd 
drwg am danynt. — Rhai mor ewog, na feiddiant 
holi eu hunain, etto a feiddiant anturio i'r farn fawr 

| i gael 
(bd) Eph, v. 6, 7. 


1 Pen. 8. ein titl i orphwysfa 'r Saint. 143 
0 


i gael eu holi yno, —Rhai yn caru pechod, ac yn 
cajſau rad Dum yn y fath fodd, na feiddiant 
t yſtyried eu ffyrdd, rhag gorfod arnynt droi o'r 
0 fordd a garant i'r hon a gaſant —Rhai yn mri 
a mor gad rn na chyfnewiazant byth eu cyflur preſennal, 
a'v bod yn eſgeuluſo hunan-ymholiad fel peth 
afreidiol. Yn hytrach na chwilio am ffordd 
newydd, *nol byw cy'd, a myned mor belled, 
rhedant y perygl am eu cyflwr tragywyddol, doed 
arnynt fel y delo. - Gynniter ſydd mor awyddus am 
j hya, na chymmerant amſer 1 holi pa un a oes 
ganddynt hawl i'r nefoedd ai peidio. — Eraill mor 
lkwytheg o ſyrihni yſpryd, na chymmerant y boen 
dros un awr i chwilio eu calonneu eu hunain, — 
Ond y rhwyſtr mwyaf cyffredin a pheryglus ' 
Had a'r gobaith gau hynny, a elwir yn gyffre yt 
rbyfyg, rhon a gynnal i fynu galonneu y rhan fwyaf 
o'r byd, ac ſydd yn eu cadw yn ddifeddwl am eu 
crygl. | 
: = A phe torrai dyn drwy 'r holl rwyſtreu hyn, 
ac ymolod ynghylch y n o hunar-yme 
holiad, etto, gellir bod yz hir heb ficcrwydd ; am 
fod gormod wrth chwilio am dani, yn twyllo eu 
hunain drwy rai o'r achoſion canlynol. — V mae y 
fath dywylhwch ac annrhefn yn enaid dyn, yn enwedig 
ynghyflwr natur, fel mai prin y gwyr beth mae 'n 
ei wneud, na pheth ſydd ynddo. Fel mewn ty, 
p'le mae pob peth o'i lè, bydd yn anhawdd cael y 
peth fyddys yn ei geiſio; felly y mae ynghalon dyn 
p'le mae 'r cwbl mewn annrhefn. — Mae'r rhan 
twyaf o ddynion yn ormod dieithriaid iddynt eu 
bunain, ac yn ſylwi rhy fach ar dymmereu a chyn- 
nyrfiadeu eu calonneu eu hunain. — Mae llawer yn 
rhagfuriadu pa farn ibu rhoddi, cyn ymholi. Fel 
_  barnwr wedi ei wobrwyo, a fydd yn holi, fel pe 
barnai 'n gyfiawn, pan y mae yn bwriadu ym- 
mlaenllaw, pwy a geiff ynnill.— Mae dynion yn 
8 bartial 


I44 ' YT fardd i adnabod Pex, 8. 
Bartiol yn eu hachos eu hunain; yn barod i feddw] 
eu pechodeu mwyaf yn fychain, a'u pechodeu 
Heiaf yn ddim; mai gwaith gras yw eu donieu 
naturiol; ac i ddywedyd, © mi a gedwais y rhai hyn 
: © oll o'm hieuengctid; goludog ydwyf, a mi a 
„ pyfoethogais, ac nid oes arnaf eiſiau dim.“ — Nid 
yw 'r rhan fwyaf o ddynion yn chwilio ond y nail 
banner. Os nad allant orphen yn hawdd ac ar 
frys, maent yn digalonni, ac yn gadael heibio, — 
Maent yn profi eu hunain wrth nodes a rheoleu 
twylledrus ; heb wybod ym mha beth y mae gwir 
griſtnogrwydd yn ſefyll; rhai yh edrych tu draw, a 
rhai tu yma i reol yr yſgrythur. — A methant yn 
fynych yn y gwaith hwn, drwy geifio ei wneuthur 
yn eu nerth eu hunain, Megis y diſgwyl rhai i'r 
Vpryd ei wneuthur hebddynt hwy, felly eraill a 


geiſiant ei wneuthur heb geiſio na diſgwyl cym- 
morth yr Yſpryd. Y ddau hyn yn ddiammeu a 
fethant gyrraedd ſicerwydd. | 
5. Amryw rwyſtreu eraill a gadwant wir griſt'- 
nogion oddiwrth ſicerwydd cyſſurus, Megis hyn.— 
Guvendid gras, Prin y canfyddir petheu bychain, 
Mae y rhan fwyaf o griſt'nogion yn ymfuddloni 
mewn meſur bychan o ras, yn lle ymeſtyn at nerth 
A deb yſprydol. V feddyginiaeth bennaf ir 
cyfryw rai yw myned ymmlaen yn eu dyled{wyddeu 
nes y cynnyddo eu graſuſeu. Diſgwyliwch wrth 
Dduw yn y ffordd a bennododd efe, a diammeu y 
bydd iddo eich bendithio a chynnydd. O na byddai 
i griſt'nogion dreulio y rhan fwyaf o'r amſer hwnnw 
i geiſio gras, ac maent yn dreulio mewn triſt am- 
mheuaeth pa un a feddant ddim ai peidio; a gweddio 
4 WOE am ras, yn lle gwneuthur achwynion diles! 
Erfynniaf arnat ti, griſſion, dderbyn yr addyſg hon 
gan Dduw; ac yna, pan gredech yn gryf, a charu 
n wreſog, nid elli ammeu mwy am dy ffydd a'th 
gariad, na dyn a fo n bur boeth ammeu ei wres, 
HY | neu 


. 
7 
| 


Pen. 8. ein tit] i orphwysfa r Saint, 143 


neu ddyn a fo 'n gryf a nerthol ammeu ei fywyd.— 
Mae criſt'nogion yn rhwyſtro eu comffordd eu 


hunain, drwy edrych muy at arwyddion a ddangoſant 


beth ydynt, nac at orchymmynion à ddangeſant beth a. 


ddylent wneuthur ; fel pe byddai 'n rhaid mai eu 
cyflwr preſennol fydd eu cyflwr yn dragywyddol; 
ac os ydynt yrwan heb faddeuant, na byddai meddy- 
giniaeth. Onid ynfyd a fyddai y dyn a orweddat i 


lawr i wylo am na chafodd bardwn, pan y mae ei 


frenin yn ſefyll uwch ei ben o hyd yn cynnyg par- 
dyn iddo, gan erfyn arno ei dderbyn? Gwell ini o 


lawer dderbyn Criſt, rhyn ſy 'n cael ei gynnyg 
ini, na gwario cymmaint o'n hamſer yn ammeu pa 


un ai'n bod yng Nghriſt ai peidio. — Achos arall 
ag ſydd yn peri blinder i griſt'nogion yw, eu gwaith 


yn camgymmeryd ficcrwydd am y Ulawenydd ag ſydd 
weithieu yn cyd fyn'd ag ef. Fel ped fyddai i blentyn 


edrych arno ei hun yn fab, ddim yn hwy nag y 
canfyddo wen ar wyneb ei dad, neu glywed yma- 
droddion cyſſurus o'i enau ; ac fel pe na byddai 'r 
tad ddim hwy yn dad, nac y parhao i wenu a llefaru 
fel hyn. - Blinder eneidieu a gynnydda hefyd, o 
eiſieu eu bod yn adnabod ffordd gyffredinol Duw yn 
rhoddi comffordd. Meddyliant, nad oes ganddynt 


hwy ddim i', wneuthur on'd diſgwyl pa bryd y 


bydd i Dduw ei roddi. Ond gwybyddent fod 
ſylwedd eu comffordd yn yr addewidion, ac oddiyno 


y rhaid iddynt ei dynnu mor fynych ac y diſgwyliont 


am dano. Am hynny myfyriwch yn ddiwyd beu- 
nydd ar yr addewidion, drwy weddio, ac yn y ffordd 


hon gellwch ddiſgwyl i'r Yipryd dywallt eyſſur i'ch - 


eneidieu. Llawenydd yr addewidion a llawenydd 
yr Yſpryd Glan, yr un ydynt. — Chwanegwch at 


chyn, eu bod yn d; rwyl mwy meſur o ficcrwydd nac y 
mae Duw fynychaf yn ci Toddi., Tra to ganddyat 
ddim ammheuaeth, meddyliant na feddant ddim 


iccrwydd, Nid ydynt yn yſtyried fod amryw 
| mY 7 raddeu 


„„ i 


w' 
— TR: 


% — 


ie 
— 


IC EET - ST . 
* 33 — oh n 2 —— — — 


146 | Y frirdd i adnabod Pex. 8, 


raddeu o ſiccrwydd. Tra fyddont yma, “ o ran 
& yr adwaenant.” — Chwanegwch etto, bod amryw 
yn derbyn eu comffordd, ar y dechreu, ar fail anni. 
gonol. Dichon fod eneidieu graſol yn gwneuthur 
hyn, ac ſydd ganddynt ſylfaen gwell, on'd heb ei 
ganfod. Fel mae gan faban fywyd cyn y deallo 
hynny, a llawer o gamſyniadeu am dano ei hun a 
hetheu eraill, etto ni chanlyn nad oes ganddo 
fywyd. Felly pan gaffo criſtnogion ddiffyg yn eu 
comffordd cyntaf, maent yn barod i farnu fod 
diffyg yn eu dirgelweh. — Mae llawer yn parhau 
mewn ammheuaeth, drwy ddirfawr wendideu eu 
deall naturiol. Mae llawer o galonneu uniawn a 
phenneu gweinion, na fedrant brofi eu hunain, 
Hwy a add-fant y peth ei hunan, ond etto a wadant 
y canlyniad naturiol o hono. Oni bai i Dduw 
wneuthur i fynu y diffygion hyn ryw ffordd arall, 
ni wn i pa fodd y cant hwy hedd weh tawel, ſefydlog, 
a pharhaus. — Un achos mawr a rhy gyffredinol o 
flinder meddw] yw, cadw 'n ddirgel ryw bechod guy- 
bool, Hyn a leiha raddeu ein. grafuſeu, ac felly a 
bar iddynt fod yn lai adnabyddus. Mae 'n tyw- 
yllu yr hyn nid yw 'n ddinyſtrio; drwy wneuthur 
y fath ddrygeu yn yr enaid, fe! mai prin y canfyddir 
ras yn ſymmud nac y clywir ei lais, gan fwſtwr y 
llygredigaeth hon. Y mae 'n dallu neu 'n tywyllu 
Uygad 'r enaid, ac yn ei farweiddio, fel na ddichon 
na chanfod na theimlo ei gyflwr ei hun. Ond yn 
enwedig, y mae 'n annog Duw i ymadael, a gwadu 
diddanwch a chynnorthwy ei Yſpryd, heb yr hwn 
callun chwilio 'n bir ddigon cyn cael ficcrwydd, 
Gvnaeth Duw yſgar rhwng pechod a heddwch, 
Cyhyd ag y bo iti achleſu balchder, cariad at y byd, 
chwanteu 'th gnawd, nac un arfer angrhiſt'nogol, 
ofer iti ddiſgwyl am ddiddanwch Criſt, “ Os 
„ dyrcha neb rhyw ddyn ei eilunod yn ei galon, 2 
n pra „ 
« rhoddi traingwydd ei anwiredd ar gyfer ei wyneb, 
| 2 « a dyfod 


Pen. 8. ein tit orphysfa r Saint, 147 


« dyfod at weinidog neu at Dduw, gan ymofyn 
60 a women yn lle ei gomfforddu, Bus 2 
« ettyb yr hwn a ddelo, yn öl amlder ei ei- 
« Junod (c).“ — Achos mawr a chyffredin arall o 
ddiffyg comffordd yw, peidio cadw gras yn gyſſon ac 
yn fywil ar waith, Ffordd flinderus dylediwydd, 
vw *r ffordd o gyſſur llawnaf. Heddwch a didd- 
anwch, yw annogaetheu cryfion Criſt i ffyddlondeb 
ac ufudd-dod, Er nad yw ein hufudd-dod yn eu 
haeddu, etto 'n gyffredin a ant i fynu neu i lawr 
ynghyd a'n diwydrwydd mewn dyledſwydd. Rhaid 
1 weddi, a phob dyledſwydd arall gael eu cyflawni' 
drwy ffydd fywiol yngwaed ac eiriolaeth Criſt cyn' 
y gallont fod yn llwyddianus. Os byddi yn an- 
tynych, ffurfiol, ac oerllyd mewn dyledſwydd, yn 
enwedig yn dy weddieu dirgel ar Dduw, a'th 
lawenydd etto heb leihau, nid allaf i lai nag ofni 
fod dy lawenydd yn gnawdol neu gythreulig. Heb- 
law hyn, nid yw gras byth yn amlwg a theim- 
| Jadwy i'r enaid, ond tra fyddo ar waith; am hynny, 
eiſieu diwydrwydd a bar eiſieu ficcrwydd. Ond os 
bydd yr enaid ar waith ynghylch petheu rhagorol y 
nef, daw 'r gwaith hwn a diddanweh yn naturiol 
iddo. Yr enaid llawnaf o Tas, tra nid yw ar 
waith, ſydd fel telyn yn llawn tannev, mewn 
cywair, yr hon, tra adewir yn llonydd, ni wna 
fwy o beroriaeth nac aſtyllen gyffredin; ond pan 
chwareir arni gan delyniwr cywraint, bydd ei lleiſieu 
yn hyfrydol. Bydd i ryw radd o gomffordd ganlyn 
pob gweithrediad o'r enaid ar Griſt, fel mae gwres 
yn cydfyned a than, neu belydreu ac effaith' yn 
tarddu o'r haul. Dylei dyn a fo n oer weithio hyd 
oni wreſogo ; felly yr hwn ag ſydd arno eiſieu fic- 
crwydd, na fydded iddo ſegura, eithr arfer ei 
raſuſeu, nes darfo am ei ofneu, — Eifieu diddan- 
wel yn yr enaid, a dardd yn fynych ian oddiwrth 
tl 2 goler. 
(e) Ezec. Xiv. 35 4+ 


148 Y forddi adnabod Pex, 8, 


goler-du *r corph, (melancholy). Nid oes fwy ry. 
feddod i ddyn cydwybodol, mewn melancoli, am. 
meu, ac ofni, a gwanobeithio, nag yw i ddyn claf 
riddfan, neu i blentyn wylo wrth gael ei geryddu, 
Heb y phyſygwr yn yr achos.hwn, bydd poen difin. 
yddion yn gyffredin yn ofer. Gellwch eu diſtewi 
on'd nid eu diddanu. Gellwch wneuthur iddynt 
addef bod ganddynt beth gras, on'd nid ellwch 
ddywad a hwynt i gyflwr cyſſurlawn. Yr holl. 


feddylieu da, a ellwch byth beri iddynt gael, am eu 


cyflyreu, ſydd anfynych iawn dros ddiwrnod neu 
ddau o oed. Gwaeddant allan oherwydd pechod a 
digofaint Duw, pan mai t achos pennaf yw 
afiechyd eu cyrph. * a 

III. Amryw reſymmeu i' u cymmell i arfer y dayled- 


fwyad o hunan-ymholiad, tuac at adnabod ein hatul i 


orphwysfa *r ſaint, Ac erfynniaf arnoch yſtyried 

petheu canlynol. | | j 
I. Bod yn bur hawdd cael eich twyllo am eich hawl 

ir nefocdd. Mae llawer heddyw yn uffern na 


ddrwgdybiaſant erioed dwyll eu calonneu, ac oedd- 


ynt yn rhagori mewn doethineb bydol, ac yn byw 
yngoleuni eglur yr efengyl, ac nid hwyrach yn 


pregethu yn erbyn ſegurdod eraill, — Camgym- 


meryd yn y pwngce mawr hwn ſydd hefyd yn beth 
pur gyffredin. Y mae'r rhan fwyaf o'r byd yn 
gwneuthur felly. Yn yr hen fyd ac yn Sedoma, ni 
chawn neb ag oedd yn ofni barnedigaeth. Pawb 
agos yn ein plith ninneu a ddiſgwyliant yn ddilai 
fod yn gadwedig; ond Criſt a ddywed ini, mai 
« ychydig yw y rhai ſydd yn cael y porth cyfyng, 
« a'r ffordd gul ſydd yn arwain i'r bywyd (d).“ 
Ac os oes y fath dorfeydd yn gorwedd mewn twyll, 
oni ddylem ni chwilio yn w7 manol, rhag ein 
twyllo megis hwytheu ? — Nid oes dim yn fwy 
geryglus na'r dwyll hon. Os y duwiol a farn ei 
„ 

(d) Matt, vii. 14. 


” 


Pen, 8. ein titli orphwysfa 'r Saint. 149 


gyflwr yn waeth nag ydyw, triſtwch a ganlyn y 
camgymmeriad hwn, ond nid perygl. Ond y 
drwg a dardd o gamgymmeriad yr annuwiol ſydd 
annhraethol, Fe a'u cadarnha hwyat rr eithaf 
ngwaſanaeth ſatan, Fe rwyſtra foddion gras fod 
yn effeithiol iddynt, Fe attal iddynt doſturio wrrh 
eu heneidieu eu hunain. Mor ofnadwy y cam- 
gymmeryd mewn pwnge mor fawr, p'le mae 
iechydwriaeth neu ddamnedigaeth dragywyddol yn 
ſefyll. Ac os camgymmerwch hyd angeu, collir 
chwi - Gan wel'd fod y perygl 
mor fawr, pa ddyn doeth na pharhaei i chwilio ei 
galon ddydd a nos, nes gwybod ei fod yn ddiangol. 
2. Yityriwch leied poen y 5 hon mewn. 
cymmhariaeth ir perygl o'i heſgeuluſo. Chwi ym- 
drafferthwch dan .chwyſu o flwyddyn i fiwyddyn i 
ddiange rhag tlodi ; a pha ham na roddwch beth 
amſer a phoen i chwilio eich hunain, fel y diangoch 
rhag poeneu tragywyddol? — Prin y gellwch foddto 
ſatan yn well, na drygu eich hunain yn fwy, na thrwy 
eſgeuluſo 'r ddyledſwydd hon. Prif ddiben y Diafol 
yn ei holl brofedigaetheu yw, eich twyllo, a'ch 
cadw mewn anwybodaeth o' ch perygl, nes teimlo 
o honoch y fflammeu tragywyddol ; ac a unwyech 
chwi ag ef i dwyllo eich hunain? Os gwnewch 
| hyn droſto ef, gwnewch y rhan fwyaf o'i waith ef. 
Ac a haeddodd efe cyſtal ar eich llaw, ac y byddo 
ichwi ei helpu ef yngwaith eich damnedigaeth eich 
hunain? —Y mae rr amſer gerllaw ac y bydd 1 
Dau eich profi, Os bydd hynny yn y bywyd hwn, 
drwy gyſtuddieu, chwi ddymunech ddarfod i chwi 
broh a barnu eich hunain, fel na'ch barner gan 
Duw, Llais llawn o ddychryn oedd hynnw i 
Aada, pan alwodd yr Arglwydd, “ pa le yr yt ti 
* Adda?” A fwyteaiſt ti o'r pren? A phan ddy- 
wedodd wrth Gain, © pa-le y mae dy frawd ?” Yr 
Arglwydd a ddywaid, © nid yw dynion yn meddwl 
HF3 * 


150 Y fardd i adnabod Pex, 8. 


« yn eu calonneu fy mod i yn cofio eu holl ddry. 
« gioni hwynt; ond y mae eu gweithredoedd oll 
« gerbron fy wyneb (e).“ | | 

3. Yityriwch hefyd beth a fyddai feitheu iachu- 
fol yr hunan-ymholiad hn. — Os uniawn a duwiol 
ydwyt, e' th dywys yn ebrwydd tuac at ſicerwydd o 
gariad Duw ; ac os annuwiol, er iddo *th flino 'n 
dreſennol, etto a bar iti ymofyn am happuſrwydd, 
ac o'r diwedd gael ficcrwydd o'th iechydwriaeth. 
Onid yw yn beth dymunol gael gwybod, beth a 
ddigwydd 1 ni rhagllaw? Yn enwedig, beth a ddaw 
o'n heneidieu, a pha le a chyflwr y byddwn ynddo © 
byth? Ac os yw gobaith o happuſrwydd mor 
hyfrydol, pa faint mwy eyſſurlawn raid fod gwir 
ficcrwydd o 1echydwriaeth ? Pa feddylieu melus a 
gei am Dduw? Vr hol} fawredd a'r cyfiawnder 
hwnnw ſydd ddychryn i eraill, a fydd lawenydd i 
ti. Mor felus fydd dy feddylieu am Griſt, y 
gwaed a dywalltodd,, a'r breintieu a brynodd ? 
Mor hyfryd a fydd gair Duw iti, ac mor weddaidd 
traed y rhai ſy 'n efangylu? Mor felug fydd- yr 
addewidion, pan fyddi ſicer eu bod yn perthyn i ti? 
Hyd yn oed y bygythion a bar gomfforddi i ti, wrth 
goſio iti ddiange rhagddynt? Pa hyfdra a chyſſur 
a elli y pryd hynny gael mewn gweddi, pan alli 
ddywe'yd, ein Tad, mewn llawn hyder? E fydd 
ſwpper yr Arglwydd yn wledd. a lonna dy enaid. 
A bydd dy hall drugareddeu cyffredin .yn llawer 
meluſach iti, — Pan gaffech ſiccrwydd dy fod yn 
blentyn i Dduw, a'th fod ar ochr y nef, mor gom- 
fforddus y gelli y pryd bhynny ddioddef pob trall- 
odion? Mor digyffro y gelli feddwl am angeu a 
barn, am nef ac uffera? Mor fywiot a fyddi 
yngwaith yr Argiwydd, ac mor lleſol i bawb oth 
amgylch ? M iath awch a ddyry hyn ar dy raſuſeu 
a'th ferchiaden ! e ennyn dy edifeirwch, tania dy 

| | gariad 


(e) Hol. vii. 2. 


Pan. B | ein 1664 pint 1 


gariad, bywha dy ddymuniadeu, a chadarnha dy 
ffydd ; bydd iti yn ffynnon o lawenydd parhaus, 
ac a bar 1'th galon orlifo o ddiolchgarwch, ac eſgyn 
yn uchel yn hyfryd waith mawl ; ac a'th wna ya 
twy nefolaidd dy feddwl, ac a'th gymmorth i 
barhau yn } cwbl. Yr holl effeithieu melus hyn 
o ficcrwydd a wnai *th fywyd, yn nefoedd ar y 
ddaear. : * 
4. Er y gwn yn ficer fod yn yr annogaetheu hyn 
reſymmeu pwysfawr, etto ofni 'r ydwyf, rhag y 
bydd i ti, ddar/lenydd, adael heibio y Iytr, a gorph- 
wys, heb byth fyned ynghylch'y gwaith hwna, V 
matter mewn llaw ſydd o'r pwys mwyaf, pa un a 
fyddi di yn byw my nefoedd neu yn uffern dros 
dragywyddoldeb. Yr wyf yma yn erfyn arnat, o 
blaid dy enaid, nage, rwyf yn gorchymmyn iti, yn 
enw 'r Arglwydd, na bo iti oedi 'n hwy, ond galw 
th galon 1 gyfrif mewn gwir ddifritwch, a meddwl 
ynnot dy hunan, a ydyw mor hawdd, mor gyff- 
6 redin, a pheryglus camgymuineryd? A oes cyn- 
© nifer o ffyrdd gwyrgeimion? A ydyw 'r galon 
mor dwyllodrus? Ya'm ynteu na chwiliaf bob 
© cwrr o honi, nes gwybod ty nghyflwr? A raid i 
mi mor fuan gael ty chwilio ger bron brawdle 
© Criſt? Ac oni bydd i mi chwilio fy hun yn 
ddiaros? Vm mha gyflwr y byddwn i, pe deuwn 
« yn fyrr yno? A allaf fi wybod wrth chwilio fy 
hun yrwan pa fodd fydd arnaf? A ydwyf fi 
© ynteu' yn ymroi i'r gwaith hun? - Ond yſgatfydd 
y dywedi, ni fedraf fi ddim chwilio fy hun. Wel, 
dere ymmlaen, ac mi 'th gyfarwyddaf di; ond 
och, ofer yw dangos iti, os nad wyt yn ymroi i 
tyn'd ynghylch y gwaith. A wnai di gan hynny, 
cyn myned ymmhellach, addo yma ger bron yr 
Arglwydd, y cyflawni di ar frys y ddyledſwydd 
hon, yn ol yr hyfforddiadeu a oſodaf ger dy fron 
allan o air Duw. Nid wyf yn gofyn peth afreſym- 
| <0 I mol 


152 T firdd i adnabod Pen, 8, 


mol nac ammhoſſibl. Dim ond treulio ychydig | 


orieu 1 wybod beth a ddaw © honot ti yn dragy- 


wyddol. Pe byddai i gyfaill, neu gymmydog, 
ddeiſyf arnat dreulio on'd awr o amſer i ymddiddan, 
neu weithio, neu ryw ffordd ac y byddit o waſanaeth 


iddo; yn ſicer ni wnait ballu hyn; pa faint llai y 


dylit ballu hyn i ti dy hunan mewn matter mor 
ftawr? Yr wyf yn taer erfyn arnat dderbyn y 


cyngor hwn gennyf, fel ped fawn yn dyfod ag ef 


iti ar fy nglinieu yn enw Criſt; a mi af etto ar ty 


nglinieu at Griſt, i erfyn arno berſwadio dy galon 


i'r ddyledſwydd hon. 

IV. Cyfarwyddiadeu pa fodd i holi dy hun, ydynt 
gyfryw a'r rhai'n. — Arlloes dy feddiul o bob gofalon a 
medaylieu eraill, fel na bo iddynt aflonyddu na 


lledratta dy feddwl. Mae 'r gwaith hwn ei hunan 


yn ddigon ar y tro heb ddim arall mewn law, — 
Ac yna fyrthia i lawr ger bron Duw i weddio ot. 


galen, gan ddeiſyf am gymmorth ei Yipryd, i 


ddangos iti yn amlwg dy wir gyflwr, ac i'th gyfar- 
wyddo yn yr holl waith hwn. — Dewis y {le o'r 
amſer mwyaf cyfitus. Bydded y lle y mwyat dirgel ; 
ar amſer, pan na fo dim i'th rwyſtro; ac os y 
boſſibl, bydded yr amſer preſennol. — Bydded gennyt 


yn larod, mewn cif neu n *ſgrifennedig, rdi yſery- 
thyrer, ac ſydd yn dangos beth yw fant, a'r ffordd 


mae in gadwedig drwy 'r efengyl; a chred yn 
hollawl mai gwirionedd anffaeledig ydynt, — Des 
ymmiaen a geſod y cweſttwn attat dy hun. Gofyn, 
nid pa un oes ynnot ti ddim da, nac ychwaith, pa 


un a oes gennyt y cyfryw neu 'r cyfryw radd neu 


feſur o ras? Eithr pa un a feddi gadwedigol ras 


mewn gwirionedd ai peidio. — Os dy galon a dynn yn 
ol eddirwrth y gwaith, cymmell hi ymmlaen. Dyro dy 


orchymmyn arni, ie dyro orchymmyn Duw arni na 
chilio 'n öl, a ſiarſia hi i ufuddhau dan boen ei 
ddigofaint ef, Gwnaed cydwybod hefyd ei ſwydd, 

5 nes 


Pew. 8. ein titl i orphwysfa r Saint. 153 


nes cynnhyrfu dy galon i'r gwaith. — 4c na fd 
ith galon ofera ymaith yr amſer y dylai fod yn ddiwyd 
ynghylch y gwwaith, Gwna fel y Salmydd, & fy 
« yſpryd ſydd yn chwilio yn ddyfal.” Y neb a 
Iwyddo gyda 'i galon ei hun, a-lwydda hefyd gyda 
Duw. — Os yn di dy holl been, ni chei foddlonrwydd, 
yna ymofyn am help. Dos at ryw un duwiol, pro- 
fiadol, deallus a ffyddlon, a dangos 4ddo dy gyflwr, 
a gofyn ei gyngor pennaf. Cymmer farn bwn yn 
achos dy enaid, fel y gwnait farn phyſygwr yn 
achos dy gorph; er na roddo hyn wir ficcrwydd 
iti, etto bydd yn help mawr i'th gynnal a'th gyfar- 
vwyddo. Ond na wna hyn yn eſgus i roddi heibio 
hunan-ymholiad. — Pan ganfyddech dy wir gyfliur, 
barna dy hun yn gyfattebol. Naill ai'th fod yn wir 
griſtion, ai nad wyt. Na ddyro 'r farn hon yn 
fyrrbwyll, nac mewn gweniaith it' dy hun, na 
thrwy ofneu melancoli; eithr yn bwyllog, yn 
wirioneddol, ac yn ol eyd- farn cydwybod, yſgry- 
thur, a rheſwm. — Ymadrech i ddyfod a'th galom + 
ymdeimlo a'th iiur, yn gyfatteb ir farn a roddaift 
arno, Os diras, meddwl am dy drueni, Os graſol 
a ſancteidd, meddw], pa ddedwydd gyflwr y dygodd 
'r Arglwydd di iddo- Dilyn y meddylieu hyn, 
nes y gwnelont argraff ddofn ar dy galon. — Veri 
fenna y farn hon, o leiaf ar ay g; ar y cytryw- 
© amſer, *nol cyflawn chwilio, cefais, mai hyn, neu 
* hyn, yw fy nghyflwr.* Dichon y bydd y dyſtio- 
laeth hon o fawr les iti rhagllaw. - Ond na ymddi- 
ried ir un datguddiad hwn, fel na bo iti holi mwy; 
ac na rwyſtred iti chwilio dy ffyrdd yn feunyddiol; 
ac na ddigalonna os gorfydd arnat ail brofi dy hun 
yn fynych. — Os diadgenhedledig ydwyt, cymmer ofal 
rhag barnu y bydat felly fyth. Na ddywed, gan 
mai annuwiol ydwyf, byddaf marw felly; gan 
* mai rhagrithiwr dee parhaf felly.“ Na wan- 
ebcithia, Ni ddichon dim ond anewyllyſgarweh dy 
| | . gad] 


, me 


154 Y ffardd i adnabod Pen, 8, 
gadw oddiwrth Griſt, er iti hyd yn hyn ei am- 


mherchi a phellhau oddiwrtho, | 

V. Weithian, gadewch imi chwanegu rhai nadeu, 
wrth ba rat y gelkwch brofi eich hawl i orphwysfa 'r 
faint, Ni wnaf ond crybwyll am y ddau hyn yn 
unig. — Cymmeryd Dino fel dy ddaioni pennaf — 
Ac th galon, derbyn Criſt fel dy unig Arglwydd ac 
Tachawawr. © 

I. Pob enaid ag hdd iddo hawl yn yr orphwysfa 

hon, a efgd ei brif happuſrwydd yn Nut. Sylwedd 
yr orphwysfa hon yw, gogoneddus a llawn fwynhad 
o Dduw. Yr hn nt chymmer Dduw yn ddaioni 
pennaf, ac yn brif ddiben iddo, ſydd = ei galon 
eilun-addolwr aflan a_cholledig, Gad imi 42 
ynten, a wyt ti yn cyfrif yn wir, mai dy happuſ- 
rwydd pennaf yw cael mwynhau yr — 
yngogoniant, ai nid wyt? A alli di ddywedyd, 
* yr Arglwydd yw fy rhan? Pwy ſydd gennyfi 

< yn y nefoedd on'd tydi, ac ni ewyllyſiais ar 7 
b ddacar neb gyda thydi.” Os wyt ti 7 etifedd 

gorphwysfa, dyma fel y mae arnat ti. Er y bydd 
1th gnawd ddadleu dros ei bleſereu ei hun, a'r 


yn y byd. - Yr wyt yn ei wn ef yn wir ddiben 
ay ddymuniadeu à th ymgeiſiad 55 brif ddiben 
o byw ar ? ddaear 

0 - neuthur dy orph- 
_ wysfa n ficcr. Er nad wyt yn ei geiſio gyda r 
fath ſel ac y dylit; etto mae th biraeth a'th ym- 
geifiadeu pennaf ar ei ol, fel nad oes dim arall yn 
cael ei ddewis na i berchi o'i flaen ef, — Ni chyfrifi 
ddim yn ormod i'w wneuthur neu ddioddef i gael 
ei fwynhau „ er i'r cnawd weithieu encilio, 
etto 'rwyt yn foddlon ac yn ymroi i fyned drwy bob 
anhawſdra at dy Dduw, V mae gennyt feddylieu 


Pex. 8. ein til i orphwysfa 'r Saint. 156 


mor barchus am yr orphwysfa hon, a ſerch mor gryf 
tuac atti, fel na chyfnewidi dy hawl iddi, a'th obaith 
o honi, am unrhyw fwyniant daearol pa bynnag. 
Pe goſodai Duw ger dy fron dragywyddol bleſereu 
daearol ar y naill law, a gorphwysta er faint ar y 
law arall, ac erchi iti gymmeryd dy ddewis ; gwr- 
thodit y byd, a dewiſit yr orphwysfa hon. - Ond 
os heb dy janfeiddio yr wyt, yna yr ydwyt yn dy galon 
yn perchi dy happuſrwydd Daearol yn. fiuy na Dun ; 
ac er i' th dafod ddywedyd mai Duw yw th ddaioni 
pennaf, etto nid yw *th galon yn ei gyfrif felly 
ddim. Canys y byd yw diben pennaf dy ddy- 
muniadeu a'th ymgeiſiadeu di. Dy galon ſydd 
arno 'n llwyr. Dy ofal a'th amcan pennaf yw 
cynnal dy enw da neu'th bleſereu cnawdol ; ond 
am y bywyd a ddaw, ni chymmeri ond ychydig 
ofal na phoen. Ni chanfyddaiſt erioed y fath 
 odidawgrwydd yngogoniant anweledig byd arall, ac 
y tynnodd dy galon ar ei ol, ac y parodd iti ym- 
drechu am dano. Nid yw 'r ychydig boen a roddi 
v ffordd hon, on'd yn yr ail le. Nid yw Duw 'n 
cael oh'd gweddillion y byd, dim ond yr amſer ar 
boen a ddichon y byd yn hawdd eu hebcgr; neu 'r 
ychydig feddylieu oerllyd, gweigion, a ddelo ar of + 
dy feddylieu ſefydlog, ditrifol, a phleſerus am betheu 
daearol. Ac ni wnait un dim am y nefoedd, pe 
gwyddit pa fodd i gadw 'r byd ; ond rhag dy droi i 
uffern pan golli 'r byd, am hynny gwnei rywfaint. 
— Yr wyt yn cyfrif ffordd Duw yn rhy gaeth, ac ni 
chymmeri dy berſwadio i rodio beunydd yn 0 
rheol yr efengyl. A phan orfyddo arnat ymadae 
a Chriſt neu dy ddedwyddwch daearol, rhedi y 
perygl o golli 'r nefoedd, yn hytrach na'r ddaear, 
ac telly mor vrthnyſig yn gwadu dy ufudd-dod i 
Dduw. A diammeu, pe caniattaei Duw iti fyw 
- mewn jechyd a hawddfyd dros byth ar y ddacar, y 
 dewifit byn yn hytrach na myn'd i pe 
='S 


t. 


Fd 


156 . forddi aduabed PEN. 8. 


faint. Ceiſied y neb a fynno y nefoedd, tydi a 
geiſi y ddaear fel dy ddedwyddwch pennaf. Hyn 
yw dy gyflwr, os dyn diadgenhedledig wyt, ac ni 
feddi hawl i orphwysfa 'r ſaint. : | 
2. Ac megis ag yr wyt ti y fant 1 meryd 
Duw fel dy ddaioni pennaf ; felly yr N por tl | 
yn derbyn Criſi fel dy unig Arghuydd ac Iachawdur 
ith ddwyn i'r orph*vysfa hon. V nod o'r blaen 
oedd ſwm y gorchymmyn mawr, cyntaf, o'r gyf- 
raith, „car yr Arglwydd dy Dduw a'th holl 
4 galon.” Yr ail nod hwn, yw ſwm gorchymm 
yr efengyl, « cred yn yr Arglwydd leſu, a chad- 
« wedig fyddi.” Cyflawni y ddau hyn yw *r 
cwbl o dduwioldeb a chriſt'nogrwydd, — Nid yw 
'r nod hwn ond deſgrifiad o ffydd. A ti yn 
caniattau o'th galon i Griſt fod yn unig /achawdwr 
iti? heb hyderu dim ar dy ddyledſwyddeu a'th 
weithredoedd, ond fe] moddion a ordeiniwyd dano 
ef ? heb edrych arnynt hwy mewn un meſur yn . 
ddigonol i atteb melldith y ddeddf, nac fel cyfiawn- 
der deddfol, nac un rhan o hono ; ond boddloni i 
ymddiried dy iechydwriaeth ar y prynedigaeth a 
wnaeth Criſt? - A wyt ti yn foddlon hefyd !wgym- 
meryd ef yn frenin ac yn Arghuydd iti, i'th lywod- 
raethu a'th dywys gan ei Yſpryd a'i gyfreithieu ; 
ac i ufuddhau iddo, hyd yn oed, pan orchym- 
mynno y dyledſwyddeu anhawſaf, a chroeſaf i 
chwanteu r cnawd? Ai ni chyfnewidi dy Ar- 
glwydd a'th feiſtr am yr holl fyd? A ydyw yn 
llawen gennyt ufuddhau iddo, ac yn ddrwg gennyt 
ei ddigio? Felly y mae ar bob gwir griſtion, — 
Ond os rhagrithnur wyt, fel arall yn llwyr y mae. 
Gelli alw Criſt dy Arglwydd a'th Iachawdwr ; ond 
ni chefaiſt erioed o fod mor golledig hebddo, a'th 
yrru Yw geifio ef, ymddiried iddo, a goſod dy 
iechydwriaeth arno ef yn unig. O leiaf, ni chani- 
atteaiſt erioed o'th galon iddo ef lywodraethu _ 
r N c 


Px. 8. ein titl i orphwysfa r Saint. 157 


fel dy Arglwydd; ni roddaiſt iddo dy enaid a'th 
d i' w rheoli ganddo; ac ni chymmeraiſt ei air 
ya gyfraith th feddylieu a' th weithredoedd. Y 
mae 'n debyg dy fod yn foddlon i Griſt dy achub 
rhag uffern pan fyddi marw; ond yrwan, ni cheiff 
orchymmyn ddim pellach iti nag y cydfafo a'th 
barch, a'th bleſereu a'th ddibennion bydol eraill, 
A phe canĩattaei iti, byddai 'n llawer gwell gennyt 
fyw yn öl y byd a'r cnawd, nag yn ol y gair a'r 
Yſpryd. Ac er bod gennyt weithieu feddwl neu 
fwriad i'r gwrthwyneb ; etto, fel y dywedais i y 
mae dewiſiad a deiſyfiad dy galon yn gyffredinol. 
Nid wyt gan hynny wir gredadyn yng Nghriſt ; 
canys er iti ei gyfaddef ar eirieu, etto ar © weithre- 
« doedd ei wadu *rwyt, gan fod yn fhaidd, ac yn 
« anufudd, ac at bob gweithred ada yn anghym- 
« meradwy.” Hyn yw cyflwr y rhai a gauir allan 
o orphwysfa 'r ſaint. Wit 

3. SULWCH mai cyd{ynniad eich calonneu yr wyf 

fi yn gofyn ar ei ol yn bennaf, Nid wyf yn gofyn 
pa un ai'th fod yn ſiccr,o'th iechydwriaeth? Na 
pha un a alli gredu faddeu dy bechod, a'th fod yn 
anwyl gan Dduw a Chriſt? Nid yw rhai'n un 
rhan o ffydd gyfiawnhaol, eithr ffrwyth rhagorol o 
honi, a'r ſawl a'u derbynniodd, a gyſſurir drwydd- 
ynt ; ond yſgatfydd, ni roddir hwyat iti tra byddech 
byw, ac etto dichon iti fod yn wir etifedd gorph- 
wysfa. Na ddywed ynteu, nid allaf gredu faddeu 
© fy mhechodeu; neu fy mod yn ffafr Duw, ac 
am hynny nid wyf wir dyn. Ffordd 
gyfeiliornus iawn o ymreſymmu yw hon. Y 
_ cweſtiwn. yw, pa un ai'th fod o'th galon yn derbyn 
Criſt, fel y maddeuer iti ac i'th gymmoder a Duw, 
ac felly bod yn gadwedig? A wyt ti 'n foddlon i'r 
hwa a'th brynodd, fod yn Arglwydd iti, a'th 
ddwyn i'r nefoedd yn ei ffordd ei hun? Dyma yw 
ffydd gyfiawnhaol a chadwedigol, a thyma r nod 
| it 


158 T frrrddi adnabed Pex, 8, 


iti brofi dy hun wrtho. Etto byth, dal ſulw, y 
rhaid iꝰr caniattad hwn fod yn wirioneddol o'r galo 

ac nid yn ffugiol ac allanol. Ni thal dywedyd fel 
y mab rhagrithiol hwnnw, « myfi a af, Arglwydd, 
« ac nid aeth efe.” Os oes neb yn llywodraethu 
arnat yn fwy na Chriſt, nid wyt ddiſgybl iddo ef. 


Mae 'n ddiogel gennyf fod pob gwir griſtion yx 


perchen ar y ddau nod hyn, ac nad ynt gan neb 
ond gwir griſt'nogion. na byddai i'r Arglwydd 
yn aur dy berſwadio di i holi a phrofi dy hun 'r 
eithaf! Fel na bo iti grynu gan ddychryn drwy dy 
enaid, pan ddelo barnwr y byd i'th brofi; eithr bod 
mor ſicer o'th hawl ir orphwysfa hon, ac y byddo 
i olwg ar angeu a barn yn neſhau godi dy yſpryd- 
oedd, a'th lenwi o lawenydd. | | 
4. Yn y cwbl, os byth y myn criſt'nogion gael 
comffordd na thwyllo mo honynt, ymdrechant 
bennaf dros eu bywyd i gynnyddu mewn gras, i 
nerthu a dyrchafu y petheu ſydd o blaid Criſt yn eu 
heneidieu, ac i wanhau a daroſtwng y petheu ſydd 
o blaid y nawd. Na thwyllwch eich hunain drwy 
feddwl, i Griſt wneuthur y cwbl, ac na adawodd 
ddim i chwi i'w wneuthur. Onid ydym yn addu- 
nedu yn ein bedydd y bydd ini ymwrthod a'r byd, 
y cnawd, a'r cythraul? a'r neb ni wnel hyn, nid 
yw on'd criſtion mewn enw *n unig. A thuag at 
orchfygu y gelynion hyn, rhaid bod bob amſer dan 
arteu yn gwilio, ac ymladd yn wrol yn nerth yr 
Jeſu, nes cael y fuddugoliaeth. Nid i bob un a 
ryfygus gredo, eithr i bob un a © orchfygo, y rhydd 
' Criſt iddo fwyta o bren y bywyd, yr hwn ſydd 
* ynghanol Paradwys Dduw, ac o'r manna cu» 
& ddiedig; a dyry iddo garreg wen, ac ar y garreg 
* en] newydd wedi ei *ſgrifenau, yr hyn nid 
ei dderbyn; ac 


Pen, 8. ein titl i orphuysfa r Saint, 159 


« gyffeſaf ei en ef ger bron fy nhad, a cher bron 
« ej angylion ef, mi a'i gynaf yn golofn yn nheml 
« fy Nuw i, ac allan nid à efe mwyach : ac mi a 
« 'ſprifennaf arno ef enw fy Nuw i, ac enw dinas 
« fy Nuw i, yr hen ydyw Jeruſalem newydd, yr 
hon ſydd yn diſgyn o'r nef oddi wrth fy Nuw i, 
« ac mi a *ſgrifennaf arno ef fy enw newydd i. A 
&« rhoddaf iddo ef eiſtedd gyda mi ar fy ngorſedd- 
« faingc, megis y gorchfygais inneu, ac yr eiſte- 
« ddais gyd a'm Tad ar ei orſeddfainge ef, Yr 
« hwn ſydd ganddo gluſt, gwrandawed beth y mae 


« 'r Yſpryd ya ei ddywedyd wrth yr eglwyſi (f).“ 


— 


— — — — — 
Dyledfwydd pobl Dduw i annog eraill i geifio 'r 
1 orphwysfa hon. * | 


Tr awdwr yn galaru fod criſnogion yn guwneuthur 
mor lleied i helpio eraill i gael gorphwysfa *r ſaint, 
I. In dangos natur y ddyledfwydd hon; yn emwedig, 
1. drwy doſturio on calon wrth druent eneidieu ein 
eydgreaduriaid, 2. drwy achub pob cyfleuſdra i 
ddyſgu iddynt I techydwriaeth; 3. rheoleu i 
ddangos pa i Hatun y ddyledſtuydd bwysfawr 
ban; 4. rhybyddion i ochelyd cyfeiliornadeu yndai ; 

5. Dylem hefyd wneuthur ein goreu ar idaynt gael 
llaſbad drwy ordinhadeu cyhocdd. II. Yn dangos 
amryw reſymmenu, pam y mae r ddyledſiuydd hon yn 
cael ei heſgeuluſo gymmaint; 2. ac yn atteb rhai 
gwrthddadleuon i iu herbyn. III. Ac yna yn annog 

1 chyflatuni, 1, 2, 3. drtoy amryw Myriaetheu. 

IV. Bad hon yn dayledfwydd ar bawb, yn enwedig, 

ke) .. [awl 
{f) Dad, ii, 7, I, 17. ili. 5 12, 21, 222 


x60 Dyledfuwydd pabl Dduw i annog Pex, . 


r. y ſawl fjad ganddynt wybobaeth, dyſgeidiaeth, ac 

. © ymadrodd, 2. y rhai ydynt gydnabyddus. a phecha- 
duriaid, 3. phyſygwyr pan font gyda r cleifion, 4. 
dynion o gyfoeth ac awdurdod, 5. gweinidogion yr 
efengyl, G. a'r ſawl yr ymadiriedwy1 iddynt am 
ofal plant a gwaſanaeth=ddynion, 7. Y bennod a ddi- 
wedda urwy dauer erfyn ar riem criſt nogol, fod yn 
Fyadlen yn eu lle. 5 


/ Oſododd Duw oh blaen y fath hyfrydle go. 
A goneddus a gorphwysfa 'r ſaint, ac a wnaeth 
ef nyni yn addas i'r fath ddedwyddwch annyall- 
adwy? Paham ynteu, na bai holl blant y deyrnas 
hon yn ymdrechu mwy i helpio eraill i ddyfod i'w 
mwynhau? Och, leied o rwymeu ſydd ar eneidieu 
tlodion o'n hamgylch i'r rhan fwyaf o honom ni! 
Rym ni yn canfod gogoniant y deyrnas, ac nid 
y'nt hwy: rym ni yn canfod trueni y rhai ſy 
oddiallan, ac nid ynt hwy : *rym ni yn eu gweled 
yn crwydro ymmhell o'r ffordd, ac yn gwybod os 

ymmlaen yr ant, nad allant ddytod yno byth ; on'd 
nid ynt hwy eu hunain yn canfod hyn. Ac etto 
ni wnawn ni gymmaint a dangos iddynt eu cyfei- 
liorni a'u peryg], a cheiſio eu hadfer i'riawn ffordd, 
fel y byddont byw. Och, leied o griſt'nogion ſy'n 
ymdrechu a'u holl nerth ĩ achub eneidieu ! Does 
dim diolch ini os na bydd y nefoedd yn wag, ac os 
na bydd eneidieu ein brodyr marw byth. Gan 
wel'd fod y ddyledſwydd hon o'r fath bwys tuac at 
ogoniant Duw, a dedwyddwch dynion, dangoſaf= 
y madd iu chyflawni — pa'm yr eſgeuluſir hi gym- 
maint — ac yna, Angel rai yſtyriaetheu i annog 

iadi. 12 | | 

I. Wrth y dayledſwydd o gymmell a helpio eraill i 
gael gorphwysfa r ſaint, nid oes i ni ddeall, y dylai 
pob dyn droi 'n bregethwr cyhoedd, nac y dylai 
neb fyned allan o'i alwedigaeth neillduol; a — 0 
a ä c | awer 


PeN. 9. eraill i geiſis r orphwysfa bon. 161 


lawer y cyflawnir hon drwy ddangos ſel bartiaeth; 
a lleiaf oll, drwy goffa am feieu dynion o'r tu cefn 
iddynt, a diſtewi ger bron eu hwynebeu. Y ddy- 
lediwydd hon ſydd o natur arall, ac yn gynnwyſ- 
edig yn y petheu canlynol =drwy deſturio 9'n calon 
wrth drueni eneidieu ein broadyr = drwy achub pob 
f Yfieuſara i ddyſgu iddynt ffordd iechydiuriaeth — a 
cheiſio eu lleſhad drwy ordinhadeu cyhoedd. 

1. Rhaid i'n calonneu gyffro:i wrth druent enzidieu 
ein brodyr. Rhaid ini doſturio wrthynt, a dwfn 
hiraethu am eu dychweliad, a'u hiechydwriaeth. 
Ped hiraethem oddifrif am eu troedigaeth, a'n 
calonneu 'n ofalus i wneuthur daioni iddynt, hya 
zn goſodai ar waith, a Duw yn gyffredin a'n 
Ilwyddai. 1 

2. Rhaid int achub pob cyfleuſdra ar ſydd boſſibl ini 

i ddyſgu iddynt pa fodd i gael techydwriaeth, Os yW 
'r pechadur yn bur anwybodus, gwhewch eich goreu 
er peri iddo ddeall beth yw dedwyddwch pennaf 
dyn; pa mor belled y bu ef unwaith yn perchen 
arno; y cyfammod a wnaeth Duw ag ef y pryd 
hynny; y modd y torrwyd ganddo ; y goſp y daeth 
yn ddaroſtyngedig iddi ; a'r trueni y dygodd ei hun 
iddo. Dyſgwch iddo ei angen o waredwr ; y modd 
y daeth Criſt ei drugaredd yn gyfryngwr, ac i 
ddwyn y golpedigaeth; beth yw y cytam 
newydd ; y modd y tynnir dynion at Griit ; a pha 
beth yw 'r tryſoreu a'r breintieu y mae credinwyr 
yn eu cael ynddo. Os na chyffrodd y petheu hyn 
ef, yna dangoſwch iddo ardderchawgrwydd y go- 
goniant bi mae /n ei eſgeuluſo; ddyfnder a maithder 
diddiwedd poeneu 'r damnedigion; y cytiawnder 
0'u dioddef am fod mor wrthnylig a gwrthod gras ; 
mor ſicer, agos, a dychrynllyd angeu a barn; 
gwagedd pob peth yma iſod; drwg pechod ; 
gwerthfawrogrwydd Criſt ; angenrheidrwydd ail- 
enedigaeth, ffydd a ſancteiddrwydd; a gwir natur 

y rhai n. 


162 Dyledfwydd pobl Dduw i annog PEN, . 


y: rha'n, Os yn ol y cwbl, y cewch ef yn llettya 
gwag obaith, yna cymmellwch ef i chwilio: ei 

 gyfiwr; dangoswch iddo yr angenrheidrwydd o 
' wneuthur hynny ; -rhowch gymmorth iddo; ac na 
ymadewch ag ef nes ei argyhoeddi o'i drueni a'i 
feddyginiaeth. Dangoſwch iddo mor ffol a dinyſ- 
trio] y uno Criſt. a'i ddyledſwyddeu i wneuthur j 
fynu ei gyfiawnder cyfiawnhaol. Etto byddwch 
ficcr o ddywad ag ef i arfer pob moddion ; megis 
gwrando a darllen y gair, galw ar Dduw, ac ym- 
gyfeillachu a duwiolion ; annogwch ef i adael 
pechod, a gochelyd pob profedigaethu i bechod, yn 
enwedig cymdqeithion drwg, a diſgwyl yn amyn- 
eddgar wrth Dduw drwy arfer y moddion, fely 
ffordd y myn:Duw ei gael ynddi. 

3. Ond gan fod y modd o gyflawni y gwaith 
hwn o bwys mawr, dilynwch y rheoleu hyn, — 
Ewch yn ei gylch gydag itawn ddibennion. Amcenwck 
at ogoniant Duw yn iechydwriaeth y pechadur, 
Na wneweh hyn i gael enw a pharch i chwi eich 
hunain, neu i dynnu dynion ar eich hol ac i hyderu 
arnoch, eithr mewn ufudd-dod i Griſt, yn ol ei 
eſampl, ac o gariad tyner at eneidieu dynion. Na 
fydd weh fel y rhai a gymmerant boen i ddiwygio 
eu plant a'u gwaſanaeth-ddynion yn y petheu ag 
ſydd yn erbyn eu helw a'u hanrhydedd eu hunain, 
heb byth geiſio achub eu heneidieu yn y ffordd a 
drefnodd Duw. — Grwnewch ef yn daiaros. Megis 
ag na fynnech iddynt hwy oedi dychwelyd, na 
oedwch chwi geiſio eu dychwelyd. Tra foch chwi 
yn. bwriadu dyſgu a helpio y pechadur, y mae r 
dyn yn rhedeg yn ddyfnach mewn dyled; digofaint 
yn pentyrru arno ; pechod yn gwreiddio o hyd; 
arferion yn ei ſiccrhau ; profedigaetheu i bechod yn 
amlhau ; cydwybod.yn cyſgu 'n drymach ; y galon 
yn caledu ; y diawl yn llywodraethu; Criſt yn cael 
ei gadw allan; yr Yſpryd yn cael ei as; a 
: uw 


PEN. 9. eraill i geiſi r orphwysfa bon. 163 
Duw ei ddianrhydeddu beunydd; à'i gyfreithieu 
eu troſeddu; mae amſer yn rhedeg heibio, angeu a 
barn wrth y drws; ac beth os bydd y dyn marw, 
2 ſoddi i uffern tra foch chwi yn bwriadu ei rag- 
flaenu? Os yn achos afiechyd ei gorph ni feiddi- 
weh ddy wedyd wrtho, “ cerdda ymaith, a thyred 
« amſer arall, ac y foru mi a roddaf; a chennyt 
« beth yn awr (a)?” Pa faint llai y dylech oedi 
 cynnorthwyo ei enaid. Nid yw 'r phyſygwr hwn- 
nw well na mwrdrwr, a eſgeuluſo drwy ddiofalwch 
y cleifion dan ei law, nes bont mar neu anfeddy- 
giniaethol. Gadewch heibio eſguſodion ynteu, a 
phob matterion bychain, a“ chyaghorwch eich 
« gilydd bob dydd, tra y gelwir hi heddyw ; fel 
na chaleder neb o honoch trwy dwyll pechod( b).“ 
— Bydded ich cyng orion darddu o gariad a thoſturi. 
Nid yw gwawdio a gwatwor, difenwi a dibrifio, 
ddim yn ffordd debyg o ddiwygio dynion a'u trot 
at Dduw. Ech at bechaduriaid truain a dagreu 
yn eich llygaid, tel y gwybyddont eich bod yn credu 
eu bod yn druenus, ac yn gwir doſturio wrth eu 
_ cyflwr, Triniwch hwynt a thaer erfyniadeu goſtyn - 
gedig, Gadewch iddynt weled mai deiſyfiad eich 
calon yw gwneuthur daioni iddynt ; nad oes gen- 
nych ddiben arall ond eu tragywyddol ddedwy- 
dd uch; ac mai teimlad o'u perygl a chariad at eu 
heneidieu ſy 'n eich cymmell i letaru; am 7 
„ gwyddoch ofn yr Arglwydd,“ ac rhag y gwelwch 
_ hwynt ym mhoeneu tragywyddol. Dywedweh 
wrihyat, © fy. nghyfail, ti wyddoſt nad wyf yn 
ceiſio dim elw i mi fy hun: y ffordd i ryngu dy 
* fodd di a chadw dy gyteillach, yw gwenhieithio 
iti yndy ffordd dy hun; neu 'th adael yn llonydd; 
bond ni Ad cariad imi ddiſtewi, ac edrych arnat ti 
* yn marw. Nid wyf yn ceiſio dim ar dy law on'd 
* yr hyn ſydd angenrheidiol 1th iechydwriaeth dy 

hun. 

(a) Diar. iii, 28. (b) Heb. iii. 13. 


164 Dyledfwydd pobl Dau i annog PEN, 9, 


hun. Tydi dy hun a dderbyn yr elw a'r com. 
* ffordd, os doi at Griſt.” Pe yr aem ni fel hyn at 
bob eymmydog drygionus ac anwybodus, pa ffrwyth 
bendigedig a gaem ni yn fuan weled ? — Gwnewch 
ef gyda phob oneflrwydd a ffyddlondeb. Na wnewch 
eu pechodeu hwynt yn llai nag y maent, na u 
eyſſuro mewn gwag obaith. Os gwelwch eu bod 
mewn perygl enbyd, llefarweh yn amlwg, © gym- 
* mydog, mae arnaf ofn na ddarfu i Dduw adne- 
© wyddu eich enaid etto; *rwyf yn ammeu pa un a 
© gawſoch eich troi o feddiant ſatan at Dduw; 
« *rwyf yn ammeu pa un a'ch bod yn dewis Criſt 
© goruwch pawb, ac yn ei gymmeryd ef oddifrif yn 
© Arglwydd i lywodraethu arnoch. Pe gwnaech 
_ © hyn, yn ſicer ni feiddiech anufuddhau iddo mor 

© barod, nac eſgeuluſo ei addoliad yn eich teulu, ac 
© yn gyhoedd: nid allech fyn'd ar öl y byd mor 
© awyddus, heb fiarad am ddim arall on'd am 


© betheu 'r byd, Pe byddech yng Nghriſt, byddech 
© yn greadur newydd ; yr hen betheu a aent heibio, - 


© a doi pob peth yn newydd; byddai gennych 
© feddylieu newydd, iaith newydd, cymdeithion 
© newydd, bwriadeu newydd, ac ymarweddiad 
© newydd; yn ficcr, heb y rhai'n, nid ellwch byth 
© fod yn gadwedig: gellwch feddwl fel arall, a 
© gobeithio 'r goreu cyhyd ac y mynnoch, ond 
eich holt obaith a'ch twylla, ac a dderfydd am 
_ * dano gyda chwi.“ Dyma fel y rhaid i chwi 
ymddwyn yn ffyddlon tuac at ddynion, os byth y 
diſgwyliweh wneuthur daioni iddynt; na chelwch 
ahiechyd eu heneidieu rhagddynt, canys os na 
welant eu perygl, ni alarant byth o'i herwydd, ac 
ni welant eu hangen o Iachawdwr. - Gwnewch ef 


hefyd yo ddifrifol, gyda ſel ac effaith, Ymdrech- 


wch i beri 1 ddynion wybod nad yw nefoedd ac 
uffern yn betheu i ddynion chwareu a hwynt, nac 
i baſſio heibio iddynt ag ychydig feddylieu dibris. 


5 es” * — — am a — 4 — 7 


PEN. 9. eraill i geiſis 'r orphwysfa hon. 165 
A ydyw yn dra ſicer y byddi di un o'r dyddieu 
© hyn mewn llawenydd neu boeneu tragywyddol, 
ac ai nid yw hyn yn dy ddeffroi? A oes ond, 
© mor lleied yn cael gafael ar ffordd y bywyd? A 
© chynnifer yn rhodio ffordd marwolaeth ? A 
© ydyw mor anhawdd diange? Mor hawdd methu? 
„Ac a wyt ti er hyn yn eiſtedd yn llonydd ac yn 
© ofera? Beth 'rwyt ti 'n ei feddw]? Mae 'r byd 
© yn myned heibio: ei anrhydedd, elw a phleſereu 
© yn diflannu, ac yn dy adael di: mae. tragywy- 
' © ddoldeb yn agos a'th l mae Duw yn 
© gyfiawn ac eiddigus; a't fygythion yn wir: bydd 
© y dydd mawr yn ofnadwy ; amſer a red heibio: 
* dy einios ſydd anſicer; dy gyflwr yn enbydus ; 
© pe byddit marw y fory, mor ammharod wyt! 
© Gyda pha ddychryn yr ymad dy enaid a'th 
© oorph ! Ac a wyt ti etto yn oedi? Yſtyriwch - 
© fod Duw yr holl amſer hyn yn diſgwyl wrthych: 
© ei amynedd yn dioddef : ei hir-ymaros yn diſgwyl, 
'i drugaredd yn erfyn arnoch : Criſt a gynnyg i 
© chwi ei waed a'i haeddiant: yr Yſpryd yn eich 
© cynghori : cydwybod cyhuddo : a fatan ya 
© diſgwyl am danoch : dyma *ch amſer; yn awr 
© neu byth. A ydyw 'n well 8 loſgi yn 
© uffern nac edifarhau ar y ddaear? a chael diawlieid 
_ © Ych poenu yn hytrach na Chriſt ich llywodraethu? 
© A wrthodwch chwi hawl'yn Nuw a gogoniant 
© yn hytrach nac ymwrthod a phechod ? O gy- 
© feillion, beth yw 'ch meddwl am y petheu hyn? 
© Duw a'ch gwnaeth yn ddynion rheſymol, na ym- 
© ddygwch fel ynfydion yn y peth hwn yn enwedig.” 
Och nid ychydig o eirieu claear rhwng difrit a 
chwarae, ſydd ddigon i ddeffroi pechadur calon- 
farw. Os bydd ty ar dan, ni wnewch araith oer 
ar natur a pherygl tan, eithr a redwch ac a waedd- 
weh, tan, tan. Dywedyd wrth ddyn am ei bechod 
yn araf fel Eli wrth ei feibion, neu ei geryddu yn 


dyner 


166 Dyledſtuydd pobl Dduw i annig Pex. g. 


dyner fel 7ehoſhaphat, Ahab, © na ddyweded y 
« brenin felly, a wna, fynychaf, fwy o ddrwg nac 
o dda. Ofn digio dynion a wna ini eu dinyſtrio, 
4. Etto rhag rhedeg o honoch i gyfeiliornadeu, 
mi gynghorwn i chwi ei wneuthur mewn abet hineb 
a phwyll, = Dewifwch yr amſer e 6 Na 
oſodwch arnynt pan font mewn natur ddrwg, neu 
lle 'r edrychont arno fel ammharch. Pan fo r 
ddaear yn dyner, yr aradr a A i mewn iddi. Cym- 
merwch ddyn pan fo dan gyſtudd, neu' newydd ei 
ddychrynu- dan bregeth, a bydd debyg o wrando 
arnoch. Os byddwn ffyddlon dros Griſt, rhaid 
ini, nid yn unig wneuthur daioni pan ddelo yn ein 
ffordd, eithr chwilio am bob cyfleuſdra. — Aadaſ. 
eh eich hun hefyd at radd a thymmer dynion. Rhaid 
ichwi drin y rhai deallus a rheſymmeu yn fwy nac 
annogaetheu. Mae achos am y ddau wrth yr 
anwybodus. Serchiadeu y rhai a argyhoeddwyd a 
ddylid eu cynnhyrfu 'n bennaf. Rhaid ceryddu 'r 
yſtyfnig yn llym. Rhaid ymddwyn yn dyner tuac 
at yr ofnus. Gwnewch y cwbl mewn difrifwch, 
cariad, addfwynder, a ſymlrwydd; - prin y dichon 
rhai oddef geirieu dychrynllyd. Arferwch hefyd 
yr ymadroddion cymmhwyſaf. Taith anhardd a 
ar i rai gwrandawyr gaſhau y cynghorion goreu, 
yn enwedig dynion doeth anianol a chalonneu 
cnawdol. —- Bydded ich holl geryddon a chynghorim 
fed drwy awdurdod Duw. Gadewch i bechaduriaid 
wybod nad ydych yn llefaru o'ch penneu ich 
hunain. Dangoſoch iddynt y benned a'r adnod p'le 
y condemnir eu pechod, ac ! gorchymmynnir eu 
dyledſwydd. Llais dyn ſy ddiyſtyr, ond llais Duw 


ſydd ddychrynllyd ac ofnadwy. Gallant wrthod 
eich geirieu chwi, ond ni feiddiant wrthod geirieu 
'r Rollalluog. — Zydiwwch yn ſynych yn y ddyledfuuydd 
hon o gynghort dyni:n. Cs ydym ni i weddio yn 
waſtad, ac heb ddiffygio, am y myn Duw ini fed 

9 9 


Pen. 9. eraill i geifio r orphwysfa hon. 167 
yn daer wrtho ef ei hun; yr un ffordd yn ddiam- 


meu, a lwydda bennaf gyda dynion; am hyany fe 
erchir ini “ gynghori ein gilydd bob dydd (e); a 
« chyda phob hir-ymaros (d).“ Ni thynnir-tan 
bob amſer ag un ergyd o'r galleſtr (flint); ac ni 
ennynnir ſerchiadeu dyn ag un cyngor. A phe 


' gwnaid, oerant yn fuan, os na ddilynir hwynt 


ymmlaen ; dilynwch bechaduriaid gan daer erfyn 
arnynt mewn cariad, ac na rowch lonydd iddynt 
yn eu pechod, Dyma wir gariad, y ffordd i achub 


eneidieu dynion, ac i ddwyn comffordd i chwitheu. 
— Ymdrechwch i dawyn eich holl gynghorion i lwydde. 
Er llefaru o honom y geirieu mwyaf pwysfawr, os. 


bydd ein gofal droſodd gyda 'in hymadrodd, anfy- 
nych y llwydda ein gwaith : ond Duw yn gyffredin 
a lwydda waith y rhai ſydd o'u calon yn ceiſio 
troedigaeth dynion, ac yn edrych os yw eu gwaith 
yn llwyddo. Os ceryddwch bechod, na orphwyſ- 
weh nes addawo 'r pechadur ei adael a'i ochelyd 
rhagllaw. Os annogwch i ddyledſwydd, gwnewch 
iddynt addo myn'd yn ei chylch yn ddioed. Os 
mynnwch dynnu -dynion at Griſt, na throwch 
oddiwrthynt nes cyfaddefont drueni eu cyflwr na- 
turiol, a'u hangen o Griſt, a throedigaeth, ac addo 
ichwi yr arferant y moddion yn ddiwyd. O na 
byddai i griſt'nogion oll ymddwyn fel hyn tuac at 
eu cymmydogion, ſydd gaeth- weiſion i bechod, a 
dicithreid i Griſt! — Unwaith etto, cymmerwch ofal 


fod eich eſampl yn cyng bori yn gyſtal a'ch geirieus 


Gadewch iddynt eich gwel'd chwi yn gyſſon yn 'r 


| hol} ddyledſwyddeu a gymmellwch arnynt hwy. 
Gadewch iddynt weled eich bywyd yn rhagori- ar - 


y byd, fel yr y'ch yn cynghori i eraill wneuthur, 


Gadewch iddynt weled drwy eich ymdrech gwaſta- 


dol am y nefoedd, eich bod chwi yn credu yr hyn 
y mynnech iddynt hwy gredu. Bywyd duwiol a 


| nefolaidd | 


{c) Heb, iii. 13. (4) 2 Dim, iv, a. 


5 -- 8 — — —— ſ— — — — 


168 Dyledfwydd pobl Dduw i annog Pex, ,. 


nefolaidd ſydd boen waſtadol i gydwybodeu pecha. 
duriaid o'ch hamgylch, ac yn galw arnynt yn - 
ddibaid i gyfnewid eu ffyrdd. i 

5. Heblaw y ddyledſwydd o gynghori 'n ddirgel, 
dylech wneuthur eich goreu ar i ddynion dderbyn lleſbad 
drwy ordinhadeu cyhoedd, A thuac at hynny, — 
Ceiſiweh iddynt weinidogion ffyddlon, p'le maent 
pn eiſieu. Pa fodd y clywant heb bregethwr (e)?“ 

a arbedwch na phoen, nac amſer nac arian i'r 

diben hwn. Pa gynniter o eneidieu a ddichon gael 
eu hachub drwy r weinidogaeth a ddygaſoch chyi. 
iddynt? Mae hon yn eluſen uwch a rhagorach, 
na chynnorthwyo eu cyrph. Pa lawnder o ddaioni 
a allai bobl fawr wneuthur, pe dygent i fynu wyr 
jeuainge duwiol a deallus 'r weinidogaeth, ar eu 
traul eu hun? Ac yn ol cael gweinidogaeth ffydd- 
lon, help1wch eneidieu tlodion i dderbyn y ffrwyth 0 
honi. Tynnwch hwynt yn waſtadol i wrando arni. 
Coffewch iddynt yn fynych yr hyn a glywſant; ac 
os bydd boſſibl, giywed ei ail-adrodd yn eu teulu, 
neu ryw IE arall. Ac annogwch hwyat i ymgyfarfod 
yn fynych i gyd-weddio Duw, i ddarllen ei air, a 

chanmol ei enw drwy 'r wythnos, — Y mdrechwch 
hefyd i gadw *r weinidogaeth. a'r ordinhadeu mewn 
parch. Ni bydd neb nemmor well er y peth y mae 
'n ddiyſtyru. Apoſtol a ddywed, “ yr ydym yn 
« attolwg i chwi, frodyr, adnabod y rhai ſy 'n 
ce 1afurio yn eich myſg, ac yn eich l|ywodraethu 
« chwi yn yr Arglwydd, ac yn eich rhybuddio ; 
« a gwneuthur cytrif mawr o honynt.mewn cariad, 

4 er mwyn eu gwaith (f).“ ; | 

IT. Gadewch ini holi ychydig beth yw *r aches 

fad y ddyledfaoydd hon yn cael ei heſgeuluſo mor gywil= 
yddus; fel drwy ganfod y rhwyftreu y bo 'n haws 
eu gorchfygu. — Un rhwy/tr yw pechod ac euogruydd 


dynion eu hunain. Nid ydynt yn dirfawr hoffi 
| | pleſereu 


(e) Rhuf. x, 14. (f) x Theſ. v. 12, 13. 


Pax. Je erailli gelſo in orpbuyiſa hn. 169 


pleſereu nefol eu hunain; pa fodd gan hynny y 
byddant awyddus i dynnu eraill 'w ceiſio? Nid 
ynt yn teimlo eu cyflwr colledig eu hunain, na *u 
hangen o Griſt, nac adnewyddiad yr Vſpryd, pa 
fodd ynteu, y dangoſant y petheu hyn i eraill? 
Maent yn euog o'r pechodeu a ddylent geryddu, 
ac am hyn yn gywilydd ganddynt eu ceryddu. — 
Rhwyſtr arall yw, dirgel anghredimaeth yn gorchfygu 
ynghalonneu dynion. Pe credem ni in llwyr y bydd 
'r annuwiol a'r annychweledig oll gael eu poent 'n 
dragywyddol, pa fodd y gallem ni ddal ein tafodeu, 
nac ymattal rhag torri allan yn ddagreu, wrth 
edrych yn eu hwynebeu? Yn enwedig os ynt yn 
oyſcillion anwyl ac agos ini? Dyma fel y mae 
dirgel anghrediniaeth yn difa nerth pob gras # 
dyledſwydd. O griſt nagion, pe llwyr gredech chwi 
fod eich holl gymmydogion annuwiol, gwr, gwraig, 
neu blant yn ſicer o orwedd yn uffern dros byth, 
oddieithr eu llwyr gyfnewid cyn i angeu eu cipio 
ymaith, oni wnai hyn i chwidafaru wrthynt ddydd 
a nos nes eu perſwadio? Oni bai F anghrediniaeth 
felldigedig hon, cai eneidieu ein cymmydogion fwy 
o les oddiwrthym nac y maent yn ei gael. — Ein 
diffig o gariad a thoſturi#tuac at eneidieu dynion, hdd 
hefyd yn rhwyſtr mawr i'r Fwaith hwn. Rym yn. 
edrych ar eneidieu truain, ac yn myned heibio 
iddynt, fel yr offeiriad a'r lefiad heibio i'r dyn 
archolledig, Beth os nad yw.y pechadur ſy dan 
glwyfeu pechod ac ynghadwyneu fatan, yn deiſyf 
eich cymmorth ei hunan ; etto ei drueni a lefa yn 
uchel. Oni buaſai i Dduw wrando left ein trueni 
ni cyn gwrando llef ein gweddieu, a'i gynnhyrfu 
gan ei doſturi ei hun yn gynt na chan ein taerni ni, 
buaſem yn aros byth yn gaethweiſion 1 ſatan. 
Chwi weddiwch ar Dduw agor eu llygaid a throi 
eu calonneu, a phaham na erfyniweh arnynt hwy 
yſtyried eu ffyrdd a, throi at Dduw? Os ydych am 
I _ wuwdjnt 


10 —Dyledfwydd poll Dainw i ang P x. q. 


iddynt ddiange rhag poeneu tragywyddol, pm na 
vnewch eich goreu i'w tynnu at Griſt, Gellir dy. 
wedyd yn achos yr enaid yn gyſtal a'r corph, 4 y 
« neb a welo ei frawd mewn eifieu, ac a gauo ej 
cc doſturi oddi wrtho, pa fodd y mae cariad Duw 
« yn aros ynddo ef?“ Neu pa gariad ſydd ganddo 
at enaid ei frawd ? —Rhwyſtrir ni hefyd gan fudr. 
chwant o foddio dynion. Mor ddymunol yw gen- 
nym gael parch a ffafor dynion, ag yr efgeuluſwn 
ein dyledſwydd yn erbyn cydwybod. Mor ffol ac 
anffyddion yw *r phyſygwr a adawo i'r claf farw 
rhag ofn ei aflonyddu, Os bydd ein cyfeillion o'u 
cof, ni foddiwn! hwynt mewn dim a wnel niweid 
iddynt. Ac etto pan y maent allan o'u cof yn 
achos iechydwriaeth, ac yn eu gwallgof yn pryſuro 
tuac uffern, ni rwyſirwn mo honynt, rhag ofn eu 
digio. Pa fodd y gall mai criſt'nogion ydym ni ag 
ſy n «© caru gogoniant dynion, yn twy na gogoniant 
« Duw? Cavs 08 Ny ni yn ceiſio rhyngu 
« bodd dynion, ni byddwn weifion i Griſt.“ — 
Rhwyſtrir dynion yn fynych gan wylder pechadurus. 
Lle dylem gywilyddio dynion o'u pechodeu, mae 
'n gywilydd gennym ni ein dyledſwyddeu. Mae 
pechaduriaid yn ddigywilydd yn tyngu, yn meddwi, 
ac yn eſgeuluſo addoli Duw, ac a ydyw yn gywilydd 
gennym ni eu ceryddu am hyn? Onid ynt hwy 
wrth hyn yn ein condemnio ni? Peth anweddus 
yw gwylder mewn achoſion angenrheidiol. Nid 
gwaith i gywilyddio am dano yw, mewn ufudd-dod 
i Dduw, perſwadio dynion i droi oddiwrth eu 
pechodeu at Griſt. Daarllenyda, oni ddywedodd 
dy gydwybod wrthyt amryw weithieu, beth yw dy 
ddyledſwydd, gan dy gymmell i lefaru wrth eneidieu 
tlodion ; ac etto bu 'n gywilydd gennyt agor dy 
eneu, ac felly eu gadael yn llonydd i nofio neu 
ſuddo? O darllen a chryna, „ pwy bynnag a 
« fyddo cywilydd ganddo fi a'm geirieu yn yr 
„ „ gdinebus 


PEN, 9. eraill i geiſio r orphwysfa bon. 171 


« odinebus a'r bechadurus genhedlaeth hon, bydd 
« cywilydd gan fab y dyn yatef hefyd, pan ddel 
« yngogoniant ei dad gyd a'r angylion ſanctaidd 
« (g).” _— Yþryd ofer, a diamynedd, a'n rhwyſtra ni. 
Gwaith anniolchgar ydyw, ac weithieu a wna 
ddynion yn elynion ini, Heblaw hyn, anfynych 

Ilwydda ar dechreu oni ddilynir ef ymmlaen, 

haid i chwi fod yn hir yn dyſgu 'r anwybodus, 
ac yn perſwadio 'r yſtyfnig. Nid ydym yn yſtyried 
yr amynedd a ddangoſodd Du tuac attom ni, pan 
oeddem yn ein pechodeu. Gwae ni, ped fuaſai 
Duw mor fyrr o amynedd tuac attom ni, ac ym ni 
tuac at eraill, — Rhwyſtr arall yw, Hunan-ymgais. 
« Pawb ſy 'n ceiſio 'r eiddynt eu hunain, nid yr 
« eiddo Criſt Ieſu (h),“ a llès eu brodyr, = Balchaer 
hefyd, ſy 'n rhwyſtro llawer. Hwy lefarent wrth 
wr mawr, pe gwyddent na ddigiai ; ond myn'd at 

tlodion, a chymmeryd poen wrthyat yn eu bwth- 
* 5 ymmeye Þ * 
dai, pwy yw *'r dyn a wha hyn? Bydd yn falch 
gan lawer fod yn offerynnol i droi gwr mawr, ac 
achos da, etto yn edrych dros ben y werinos dlawd, 
fel ped na bai eneidieu pawb yn gydradd gyda 
Duw. Och, leied a yſtyria 'r dynion hyn mor 
iſel yr ymddaroſtyngodd Criſt i ni! * Nid llawer 
« o rai doethion, galluog a boneddigion a alwyd.“ 
Y tlodion ſy 'n derbyn newyddion da 'r efengyl. — 
Ac anwybedaeth rhai o'r dayledſwydd fy in eu 
rhwyſtro i'w chyflawni. Naill ai ni wyddant ei 
bod yn ddyled{wydd, neu o leiaf pa un a'i bod yn 
ddyledſwydd arnynt hwy. Os felly y mae gyda 
thi ddarllenydd, gobeithio y gwyddoſt yn awr beth 
yw dy ddyledſwydd ac yr ai yn ei chylch, 

2, Na ddywed yn erbyn y ddyledſwydd hon, 
dy fod yn rhy anfeaurus i rodds cyngor; eithr naill aj 
dyro eraill ar waith a fedro 'n well, neu arfer y 
donieu byrr ſydd gennyt yn ffyddlon a goſtyngedig, 

I 2 a dywed 
(g) Marc viii. 38. (h) Phil. ii. 21. | 


172 Dyledfwydd pobl Dduw i annog | Pry, 9. 


a dywed wrthynt beth y mae Duw 'n ddywedyd yn 
el 4 — Na ad heibio y ddyledſwydd, e 5 
 gwr wuuwch na thi hdd ag eiſieu ei gynghori. Rhaid 

eſguſodi trefn mewn achoſion llwyr angenrheidiol. 
Bydded wr, rhieni, neu weinidog, rhaid it' ei ddyſgu 
- yn y fath achos. Os bydd rhieni mewn eiſieu, 
rhaid i'r plant eu cynnorthwyo. Os bydd y gwr 
yn glaf, rhaid i'r wraig gymmeryd ei IE ef yn y 
teulu. Os daw 'r goludog i dlodi, rhaid iddo 
dderbyn cardod. Os bydd y phyſygwr yn glaf, 
Thaid i rywrai edrych atto. Fglly rhaid i'r gwis 
gwaelaf gynghori ei feiſtr, y plentyn ei rieni, y 
wraig ei gwr, y bobl eu gweinidog; ond i hyn gael 
ei wneuthur yn unig ar achoſion Ilwyr angenrheidiol, 
a chyda phob goſtyngeiddrwydd, cymmedrolder, a 
thiriondeb. — Na ddywedwch, byddwn, wrth hyn, 
bawb yn bregethwyr; canys pob gwir griſtion ſydd 
athro, a gotal enaid ei gymmydog arno. Bydd 
ffyddlon, arfer y moddion, ac na wan-obeithia am 
Iwyddiant, canys Duw a wra waith mawr ar 
ddaear drwy offerynneu gwael. — Na ddywedwch, 
nid yw hyn ond taßyd gemmen o flaen y mich, Pan 
fyddoch mewn perygl o gael eich rhwygo 'n ddry- 
llieu, mynnai Criſt i chwi dewi; on'd beth yw 
hynny i chwi ſydd allan o'r fath berygl? Tra 
gwrandawont hwy, mae annogaeth i chwi lefaru, 
ac nid eu gwrthod fel moch budron. — Na ddywed- 
weh, cyfaill ydyw, ac yr wyf fi.yn pwyſo Hawer arno, 
ac wrth ddywedyd wrtho am ei bechod a'i drueni, 
gallaf i golli ei gariad, a dinyſtrio fy hun, A yay 
ei gariad ef o fwy gwerth na'u gadwedigaeth ? neu 


*th elw di nac iechydwriaeth ei enaid ef? A ddiodd- 
efi iddo ddamnio ei hun oherwydd mae dy gyfaill 
ydyw ? Ai hyn yw 'th daliad pennaf am ei gariad? 
A ydyw *n well gennyt iddo ef loſgi yn uffern dros 
fyth nag i ti golli ei ffafor a'i roddion ? 


III. Ond 


Pen. 9. eraill i geiſio r orphwysfa hon. 173 


III. Ond fel y bo i bawb ſy 'n ofni Duw gael eu 

nhyrfu i'r eithaf i helpio eraill i'r fendigeid 

orphwysfa hon, gadewch imi erfyn arnoch yſtyried 
yr annogaetheu canlynol. 

1. Gras a duedda r enaid i een daioni. Gan 
hynny eſgeuluſo 'r ddyledſwydd hon ſydd bechod 
yn erbyn gras. Mor greulon fyddai r dyn a oddefai 
C blant neu gymmydogion farW o newyn yn yr 
heol. Creulonach o lawer yw *r-hwn a oddefo 
iddynt farw 'n dragywyddol, heb agor ei eneu i'w 
hachub. Beth yw dyn creulon, annrhugarog on'd 
anghenfil iC gaſaWgan bawb ? Ped archaſai Duw 
i chwi roddi iddynt eich yſtadoedd oll, neu roddi 
eich bywyd i lawr 1'w hachub, chwtwethodaſech 
yn ſicer, pan na roddwch ychydig 9'ch anadl rw 
hachub, Onid .yw enaid gwr, neu wraig, neu 
blentyn, neu gymmydog yn werth ychydig eirieu ? 
Os haeddai creulondeb i gyrph dynion ddamnedi- 
gaeth, creulondeb 'w heneidieu a haeddei ddam- 
nedigaeth llawer mwy, am fod yr enaid o fwy 

werth na 'r corph, a thragywyddoldeb nag amſer. 
 Ychydig a wyddoch chwi beth a ddichon fod llawer 

enaid yn ei ddioddef yn awr yn uffern o eiſieu i 
chwi eu cynghori 'n ffyddlon. — Yſtyriwch, beth a 
 wnaeth Criſi i achub eneidieu; efe a'u cytrifodd 
hwynt yn werth ei waed, ac ai ni chyfrifwn ni 
hwynt yn werth ein hanadl? Ai ni wnewch chwi 
ychydig, p'le gwnaeth Criſt gymmaint ? —Yſtyriwch 
mor gymmiuys gwrthddrychieu o doſturi yw eneidieu 
annuutdl, Maent yn feirw mewn pechod a cham- 
weddeu, heb galon i deimlo eu trueni, na thoſturio 
wrthynt eu hunain ; os na thoſturia eraill wrthynt, 
nid tebyg y toſturiant hwy. wrthynt eu hunain, 
canys natur eu hafiechyd yw bod yn ddideimlad, 
ac felly creulon ddinyſtrio eu hungin. — Yſtyriwch 
eich bod chwi gynt yn y eyflwr'hwn. Duw a 
gymmhellai 'r Jraeliaid i fod yn dirion wrth ddiei- 

1 13 | thriaid, 


174 = Dyledjuydd pol Dawn i amg Pen. g. 


thriaid, drwy goffau iddynt eu bod hwy unwaith 
yn ddieithriaid yngwlad yr Aipht. Felly y dylech 
chwi doſturio wrth y rhai ſy ddieithriaid 1 Gul, ac 
i obaith a diddanwch y faint, wrth gofio eich bod 
eich hunain yn ddieithriaid iddynt gynt. — Yſtyri- 
weh eich perthynas idaynt. Dy gymmydog, dy 
frawd ydyw, yr hwn a ddylit 5 fel ti dy hun. 
© Yr hwn nid yw yn caru ei frawd, yr hwn a wel 
« beunydd, ni char Dduw, yr hwn ni's gwelodd” 
erioed. Ac a ydyw efe yn caru ei frawd ſy 'n 
edrych arao yn myned i uffern, Je geiſio ei attal ? 
2. Yſiyriwch y fath liuyth a Flogrwydd a bar yr 
eſgeuluſara hum ar etch eneidieweich hun. Yr ydych 
yn euog o ladd a damnio 'r holl eneidieu 'r ydych 
yn eu heſgeuliiſo fel hyn ; yn euog, o bob pechod 
a wnant' yn awr; o'r holl ddianrhydedd a ddwg 
hyn i Dduw ; ac o'r holl farnedigaetheu a dynn eu 
pechodeu ar dre a gwlad p'le maent yn byw, — 
Yityriwch beth à Had edrych ar eich cyfeillion truain 
yn y flammeu tragywyddol, a meddwl mai eich heſgeu- 
inſdra chwi a fu achos mator o hyn, Os byddwch 
golledig gyda hwynt, chwanega hyn eich poeneu 'n 
ddirfawr. Os i'r nefoedd yr ewch, pe bai bothbl 
i driſtwch fyned yno, mor ſynn fyddai gwrando ar 
dorf o eneidieu poenus yn llefain byth, O, pe 
gwnaethech ond llefary wrthyf yn amlwg am fy 
© mhechod a'm perygl, a'i oſod adref, gallaſwn 
© ddtange rhag yr —— a bod yn awr 
_ © mewn gorphwysfa !“ Pa lais ſynllyd a fydd hun! 
— Yſtyriwch pa lawenydd a fydd yn y nefoedd i chꝛui, 
wrth gyfarſod y rhai hynny y buoch offer ynnol ou tynnu 
yno. Wrth wel'd eu hwynebeu a chyd- uno byth a 
hwynt i foli Duw, y rhai y buoch yn offerynneu 
happus i'w dwyn i wybodaeth ac utudd-dod Criſt 
yr Arglwydd ! + Yiſtyriwch pa gynnifer o eneidieu a 
hudaſoch i ffordd colledigaeth, neu a galedaſoch ynddi. 
*Reedd gennym, yn ein dyddieu o dywyllwch, ein 
e | cyfeillion 


PEN. 9. eraill i geifia r orphwysfa bon. 296 


cyfeillion mewn pechod, y rhai a hudem, neu a 
annogem i ddrwg, Ac oni weddai ini, wneuthur | 
cymmaint i achub dynion, ac a wnaem iꝰw dinyſtrio? 
— Yſtyriwch mor ddiwyd yw holl elynion *r eneidieu 
truain hyn i': tynnu i uffern, V diawl a'u temtia 
ddydd a nos : eu chwanteu tufewnol yn waſtad ar 
waith i' dinyſtrio : y caawd yn daer o hyd am ei 
bleſereu: eu hEn gymdeithion yn eynnyddu 1 gaſau 
duwioldeb. Ac os na bydd neb yn ddiwyd i-, 
helpio tua'r nefoedd, beth ſy 'n debyg i ddyfod o 
honynt ? * | 
3. Yityriwch pa ghuyfeu dyfnion a ddyry r eſgeu- 
luſdra hwn i gydwybad, pan gaffo ei dei. Pan 
ddelo dyn i farw, &ydwybod a ofyn iddo, Pa 
ddaioni a,wneſt di yn amſer ay fywyd ? © achub 
© eneidieu yw *r daioni mwyat, beth a wneſt di 
© tuac at hyn? Pa ſawl un yr ymddygaiſt di 'n 
© ffyddlon tuac attynt ?? Sylwais yn fynych fod 
cydwybodeu dynion wrth farw yn eu clwyfo n 
ddyfn am yr elbeutuſira hwn. O'm rhan fy hun, 
pan fum i ar fin marwolaeth, fy nghydwybod a'm 
cyhuddodd yn fwy am hyn nac am un pechod, 
Dygai bob cymmydog anwybodus halogedig i'm 
cof, i ba rai ni ddangoſalwn erioed eu perygl: 
dywedai wrthyf, * dylafit fyned attynt yn ddirgel, a 
* dywedyd wrthynt yn amlwg am eu cyfiwr enbydus, 
© a hyn yn lle cyſgu a bwytta, os na chait amſer 
* arall.” Cydwybod a ddygai ar göf imi, fel y 
bum y-cyfryw neu 'r cyfryw amſer ynghwmpeini 'r 
anwybodus, neu 'n cydymdaith a phechadur yſtyf- 
nig, a chennyf iawn gyfleuſdra i'w drin ef, etto a 
beidiais, neu © leiaf a wnes yn anffyddlon, Yr 
Arglwydd a wnelo imi ufuddhau llais cydwybod 
yn well o hyn allan, fel y byddo ganddi Jai i'm 
cyhuddo yn awr angeu. —Y ftyriwch y fath amſer 
cyfleus'ſydd gennych yn awr i'r gwaith hun. Y 
mae amſereu y bydd yn beryglus llefaru, dichon 
14 beri 


176 Dyledfwydd pobl Dduw i annog Pex, 9 


beri ichwi golli eich rhydd-did a'ch bywyd. Heblaw 
hyn, bydd marw eich cymmydog ar fyrr, ac felly 
„ byddwch chwitheu. Llefarwch wrthynt am 
hynny pan y galloch. Ac er bod y gwaith hwn yr 
eluſen fwyaf, dichon y tlottaf ei rhoddi yn gyſtal 
a'r cyfoethog. Mae gan bawb dafod i lefaru wrth 
bechaduriaid. = Unwaith etto, yſtyriwch y canhyn- 
iadeu dedwydd © o'r givaith hun p'le y cyflewnr yn 
fjddlon. Dichon y byddwch yn offerynnol i achub + 
_ eneidieu, y daeth Criſt i lawr i farw droſtynt, ac 
am ba rai y llawenha angylion Duw. Y cyfryw 
eneidieu a'ch bendithiant yma a rhagllaw, Duw 
a dderbyn ogoniant mawr drwy 'r gwaith hwn, 
Yr eglwys a dderbyn gynnydd ac adeiliadaeth 

drwyddo. Eich heneidieu eich hunain a dderby- 

niant nerth o newydd yn. y bywyd dwyfol. Oer 
holl drugareddeu perſonol a dderbynniais erioed, 
(yn neſſaf at gariad Duw yng Nghriſt i'm henaid 
fy hun), rhaid imi 4 dra llawen ei fendithio ef am 
y Ilwyddiant helaeth a roddodd efe i'm poen wrth 
eraill. O, pa ffrwyth gan hynny a gawſwn weled, 
pe buaſwn yn fwy ffyddlon! Mi wn bod achos 
ini fod ya eiddigus wrth ein calonneu twyllodrus 
yn y-pwnge hwn, rhag i'n gorfoledd darddu oddi- 
wrth ein balchder. Yr ydym yn dueddol i chwen- 
nych i glod pob gwaith gael ei rhoddi i ni ein 
hunain. Etto.,dilyn eſampl ein Tad nefo] mewn 
deioni a thrugaredd, a llawenhau yn. y meſur a 
gyrhaeddom, y dyled pob plentyn i Dduw. Yr 
wyf yn rhoddi i chwi fy mhrofiad fy hun, er eich 
perſwadio, pe gwyddech pa mor hyfryd o waith 
ydyw, chwi ai dilynech ddydd a nos drwy rr 

rhwyſtreu mwyaf, : 

4. Codwch ynte, 496 un ac ſy 'in berchen tafod, 
ac yn was i Grit, a gwnewch, ryw faint o waith 
eich Meiſtr, I ba beth y rhoddodd efe dafod i 
chwi on'd i lefaru yn ei wafanaeth? A pha fodd 
n y gellwoh 


Pew. 9. eraill i geiſio r orphwysfa hon, 177 
y gellwch ei waſanaethu ef yn well nag wrth achub 
eneidieu? Efe yr hwn a'ch cyhoedda n ddedwydd 
y dydd olaf; wrth eich gwahedd i' r deyrnas a 
barottodd ichwi, gwna goffa n barchus am y boen, 
a'r gofal a gymmeraſoch chwi. am ei bobl, ac i 
ddwyn eneidieu 1'w deyrnas. Efe a ddywed i chwi 
ymweled ac ef a'i ddilladu, Mat. xxv. 40. Efe yr 
hwn a ddywed, y mae y tlodion bob amſer gyda 
chwi, a adawodd yr annuwiol hefyd yn waſtad 
gyda chwi, fel y caffoch 18 bob amſer i ddangos 
eich cariad. Os oes gennych galonneu criſtnogion, 
neu ddynion, bydded iddynt dyneru a thoſturio 
wrth eich cymmydogion annuwiol ac anwybodus. 
Dywedwch, fel gwahan-glwyfus Samaria, © nid 
« ydym ni yn gwneuthur yn iawn, y dydd hwn ſy 
« ddydd llawenchwedl, ac yr ydym ni yn tewi a 
“ ſon.” A gymmerth Duw y fath drugaredd 
arnoch chwi, ac a ddangoſaſoch chwi ddim tru- 
garedd ich cymmydogion truain ? x 
IV. Er bod y ddyledſwydd hon yn perthyn 1 
bob criſtion, etto yn fwy neillduol i rat nag eraill, 
yn Ol y galwad a'r eymmwyſdereu a roddodd Du 
iddynt tuac at ei chyfawni. Gan hynny attynt *' 
bwy y cyfeiriaf fy ymadrodd yn bennaf. PEE 
1. Duw a ddiſgwyl y ddyledſwydd hon oddi- 
wrthych chwi 'n enwedig, i ba rai y rhoddodd 
ddeall, a dyſg, a dawn ymadroad, tuhwat ich cym- 
mydogion. Dylei 'r eryf gynnorthwyo r gwan ; 
a'r rhai a welant, dywys y deillion. Duw a ddiſ- 
gwyl i chwi arfer eich donieu a'ch dyſg yn ffyddlon 
ir dibenion hyn; ac os na wnewch, buaſai n well 
ichwi fod heb eu derbyn erioed, am na wnant ond 
chwanegu eich damnedigaeth, a bod mor ddi-fudd - 
ich hiechydwriaeth eich hunain, ac y buant i eraill. 
2. Patub ac fy 'n gydnabyddus iatun a rhyw ddynion. 
annuwiel, ac iddynt hawl neillduol ynddynt, Duw a 
ddiſgwyl y ddyledfwydd hor: ar eich dwylaw chwi. 
| 3-2; Criſt 


. 


178 HD Dyledfuwydd pobl Dduw i annog Pex, 9. 


Criſt ei hun a fwyttaodd ac a yfodd gyda phublica. 
nod a phechaduriaid, yn unig er mwyn bod yn 
feddyg, ac nid yn gydymaith iddynt. Pwy a wyr 
na roddodd Duw i chwi rann ynddynt i'r diben 
hwn, fel y boch chwi 'n foddion o'u hadferiad ? 
Y rhai na pharchant eirieu eſtron, fe ddichon y 
gwrandawant ar eirieu brawd, neu chwaer, neu 


Vr, neu wraig, neu gyfaill anwyl: heblaw hyn mae 


'n ddyledus arnoch ddangos mwy © ofal am eich 
feillion nag am eraill, ac ymdrechu i'w dwyn at 
riſt, fel y byddont byw. h 
3. Phyſyguwyr a fo n fynych gyda *r clefion, a 

ddylent mewn modd neillduol wneuthur cydwybod 

o'r ddyledſwydd hon. Mae ganddynt gyfleuſdra 

neillduol, drwy fod wrth law, pan fo dynion yn 

glaf ac mewn perygl, pan fo eu cluſticu 'n fwy 
agored, a'u calonneu 'n llai yſtyfnig nag yn amſer 
iechyd ; ac am fod dynion yn _—_— ar y phyſygwr 
megis a'u bywyd yn ei law. Na edrychwch ar 

hw fel gwaith na pherthyn i'ch galwedigaeth, nac 

1 neb on'd gweinidogion. Beth ? oni ddylei pawb 

doſturio wrth y truenus. O gan hynny helpiwch 

y cleifion ſy dan eich dwylaw, tua'r nefoedd ! A 

pha un bynnag a weloch eu bod i fyw neu i farw, 

dyſgwch * 2 pa fodd i fyw ac i farw yn yr 

Arglwydd.  Rhoddwch phyfygwriaeth i'w heneidieu 

yn gyſtal a'u cyrph. Bendigedig a fo Duw, y mae 

rhai a wna hyn, er bod eraill mor ddideimlad ag 
anifeiliaid. 

4. Dynion o gyſoeth ac awdurded, ac fydd ac amryw 
yn pwyſo arnynt, ſydd ganddynt gyfleufdra rhagore! 
ir ddyledſwydd hon. O er fath fyd o ddaioni a 
allai arglwyddi a boneddigion wneuthur, pe bai 
ganddynt ond calonneu 1 iawn ddefnyddio eu 
hawdurdod dros eraill! Oni dderbynniwch eich 
cyfoeth a'ch hanrhydedd oddiwrth Dduw ? Oni 
adywed Criſt, i bwy bynnag y rhoddwyd Dube 

1 . „ Hawer 


„ 


PEN. 9. eraill i geiſio r orphwysfa hon. 179 


« Ilawer a ofynnir ganddo ?” Pe llefarech chwi 
dros Dduw a'u heneidieu, wrth y rhai ſy 'n hyderu 
arnoch, fe ddichon y parchent chwi pan ddiyſtyront 
eu gweinidog. Os ydych yn gofalu am anrhydedd 
Duw, eich comffordd eich hunain, ac iechyd- 
wriaeth eneidieu, gwnewch iawn ddefnyddio eich 
hawdurdod dros eich deiliaid a'ch cymmydogion. 
Ewch i'w tai, ac edrychwch os ydynt yn addoli 
Duw yn eu teuluoedd, a chymmerwch bob eyfleuſ- 
dra i'w cymmell at eu dyledſwydd. Na ddiyſtyrwch 
hwynt. Cofiwch nad yw Duw dderbyniwr wyneb. 
Gadewch i ddynion weled eich bod yn rhagori ar 
eraill mewn duwioldeb, toſturi, a diwydrwydd 
ngwaith Duw, fel yr ydych mewn anrhydedd, a 
chyfoeth y byd. Rwyf yn cyfaddef, y byddwch 
wrth hyn yn od, byddwch yn od hefyd yngogoniant, 
te canys nid llawer o rai galluog a boneddigion a 
« alwyd.” | 

5. Ond am weinidogion v efengyl, hyn yw gwir 
waith eu galwedigaeth hwynt, cynnorthwyo eraill 
ir nefoedd. — Byddwch ſicer o wneuthur hyn eich 
prif ddiben wrth aſtudio a phregethu. Efe yw 'r 
pregethwr nerthol a deallus, a fedro oreu gyfar- 
wyddo, argyhoeddi, perſwadio, ac felly ynnill 
eneidieu ; dyna 'r bregeth oreu, a fo oreu yn y 
petheu hyn. Os nad ydych yn ceiſio Duw, eithr 
eich hunain, Duw a'ch gwna y dynion mwyaf 
diyſtyr. Yr hyn a ddywed Criſt am eich bywyd, 
= wir am eich clod, yr hwn a'i caro a'i cyll. 
ydded i nerth eich cynghorion ddangos eich bod 

n teimlo pwys eich ſwydd. Pregethweh gyda 'r 
th ddifritwch a gwres fel dynion yn credu eu 
hathrawiaeth eu hunain, ac yn gwybod y rhaid i'w 
gwrandawyr blygu iddi, neu fod yn golledig. — 
Na thybiwch fod eich holl waith yn etch_llyfrgell ar 
pulpid. Yr ydych yn fugeiliaid, a dylech adnabod 
pob dafad, a pheth yw eu hafiechyd, a ſylwi eu 
I & crwydradeu,, 


* 


180 Dyledſwydd pobl Dduw i annog PEN, q. 


crwydradeu, a cheiſio eu hadfer, a'u hiachau. 
Dyſgwch gan St. Paul, nid yn unig ddyſgu eich 
pobl yn gyhoedd, eithr o dy i dy. Gofynwch pa 
fodd y maent yn cynnyddu mewn gwybodaeth a 
duwioldeb, ac ar ba fail y maent yn adeiliadu eu 
gobaith o iechydwriaeth, a pha un a ydynt yn 


rhodio 'n uniawn, ac yn cyflawni dyledſwyddeu eu 


hamrywiol berthynaſeu. Edrychwch pa un a ydynt 


zu addoli Duw yn eu teulu, ac yn dyſgu iddynt 


Hwy wneuthur felly. Byddwch fwynaidd wrthynt, 
fel y caront chwi, ac y galloch wneuthur mwy 


dros Dduw, a mwy o les iddynt hwytheu. Myn- 


 nwch wybod ganddynt pa les y maent yn ei dder- 


byn dan y gair. Os cewch neb yn arogli rhy fach 


o © betheu 'r Yipryd, toſturiweh wrthynt, ond na 


eſgeuluſwch hwynt.“ Os oes neb yn rhodio 'n 
afreolus, dychwelwch hwynt mewn diwydrwydd 
ac amynedd. Os ydynt anwybodus, fe ddichon 
fod y bai arnoch chwi yn gyſtal a hwytheu. Na 
chyſgwch tra fo 'r blaidd yn effro. — Na thrinituch 
neb yn ygafn. Ni ddywed rhai yn amlwg wrth eu 
pobl am eu pechodeu, am eu bod yn bob] fawrion, 
nac wrth rai am eu bod yn dduwiolion, fel ped ni 
ddylid ymddwyn yn oneſt tuac at neb ond y tlodion 
a'r drygionus, — Etto ymdrechwch i fod yn ddeall- 


gar a medrus, fel na bo i'ch dull rwyſtro eich diben. 


mae i bob enaid rheſymmol, farn, a ſerchiadeu, 


aà rhaid bod y ddau hyn ym mhob pregeth reſym- 


mol ac yſprydol. Gweddiwch ac aſtudiwch, aſtudi- 
weh a gweddiwch, nes deloch “ yn weithwyr difefl, 
« yn iawn gyfrannu gair y gwirionedd ;” fel na bo 

wilydd na blinder i'ch pobl wrth eich gwrando. 


- Bydded i' ch ymarweddiad ddyſgu 'n gyſtal a' ch 


athrawiaeth. Byddwch mor barod i ddilyn bywyd 
duyiol a nefolaidd ag ydych i gymmell eraill iddo. 


Bydded eicl, hymadroddion yn adeiliadol ac*yſpry- 
dol.  Dioddefwch unrhyw beth ya hytrach nag ir 


efengy 


PEN. . eraill i geiſio v orphwysfa Bon. 181 


efengyl ac eneidieu dynion ddioddef. Gadewch i 
ddynion weled nad y'ch yn arfer y weinidogaeth fel 


cretft i gael bywioliaeth wrthi, eithr bod eich calon- 
neu yn ceiſio Iles eneidieu, Pa addfwynder, goſtyn- 
geiddrwydd, ymddaroſtyngiad, a hunan-ymwadiad 
a ddyſgoch iddynt o'r efengyl, dyſgweh hyn idd- 


ynt hefyd drwy eſampl ddiragrith. — Aſtudiwch ac 


ymdrechwch am undeb a heddwch. Os byth y 
ceiſiweh lwyddiant teyrnas Criſt, ac iechydwriaeth 
eich pobl, . ceiſiwch hyn yn ffordd heddwch a 
chariad. Mae mor anhawdd cadw eich pobl mewn 
barn gywir, cydwybod dyner, tymmhereu bywiol 
nefolaidd, a bywyd union, ynghanol ymryſoneu, 
az yw cadw eich canwyll yn ennyn yn y tym- 
mheſtloedd mwyaf. Gwyn ei fyd y gwas hwn- 
„ nw, yr hwn y caiff ei arglwydd ef pan ddelo yn 
« gwneuthur felly. “ Ape. 

6. Chwitheu bawb yr ymddiriedadd Duw i chwi 
am ofal plant a gwaſanaeth-daynion, a gynghorwn i 
arfer y gwaith mawr hwn o helpio eraill ir nefol 
orphwysfa, — Y ſtyriwch fod Duw yn gorchymmyn 
yn amlwg, ac yn galw 'n uchel am hyn ar eich 
dwylaw. © Hyſbyſa y geirieu hyn Yth blant, a 
« chrybwyll am danynt pan eiſteddych yn dy dy, 
« a phan gerddych ar y ffordd, a phan orweddych 


ij lawr, a phan gyfodych i fynu (i). Hyfforddia 


« Hlentyn ym mhen ei ffordd ; a phan heneiddio 
« nid ymedy a hi (k). Maethwch eich plant yn 
« addyſg ac athrawiaeth yr Arglwydd (I). Zoſhua 
« a ymrodd y byddai iddo ef a'i dylwyth waſanae- 
« thu 'r Arglwydd (m). A Duw ei hun a ddywed 
« am Abrabam ai a'i hadwaen ef, y gorchymmyn 
« efe i'w blant, ac 'w dylwyth ar ei ol, gadw o 


.< honynt ffordd yr Arglwydd (n).“ Yityriwch 


mae dyledſwydd o gyfiawnder y-ν hon i'ch plant, 
| Ogg; 


(i) Deut. vi. 6, 7. (k) Diar, xxii. 6. (1) Eph. vi. * 
(m) Joſh, xxiv, 15» (n] Gen, xviii. 19. 


182 Dyledfwydd pobl Dduw i anng Pex, Q 


Oddiwrthych chwi y derbynniaſant halogiad 7 
thrueni eu natur; am hynny mae 'n ddyledus 
arnoch wneuthur eich goreu tuac at eu hachub, — 
Yſtyriwch mor agos yw eich plant i chwi, Maent 
rhan o honoch eich hunain. Eich poen a'ch 
coſt a' ch gofal am eu cyrph, a'ch condemnia am 
eich eſgeuluſdra o'u gwerthfawr eneidieu. I ani- 
feiliaid y maes a'ch condemniant chwi ; p'un o'r 
Thain nad yw dyner wrth ei rai bychain ? — Yſtyri- 
wch i Dduw roddi eich plant yn eich ſiars, a'ch 
gwaſanaeth-ddynion hefyd. Pawb a addefant eu 
bod hwy yn ſiars y gweinidog. Ac onid yw eich 
teulu 'n fwy yn eich ſiars chwi, nag y gallant fod 
pn ſiars un gweinidog? Diammeu ar eich dwylaw 
chwi y gofyn Duw waed eu heneidieu. Dyma 'r 
ſiars fwyaf a ymddiriedwyd i chwi erioed. A gwae 
chwi os goddefweh iddynt fod yn anwybodus neu 
ddrygionus o eiſieu eu dyſgu a' u ceryddu gennych. 
— Y ſtyriwch, pa waith ſydd ichwi yn en tymmereu 
a'u bucheddeu. P'le mae, nid un pechod, ond 
miloedd. Maent yn glefydeu treftadol a red yn eu 
natur, Y petheu a raid 1 chwi ddyſgu iddynt, 
ydynt groes i fantais a chwanteu 'r enawd. Yr 
Arglwydd a wnelo ichwi deimlo pa waith a ſiars fy 
'n gorwedd arnoch. — Vſtyriweh pa driftwch yr 
 yaych yn ei barottoi i chwi eich hunain driuy eſgeuluſa 
eich plant. Os byddant yn ddrain yn eich Ilygaid, 
chwi a' u plannaſoch. Os chwi a edifarhewch a 
bod yn gadwedig, a ydyw ddim i feddwl y byddant 
hwy yn qdamnedig; a chwi yn achos o hynny ? 
On'd os meirw fyddwch yn eich pechod, pa fodd y 
Nefant hwy i'ch erbyn yn uffern ! Daeth hyn 
oll arnom o'ch achos chwi, dylaſech ein dyſgu n 
well, ac ni wnaethoch ; dylaſech ein hattal rhag 
© pechod, a'n ceryddu am dano, ond ni wnaech.' 
Fel y chwanega y fath oerlefain eich trueni !— 
O er tu arall, yſtyriwch pa gur a ellwch gae! - 
IN 1 25 


PEN. 9. eraill i geiſio r arphwysfa hon, 183 


bod yn ffyddlon yn y ddyledfwydd hon. Os na Iwydd- 
weh, bydd eich henaid yn lan oddiwrth hyn, a'ch 
cydwybod yn dawel, On'd os Ilwyddweh, eich 
cyſlur fydd annhraethol, yn eu cariad a'u hufudd - 
dod, a'u gofal i ddiwallu eich angenrheidieu, a' ch 
diddanu tra fyddoch ar eich taith i ogoniant. Ie 
eich holl dylwyth a ddichon fod yn well er eich 
plant duwiol neu *ch gwaſanaeth-ddynion. On'd 
y Hawenydd mwyaf a fydd, pan ddywedoch, “ Ar- 
« olwydd, wele fi, a'r plant a roddaiſt imi;“ a 
chael byw o honoch gyda hwynt mewn llawenydd 
dros fyth.— Y ſtyriwch gymmaint y mae lliuyddiant 
gioldd ac eghwys yn pwyſo ar y ddyledfuwydd bon. Ni 
ddichon y cyfreithieu goreu ein diwygio, oni bydd 
i ddiwygiad ddechreu gartref. Dyma achos ein 
holl aflwydd mewn gwlad ac eglwys, ſef o eiſieu 
dwyn plant i fynu yn ofn yr Arglwydd. — Erfyniaf 
arnoch chwi rieni yſtyried hefyd, pa fanteiſion rha- 
gorol ſydd gennych tuac at achub eich plant, Maent 
gyda chwi, tra maent yn dyner ac yſtwyth. Gwiail 
ſydd gennych 1'w plygu, ac nid derw, Maent yn 
eich caru chwi tuhwnt i bawb; ac mae gennych 
fwy awdurdod arnynt na neb. Eu holl bwys ſydd 
arnoch chwi am fywioliaeth. Chwi a adwaenoch 
oreu eu tymmhereu a' u tueddiadeu. Ac yr ydych 
beunydd gyda hwynt, a phob cyfleuſdra yn. eich 
law. Yn enwedig chwi fammeu, ſydd gyda hwynt 
o hyd tra maent yn ieuainge. Pa boen a gym- 
merwch am eu cyrph? Ac ai ni chymmerwch 
gymmaint am eu heneidieu ? Eich ſerchiadeu ſydd 
dyner ; ac ai ni chyffroant chwi wrth feddwl y 
collir hwynt yn dragywyddol ? Erfyniaf arnoch er 
mwyn plant eich hymyſgaroedd, dyſgwch hwynt, 
cynghorwch hwynt, gwyliwch droſtynt, ac na 
adewch lonydd iddynt nes eu dwyn at Griſt. 

7. Mi a derfynaf drwy daer adn ar bob rhieni 
cr:/nogol, a ddarlleno y llinelleu hyn ; ar iddynt 

| doſturia 


* 
* 


184 Dyledſeoydd pobl Dduw i annog Pex, 9. 


doſturio wrth eneidieu eu plant anwyl,. a bod yn 
ffyddlon yn y ſwydd bwysfawr a roddodd Duyw 
iddynt. Os na allwch wneud a fynnoch, etto 
_ gwnewch a alloch iddynt. Y mae gwlad ac eglwys, 
dinaſoedd a phentrefydd 2 och'neidio dan yr 
eſgeuluſdra o'r ddyledſwydd bwysfawr hon. Eich 
plant ni adwaenant Dduw, na'i gyfreithieu, eithr a 
mmerant ei enw ef yn ofer, gan ddibrifio ei addo- 
liad, ac nid ydych yn eu dyſgu na'u ceryddu ; am 
hynny, Duw a'u cerydda hwy a chwitheu. Yr 
ydych mor dyner wrthynt nes = Duw yn li 
tyner wrthynt hwy a chwitheu. Na ryfeddwch os 
gwna Duw 'in chwerw i chwi am bechodeu eich 
plant, gan eich bod yn euog o'r cwbl a wnant, 
drwy eſgeuluſo eich dyledſwydd o'u diwygio. A 
ymrowch chwi, gan hynny, i fyn'd ynghylch y 
ddyledſwydd hon, heb ei heſgeuluſo n hwy ? 
Cofiwch Eli. Eich plant ſydd fel Moſes yn y 
cawell brwyn, yn barod i farw, os na helpir hwynt. 
Os byth RO pra: ddiange rhag cael eich cyfrif 
ger bron Duw yn fwrddwyr eu heneid, ac rhag eu 
clywed yn llefain ich erbyn yn ) tan tragywyddo], 
edrychwch ar ddyſgu o honoch hwynt pa fodd i'w 
ochelyd a'u dwyn i fynu yn ofn ac addyſg yr Ar- 
glw,dd. Yr wyf yn ſiarſio pob un o honoch, na 
byddo ichwi, er eich perygl o ddigofaint Duw, ger 
bron yr hwn y cewch atteb ar frys, na gwrthod 
nac eſgeuluſo y ddyledſwydd tra angenrheidiol hon. 
Os nad y'ch foddlon i'w gwneuthur, pan y gwy- 

ddoch ei bod mor ddyledus arnoch, gwrthryfelw 
.ydych ac nid deiliaid ffyddlon i Ieſu Griſt. Os 
yoych yn foddlon, ac etto heb fedru, mi a chwane- 
F ychydig eirieu ich cyfarwyddo a' ch nerthu. — 
yanwch hwynt, drwy eich amp! eich hun i 
weddio, darllain, ac i arfer dyledſwyddeu crefyudol 
eraill. Hyfforddwch eu dealltwriaeth. Tryſorwch 
eu cot, Diwygiwch eu hewyllys. Cynnhyrfwch 
IG eu 


I 
- 


PEN. 9. eraill i geifia r orphwysfa bon. 185 


eu ſerchiadeu. Dangoſwch iddynt pa fodd i gad 

eu cydwybodeu 'n dyner; i attal eu tafodeu; a 

llafaru 'n ddoeth. Gwiliwch dros, a diwygiwch, 

eu bucheddeu, -T'r dibenion hyn, mynnwch feibleu ; 
iddynt, a llyfreu duwiol eraill, ac edrychweh eu 
bod ya eu darllen. Holwch hwynt yn fynych beth | 
maent yn ei ddyſgu. Yn enwedig treuliwch d4y47 „ 
yr Arghoydd yn y gwauh hwn, ac na oddefwch 
iddynt ei dreulio mewn oferedd a chwar'yddiaeth. 
Dangoſwch iddynt yſtyr yr hyn y maent yn ei 
ddarllen ac yn ei ddyſgu. Cedwch hwynt allan o 
gwmpeint drwg, a gwaewch hwynt yn gydnabyddus 
a duwiolion. Ac na fethwch beri iddynt ddyſga * 
eu cateciſm, Ac yn enwedig dangoſweh iddynt yr 
angenrheidrwydd, y godidawgrwydd, a'r pleſer o 
waſanaethu Duw. Ac ymdrechweh i argraphu y 
cwbl ar eu calonneu. | 


4 S 


— 4 
S 


P/ AAA ·“—öm V INOS 


p E N. X. 


Nad oes ini ddiſgwyl am orphwysfa 'r ſaint ar y 
ddaear. | 


Er mwyn dangos y 13 a*r ynhidruydd o ddiſgiuyl 
gorphwysfa yma, 1. Myritun, reſymmoldeb blindereu 
preſennol; I. drwyddynt y mae r ffordd i orphwysfa, * 
2. maent yn ein cad rhag camgymmeryd ein gorph- 
wys/a, Z. rhag coll: ein ffardd iddi, 4. yn pert ini 
bryſura tuac atti, 5. yn aflonyddu ein cnawd yn 
bennaf, 6. a thanynt hwy fynychaf y cair y rhag= 
brofiadeu meluſaf o orphwysfa. II. Mor afreſym- 
mol gorphwys ym mwyntiant preſennol, 1. bod hyn- yn 

ceeilun-addoliaeth, 2. yn guwrthwynebu diben Daw 
Jn eu rhaddi, 3 y ffordd i gael eu gwadu, eu colli 
ney 


— 


186 Mad oes ini ddiſewyl am PEN. 10. 


neu eu chwerwi, 4. goddef int ymorphwys yma, 
JHyddai n felldith fuyaf, 5. hyn ydyw chwilio um 
 erphwysfa p'le nid yw, 6. y creaduriaid heb Dauw 
a'n gwnaent jn fwy truenus, 7. a hyn oll a gadarn- 
Hair drwy brofiad yr atudiur yn galaru fod hun ett 
yn bechod tra chyffredinol, III. Mor afreſymmil 
yw ein hanfodalanrwydd i farw i fyn'd i orphwysfa 
r faint. 1. Yr achos o hyn, 2. bod hyn yn frad yn 
erlyn yr Arghoydd, 3. bod fyth heb farw yw bod 
th yn annedwydd, 4. bod yn anfoddlon i farw yu 
uno d'n gelynion, 5. Myritun gymmaint o amſer a 


gafodd y rhan fiuhaf o honom eiſioes. 


* R ydym etto heb gyrraedd ie ein gorphwyifa, 
A ydym mewn byd arall? Gymmaint ynte 
yw ein pechod a'n hynfydrwydd ei geiſio na'i 
ddiſgwyl yma? P'le mae rr criſtion na ddaw dan 
y cerydd hon? Yr ydym bawb yn dymuno am 
Iwyddiant gwaſtadol am ei fod yn elmwyth a 
phleſerus i'r cnawd ; heb yſtyried mor afreſymmol 

'r fath ddymuniadeu. A phan fwynhaom dai, 
a thiroedd a meddianneu llawnion, neu 'r moddion 
angenrheidiol a drefnodd Duw er ein llès yſprydol; 
yr ydym yn chwilio am orphwysfa yn y mwynhad 
o honynt. Pa un bynnag fyddom mewn cyſtudd 


neu Iwyddiant, amlwg yw, ein bod yn bur dueddol 


i ymorphwys ar y creaduriaid. Onid ym yn hir- 
aethu mwy am y creaduriaid, pan fom hebddynt, 


nag am Dduw ei hunan ? Onid ym yn ymbleſeru 
muy wrth eu meddiannu, nag wrth fwynhau Duw? 


Ac os collwn hwynt, onid ym yn blino mwy nag 
am golli Duw? Onid yw 'n ddigon iddynt fod 
yn gyfleuſdra ini ar ein taith, ac a rhaid ini eu 
gwneuthur-yn nefoedd ei hunan ini? Daarilenydd 


criſt'nagol, mynnwn iti deimlo 'r pechod hn gym- 


maint ac un pechod yn y byd; canys dyma 'r 
cweryl mawr ſydd rhwng yr Arglwydd a ni. Am 
„  bynny, 


* a 


Pen, 10. orphwysfa r ſaint ar y daaear, 187 


hynny, taer erfynniaf arnat yſtyried, — rheſmmuldeb 
blindereu preſennol =a'r afreſymmoldeb o ymorphwys 
zm mwyniant preſennol — ac hefyd,o'n hanfoddlonrws 
yad i farw, fel y meddiannom dragywydadol orphwysfa, 
I. Er mwyn canfod, rheſymmoldeb blindereu pre- 


ſennol yſtyria — mae'r ffordd i orphuwysfa ydynt — 


maent yn ein cadw rhag camgymmeryd ein gorphwysfa 
— rhag colli ein ffordd iddi — yn peri int bryſuro tuac 
atti — yn aflonyddu bin cnawd yn bennaf — a thanynt 
ey fynychaf, y ceiff pobl Dauw y rhag-brafiadeu 
meluſaf o'u gorphwysfa., A 

1. Yſtyria, mae poen a blinder yw 'r fardd gu re- 
dinol i orphtoysfa, yn nhrefn natur a gras. A ddi- 
chon gorphwysfa fod, nes blino? Onid wyt yn 
teithio ac yn llafurio 'n gyntaf, ac yn gorphwys 
wedi'n? Y dydd i lafurio ſydd gyntaf, ac yna r 
nos i orphwys a ganlyn. Fe arfaethwyd, © mat 
« trwy lawer o orthrymdereu y mae” *n rhaid i ni 
“ fyned i deyrnas Dduw (a). Ac os dioddetwn 
« oyda Chriſt, ni a deyrnaſwn gydag ef (b).“ A 
phwy ym ni, i Dduw gyfnewid ei ddeddfeu i 
ryngu ein bodd? = © 

2. Blindereu ydynt yn dra buddidl ini, fn cadw 
rhag camgymmeryd ein gorphwysfa. Camgymmeriad 
mwyaf peryglus yr enaid yw, cymmeryd y creadur 
yn lle Duw, a'r ddaear am y nefoedd. Mor uchel 
ein meddylieu, a chryf ein ſerchiadeu am y byd, 


nes eu hoeri a'u cymmhedroli gan flindereu. Myn 


blindereu eu gwrando, pan fetho pregethwyr. Aml 
griſtion tlawd weithieu a dry ei feddylieu at gyfoeth, 
anrhydedd, neu bleſereu r cnawd, ac wrth hyn 
mae yn colli ei flas o Grilt, a'r lawenydd uchod ; 
nes t'rawo Duw ei olud, neu ei blant, neu ei gyd- 
wybod, neu ei iechyd, a dryllio ei fynydd a feddy- 
liodd mor ſefydlog : ac yna pan ddelo i nychu ar 
glat wely, neu i ryw adfyd triſt, bydd y byd ya llai 

| 1 \ ar 


(a) AQ, xiv. hs (b) 2 Dim. ii. 12. 


* 


>." = 
188 Nad oes ini ddiſgwyl am PEN. 10, 


a'r nefoedd yn fwy yn ei olwg. Oni bai i'n Har. 
glwydd anwyl oſod y drain hyn dan ein penne 
eyſgem dros ein bywyd a chollem ogoniant. 
3. Blindereu yaynt hefyd foddion effeithiol yn {law 
Duw i'n cadw rhag colli ein ffordd Un gorphwysfa, 
Heb y cae drain hwn ar y llaw ddeheu a'r aſwy, 
prin y cadwem y ffordd i'r nefoedd, Os bydd ond 
un bwlch yn agored, mor fuan y canfyddwn ef, ac 
y trown allan iddo? Pan gynnyddom ya nwyfus, 
yn fydol, neu falch, fel y bydd i afiechyd, neu 
gyſtuddieu eraill, ein daroſtung? Dichon pob 
criſtion, yn gyſtal a Luther, ddywedyd mae cyſtudd 
w un 0o'i yſgol- feiſtri pennaf; neu ddywedyd 
gyda Dafydd, cyn fy nghyſtuddio yr oeddwn ya 
« cyfeiliorniz ond yn awr cedwais dy air di (c).“ 
Dichon miloedd o bechaduriaid a adferwyd, lefain, 
O iachuſol glefyd! O ddiddanol driftwch ! O 
© golledion ynnillfawr! O dlodi men 0 
© ddedwydd ddydd ym. cyſtuddiwyderioed! Nid 
yu unig y porfeydd gwelltog, a'r — tawel, 
eithr y wialen a'r ffon, a'm cyſſuraſant.“ Er 
mai *r gair a'r Yſpryd a wna y gwaith pennaf, etto 
mae dioddefaint yn parottoi eu ffordd. ms ihe 
4g. Blindereu a barant ini hefyd bryſuro yn y ffordd 
tua *n-gorphwysfa. Da tyddai, pe gwnai cariad yn 
unig ein tynnu tua'r nefoedd, ac na byddai raid ein 
- gyrru, Ond gan wel'd fod ein calonneu cynddrwg, 
na ddont drwy deg, gwell ini gael ein chwip- 
pio i'r eithaf tuag adref yn hytrach nag ofera fely 
morwynion fol nes cau y drws. O er fath wahan 
ſydd rhwng ein gweddieu mewn iechyd a chletyd ; 
rhwng ein hedifeirwch mewn. hawddtyd ac adfyd 
Och] oni bai ini weithieu deimlo 'r ſwmbwl, mor 
araf yr ai y rhan fwyaf o honom tua'r nefoedd ? 
Gan fod ein natur lygredig yn gofyn hyn, p'amy 
_ digivn vrth Dduw am arfer moddion Ilyin ? Barna, 
Wh 5 "al Friſtion, 
(e) Salm cxix. 67. 


o 


Pex. 10, orphwysfa r ſaint ar y ddacar. 189 


griſtion, onid wyt ti yn gwilio ac yn bryſio 'n well 

ffordd y nefoedd, dan gyſtuddieu nag mewn 
hawddfyd a phleſereu ? | 

Yſtyria ymmhellach, mai 'r czawd yn bennaf þy*n 
cael ei aflonyddu ai flins mewn cyſtuddieu. ny 
rhan fwyaf o'n dioddefiadeu, mae'n henaid ya 
rhydd, oni bydd i ni o'n bodd ei flino. Paham 
© ynte, O fy enaid, yr ochri i'r cnawd, ag y cyd- 
© owyni ag ef? Dylit ti ei ddaroſtwng a't gadw i 
© [awr, a bod yn ddiolchgar i Dduw am dy nerthu, 
© 2c nid grwgnach i'w erbyn. Oni pharodd boddio 
er cnawd ddwfn driſtweh iti, ac oni ddylit lawen- 
© hau am ei farweiddio? A raid i Baul a Silas 
© beidio a chanu am fod eu traed yn y cyffion ? 


© roedd eu hyſprydoedd yn rhyddion. Ow enaid - | 


© annheilwng! ai dyma dy ddiolch i Dduw am 
© roddi 'r fath barch iti oflaen y cnawd ? Pan 
© fo'th gorph yn pydru yn y bedd, byddi di yn 
© oydymmaith 1 yſprydoedd perffaith y rhai cyfiawn, 


© Ac onid oes iti yn y byd *. ddiddanwch na 


© wyr y cnawd oddiwrtho? Na rwgnach ynte am 
© ymddygiad Duw tuac at dy gorph, ac na feddwl 
© mai o ddiffyg cariad y mae 'n ceryddu, -canys 
© dyma fel yr ymddygodd tuac at yr holl faint, 
© Ond byth na ddiſgwyl Ir cnawd farnu 'n gywir 
© am. geryddon yr Arglwydd; geilw gariad yn 
© gaſineb, a dywed fod Duw yn dinyſtrio pan y 
© mae 'n achub. Gan mai efe ſy 'n dioddef, ni 
© ddichon farnu 'n ddiduedd.* Pe credem air 
Duw, a phe barnem ei ymddygiad wrth ei air, a'r 
les a dderbyn ein henaid drwy geryddon; a phe ni 
wrandawem ar lais y chawd, barnem yn gywirach 


am ein cyſtuddieu, - 


6. Unwaith etto, yſtyria, nad yw Duw ond an- 


tynych yn rhoddi i' 20 bobl, brofiad mor felus o, ꝙgorph- 


wysfa jy *n ol, a phan fyddont yn y cyfyngdereu mwyaf, 
ic a geidw ei gyſſuron pennaf erbyn yr amſereu 


cyfyngaf. 


8 
* 


190 Nad oes ini ddiſgiuyl am Pex, 10. 


cyfyngaf, Efe a'i dyry pan welo fod achos am 
danynt, ac y gwyddo y bydd Pw bobl eu priſio, 
a llawenhau ynddynt, a diolch am danynt. Yn 
enwedig pan fo ein dioddefiadeu yn bennodol yn 
achos Criſt, anfynych y paid ef, yn y fath amſereu, 
a melyſu y cwppan chwerw, Y merthyron a fwyn. 
haſant y llawenydd uchaf. Pa bryd y pregethodd 
Criſt y fath ddiddanwch i'w ddiſgyblion, a phan 
deddynt yn drum eu calon, pan oedd ef yn myned 
ymaith ? Pryd y daeth ef i'w plith gan ddywedyd, 
tangnefedd i chiui, on'd pan oeddynt yn ymguddio 
rhag ofn r Iuddewon? Pryd y canfu Stephan y 

nefoedd yn agored, on'd pan oedd yn marw dros 


dyſtiolaeth leſu? - Onid dyna ein cyflwr goreu, M 


pan gaffom fwyaf o Dduw? Beth arall y dy- 
munuvn fyn'd i'r nefoedd? Gwybyddwch ynte 
mai da yw blindereu i'r ſaint yn y ffordd i orph- 
Wysfa. A ydym ni ddoethach na Duw ? Oni 
 Vyr ef beth ſy dda er ein lles, cyſtal a ni? neu ai 
nid yw efe mor ofalus am ein llès, ag ydym ni am 

ein lleès ein hunain® Gwae ni, oni bai ei fod ef 
yn llawer mwy felly ! ac yn ein caru ni yn well 
nag yr ym ni/yn ei garu ef, na 'n hunain |! 

87 Na ddywed, © mi a allwn ddioddef un blinder 
© arall ond hwn,* Pe trawai Duw di, p'le gallit 
ddioddef, ni Mnai hynny na dangos na dinyſtrio dy 
_ ddelweu, Na ddywed chwaith, pe gwaredai Duw 
fi allan o hono, byddwn foddlon i' ddioddet.” 
Onid yw *n ddigon iti fod yn ſicer o waredigaeth 
yn angeu, ac y bydd i bob blinder gydweithio er 
daioni iti. Na ddywed hefyd, oni bai ei fod yn 
fy analluogi i ddyledſwydd, gallwn ei ddioddef. 
Gwybydd, nad yw. n ddyledſwydd arnat ti, pan 
wnelo Duw di 'n analluog iddi. Nid hwyrach y 
dywedi, © y Guwiol am blina, pe byddynt or 
© annuwiolion, gallwn ddioddef yo hawdd,* Pwy 
buynnag yw 'r offeryn, Duw ſy 'n taro, a thitheu 


iy 


Pen, 10. orphwysfa 'r ſaint ar y Alacar. 191 


ſy 'n haeddu. Onid gwell iti edrych mwy ar Dduw 
a thi dy hun, nag ar yr offeryn? ac oni wyddoſt di 
fod y goreu o ddynion ar y ddaear yn bechadurus 
mewn rhan. Na ddadleu, © pe cawn iy diddanwch 
© ac y dywedweh fod Duw yn ei roddi yn amſer 
© dioddefaint, byddwa foddlonach i ddioddef, ond 
© nid wyf fi yn teimlo dim o'r fath beth.” Profa 
pa un ai o achos Criſt ai o'th achos dy hun yr wyt 
yn dioddef; os yn achos Criſt, gwel na bo iti 
wrthod cyſſur ; a chofia fod Duw ar bob achos yn 
parottoi ei bobl i dderbyn diddanwch : nid dioddef 
yn unig a ddichon eu parottoi 1 ddiddanwch, eithr 
llwyddiant a ffrwyth dioddefaint ar eu calonneu, 

II. 1 weld mar afreſymmol yw gorphwys ym muy- 
niant preſennol, yſtyria—bod byn yn etlun-addoliad— 
yn guwrthwynebu diben Duw yn eu rhoddi — y ffordd i 
gael eu gwadu, eu colli, neu eu chwerwi — goddef ini 
gymmeryd i fynu ein gorphwysfa yma, ydyw *r felldith_ 


fwyaf — hyn yt ceiſio gorphwysfa, ple ni cheir — 


y creaduriaid heb Dduw, a chwanegat ein trueni; i 
gadarnhau hyn, gallun wybod turth ein profiad ein 
hunain ac eraill. | 
1. Eilun-addoliaeth lhuyr yw gorphwys ar unrhyw 
greadur neu foddion, Rhagorfraint Duw ei hunan 
yw bod yn orphwysfa i'r enaid. Megis y mae 
gorphwys ar gyfocth ac anrhydedd yn ddelw- 
addoliad amlwg; felly nid yw gorphwys ar ragorol 
foddion gras, ond eilun-addoliad mwy dirgel. 
Gynddrwg fydd gan ein Harglwydd anwyl, pan 
roddom achos iddo achwyn o'n plegyd, © fy mhobl 
da fu fel praidd colledig, anghofiaſant eu gor- 
« weddfa (d)?“ © Gwell gan fy mhobl orphwys 
* mewn unrhyw beth nag ynnof fi. Medrant 
* ymbleſeru yn naill y llall, ond nid ynnof fi. 
* Medrant lawenhau yn fy nghreaduriaid, a'm 
* hordinhadeu, ond nid ynnof fi. Ie ceiſiant or- 
. © phwysfa 


(d) Jer. I. 6. 


192 Nad oes ini daiſgwyl am PEN, 10. 


© phwysfa yn eu llafur a' u dyledſwyddeu, ond nid 
© ynnof fi. Gwell ganddynt fod yn unrhyw Ie, na 
© bod gyda mi. Ai r rhai'n yw eu duwieu? A 
© fu i'r rhai'n eu prynu? A fydd y rhai'n yn well 
© iddynt nag y bum i? neu y byddwn ?* Os bydd 
i chwi eich hunain wr, gwraig, neu fab, yn well 
ganddo fod yn unrhyw 1e, nag yn agos attoch, 
ac heb fod byth mor llawen a phan fo bellaf oddi- 
wrthych, a gymmerych chwi hyn yn ddrwy ? 
Felly y mae 'n rhaid i'n Duw ni -wneuthur. 

2. Tr ydych yn gwrthwynebu diben Duw vurtb 
roddi r trugareddeu hyn i chwi, Efe a'i rhoddodd 
i'th dynnu di atto ei hun, ac a orphwyſi di ynddynt 
hwy yn ei lè ef. Efe a'i rhoddodd-iti yn gyfleuſdra 
ar dy daith, ac a wnei di gartref o'th letty, heb 
fyn'd ymmhellach ? Gellir dywedyd am ein hol 
gyſſuron a'n hordinhadeu megis y dywedir am yr 
Iſraehaid, & arch cytammod yr Arglwydd oedd yn 
« myned o'u blaen hwynt, i chwilio am orphwysfa 
« iddynt (e).“ Felly y mae holl drugareddeu Duw 
yma. Megis y cyffeſſodd Joan mai nad efe oedd 
Criſt, felly nid y rhai'n yw ein gorphwysfa, eithr 
Jef ynt yn llefain yn yr anialwch, yn erchi ini 
ymbarottoi, am fod teyrnas Dduw, ein gwir orph- 
wysfa, gerllaw. Gan hynny, gorphwys yma, fyddai 
cam arfer ein trugareddeu, a dinyſtrio ein hunain 
drwyddynt. 

3. Dyma r fordd i beri i Dduw, naill ai gwadu y 
trugareddeu ym yn eu ceiſio, neu gymmeryd ymaith y 
rhat r ydym yn eu mwynhau, neu o leiaf eu chwerw! 
ini. Nid yw Duw yn unlle mor eiddigus ag yma. 
Pe bai gennych was a gerid gan eich gwraig yh 
fwy na chwi, oni ddigiech wrth eich gwraig, gan 
droi y fath was dros y drws? Felly os gwel yr 
Arglwydd chwi yn pwyſo ar y byd, gan ddywedyd, 
yma y gorphwyſaf ;? pa ryfeddod os bydd iddo ef 
. | $ . + ar 


(e) Num, x. 33. 


PEN, 10. orphwysfa 'r ſaint ar y daazar, 193 


ar frys mewn eiddigedd, eich aflonyddu? Os y 
efe yn eich caru, does dim rhyfedd iddo ddwyn 
oddiarnoch y peth a wel eich bod yn dinyſtrio eich 
hunain ag ef. Mynych y ſylwais ar lawer, pan 
ameanont ryw waith mawr, ac ar ei orphen ; neu 

ymeſtyn at betheu uchel yn y byd, ac ar eu cyr- 
raedd ; nen fyw mewn blinder mawr, ac ar ddyfod 
allan; a dechreu edrych ar eu cyflwr gyda bodd- 
lonrwydd, ac ymorphwys ynddo, eu bod 4 pryd 
hynny, fynychaf, ar fin marwolaeth neu ddiſtryw. 
Pan ddelo dyn unwaith 1 ddywe'yd, © fy enaid, 
« gorphwys; y newydd neſſaf, a glywir yn- fy- 
nych yw, O d, y nos hon, (neu 'r mis hwn, 
« neu 'r flwyddyn hon, ) y gofynnir dy enaid oddi 
« wrthyt ; ac eiddo pwy a fydd y petheu a barot- 
« toaiſt ?” P'le mae 'r ty nad yw 'r ynfyd hwn yn 
trigo ynddo ? Bydded i chwi a minneu yſtyried, 
pa un ai bod hwn ein cyflwr ni ein hunain. Amryw 
o weiſion Duw a gymmerwyd o'r” byd -hwn, am 
eu caru a'u perchi 'n ormod. Diammeu gennyf, 
nad yw ein hanfoddlonrwydd a'n grwgnach mor 


gas gan Dduw, nag mor ddinyſtriol i'r pechadur, 


ag yw gorphwys ac ymbleleru ym mwyniant 


| hawddfyd. Os Duw a'th groeſa yn dy wraig, 


plant, moddion, cyfeillion, naill ai drwy eu cym- 
meryd hwynt ymaith, neu *r comffordd o honynt, 
yr wyt yn grwgnach am hyn, etto gwell iti ei colli, 
nag ymorphwys arnynt yn lle ar Dduw. Pan fo 'r 
byd wrth dy fodd, rwyt yn gwneuthur duw o hono, 


ac wrth hyn yn ennyn eiddigedd Duw 'r nefoedd 


th erbyn dy hun a'th ddelw. Pa un bynnag ai 
cyfeillion neu elynion i Dduw ydych, ni ellwch 
ddiſgwyl i Dduw adael llonydd i chwi. fwynhau 
eich delweu. 

4. Pe goddefat Duw ichwi gymmeryd i fynu eich 
gorphwysfa yma, byddai hyn y felldith fwyaf a allai 
adrigwydd i chwi, Byddai 'n well heb ddiwr- 

& nod 


194 Mad bes ini ddfſgwyl am PEK. 10, 
nod o eſmwythder ar y ddaear, canys fe ddichon y 
gwna blinder i chwi ymofyn am y wir orphwysfa, 
Ond os cewch lonydd i eiſtedd i lawr, a gorphwys 
yma, aflonydd a thruenus a fyddwch dros byth, 
Cael eu gwynfyd yn y byd hwn yw cyfran y truei- 
niaid mwyaf colledig, ai cymmwys ynte i etifeddion 
y nef ddiſgwyl am Baradwys ar y ddaear? Ein 
gorphwysfa yw ein nefoedd, a ph'le bynnag y 
gorphwyſom, yr ym yn gwneuthur ein nefoedd 
yno. Ac a fynnwch chwi un nefoedd ond y fath 
on 


5. Hyn yu chwilio am orphwysfa p'le nid oes un 
710 chael. Eich poen fydd ofer, ac, os ymmlaen 
yr.ewch, eich henaid à gyll yr orphwysfa dragy. 
wyddol. ; Gorphwysfa 'r enaid yw perffaith fwyn. 
| had o Dduw. Ond nid ellir diſgwyl hyn ya y 
bywyd hwn, ac am hynny nid ellir diſgwyl am 
orphwysfa yma. A ydys yn mwynhau Duw yn 
r eglwys buraf ar y ddaear, fel yn y nefoedd ? 
eied y mae ir ſaint yn ei fwynhau o Dduw dan y 
moddion pennaf, tyſtiolaethed eu cydwybed. Cym- 
fforddwyr gwael yw 'r ordinhadeu goreu heb Dduw. 
A geiff ymdeithydd 7 ar y ffordd? Na 
cheiff, canys ei gartref ſydd ar ben ei daith. Pan 
gaffoch y cwbl a ddichon creaduriaid a moddion 
roddi, a oes gennych y cwbl y mae Duw yn ei 
addo, a chwitheu yn gweddio am dano? *Rwyf 
yn credu na feiddiwch ddywedyd felly. Yr ym ni 
fel plant bychain yn crwydro oddi cartref, a Duw n 
awr yn ein cyrchu adref, a ninneu 'n barod 1 droi i 
bob ty, i aros a chwarae a phob tegan ar y ffordd, 
ac eiſtedd ar bob twmpath glas ; a digon o waith 
yw ein dwyn i dre. — Ir ym hefyd ynghanol ein gwaith 
'n peryglon; ac a oes gorphwys 2 Pa waith 
blinderus ſydd ar ein dwylaw ? Edrychwch ar ein 
brodyr, ar ein henaid, ac ar Dduw, gymmaint 0 
waith yramherthynas i bob un o'r rhai'n * 4 
aen ! 


1 - — ak — EVEN 
. — of ALAS "ro 1 7 — a N * = = 
— = © 
an © " Y - — — = — = 
K — — —u—ͤ— * — * 5 2 . q ” * — — _ . « - 
— — — , — . , "_ — N — 
- * 1 i 8  -— "2 — - < — ts 2 pu n = - — 2 N —_ 5 By 
| . 25 — — 5 c - — r ** F 8 > — — 7 
by . ma. IEF" ; - 7 2 
2 — . = hs 9 
" 
© 


— — 
* 
« % 1 — » _ 2 * - _— — 
— 2 . 


K 
* > 
I WS | — 
. 94 
— ES 
* 1 „ 
; 


_— — — 2 
— 2 2 


Pex, 10. orphwysfa 'r ſaint ar y ddacar, 197 


blaen? Ac a allwn ni orphwys ynghanol ein holl 
waith? Yn wir, gallwn orphwys ar y ddaear, fel 
y dywedir i'r arch orphwys ee Iorddonen, 


* 


dros fyrr ennyd. Neu fel y gorphwyſodd yr Ang» 


ylion dan bren Abraham, ple y buaſai n anhawdd 
ganddynt gartrefu. A ddylaſai 'r Hracliaid orph- 
wys yn yr anialwch, ymmhlith ſeirph a gelyniom, 


blindereu a 1 gn) A ddylaſai Mah wneuthur 


ei gartref yn yr Arch, ac yn anhawdd ganddo fyned 
ln. 0d! treio o'r dyfroedd ? A ddylai 'r morwr 
ddewis ei annedd ar y cefn-for ac aros ymmhlith 


creigieu, tonneu, a thymmheſtloedd gwylltion? A 


ddylai milwr orphwys ynghanol ei elynion? Ac 
onid yw criſt'nogion y fath drafaelwyr, morwyr, a 
milwyr? Onid oes i chwi ofneu oddimewn, a 
blindereu oddiallan? Onid ym mewn peryglon 
gwaſtadol? Nid allwn na bwyta yted, cyſgu, 
llafurio, gweddio, gwrando, ymddiddan, nad ym 


ynghanol rhwydeu, ac a fydd ini eiſtedd i lawr a 


gorphwys yma? O griſtion, dilyn dy waith, a 


gwel dy beryglon, a pharha hyd y diwedd, ynnill 


y maes, a dere allan o'r. frwydr cyn diſgwyl am 


orphwysfa barhaus. Pryd bynnag y ſoniech am 


orphwysfa ar y ddaear, 'rwyt fel Pear ar y mynydd, 


heb wybod beth yr wyt yn ei ddywedyd. Os, yn 


lle dywe'yd wrth y lleidr edifeiriol, © heddyw y 
« byddi gyda mi ym Mharadwys” y dywedaſai 
Criſt wrtho, gorphwys ar 4 groes, oni feddyliaſaĩ 
hyn yn watwar? Mi feddyliwn mai gorphwysfa 
ſal a geir ynghanol afiechyd, poeneu, erlidigaetheu, 
a thrallodion. Ond os na wna dim arall ini goelio, 
yn ſicer gweddillion llygredigaeth, ſydd mor fynych 


yn ein blino, a ddylei beri ir ſaint gredu 'n hawdd, 


nad oes gorphwysfa yma. Dywedaf gan hynny, 


wrth bob un a feddylio am orphwysfa ar y ddaear, 


* .codwch, ac ewch ymaith, canys nid dyma 
K 2 « eich 


* N 
4 7 
* 


196 Nad oes ini ddiſgwyl am PEN. 10. 
« eich gorphwysfa, am ei halogi (f).“ M ddichn 
7 petheu byn. yn eu natur fod yn orphwysfa i wir 
Friſtion. Maent yn rhy dlawd, i'n cyfoethogj ; yn 
rhy iſel, i'n derchafu i ddedwyddwch ; yn rhy wig 
i ddigoni ein heneidieu ; ac yn rhy fyrr o barhid, 
i'n gwneuthur yn dragywyddol foddlon. Gan fod 
Ilwyddiant, neu beth bynnag a ddymunom yma, 
yn rhy wael i wneuthur duwieu o honynt, maent 
yn rhy wael i fod yn orphwysfa ini. — Rhaid i orph. 
eye *r enaid fod yn daigonol i roddi boddlondeb par. 
hal. Ond y boddlonrwydd a rydd creaduriaid, a 
heneiddia, ac a dderfydd *nol byrr fwynhad. Pe 

lawiai Duw ymborth angylion i lawr, alarem 
Km arno. Oni chawn ryw beth newydd, ein 
pleſereu daearol a ddiflaſant yn fuan. Mae er hol 
greaduriaid i Bb fel blodeu i'r gwenyn, nid oes 
ond ychydig fel ar un o honynt, am hynny rhaid ei 
| adael yn fuan i fyn'd at un arall. — Po goreu yr 
adwaemr y creadur, lleiaf boddlonrwydd a geir ynddo, 
Hwynt hwy yn unig a welant ei degwch oddiallan, 
heb ganfod ei wagedd oddimewn, a ymbleſerant 
ynddo. Pan ddelom i wir adnabod bucheddeu 
dynion, a, chanfod eu beiau yn gyſtal a'u rhin- 
weddeu, yna gadawn heibio eu * = 

6. Carl creaduriaid, a moddion gras, heb Dduw, a 
chwanegant ein trueni. Pe dywedai Duw, * cym- 
mer fy nghreaduriaid, fy ngair, fy ngweiſion, fy 
© ordinhadeu, on'd nid fi fy hunan;' a gymmerit 
ti hyn yn happuſrwydd iti? Pe caech air Duy, 
heb y Gair ag ſydd . neu fara 'r Arglw- 
| ydd, heb yr Arglw *rhwn r gwir fara; 
= a "or Hong r Firs ac 
etto heb Arglwydd y deml, dedwyddwch gwael 
fyddai hyn. A fu C(apernaum yn twy dedwydd, 
am weled y gweithredoedd nerthol, a chlywed gei- 


rieu Criſt? Naddo, eithr yn fwy truenus. Sicer 
| yu 


(f) Micha ii. 20. 


a 


Px. 10. orpbuyiſa ir ſaint ar y daguare 197 


e, na ddichon rhyn ſy 'in chwanegu ein 
pechod a'n trueni, fod yn orphwysfa ini. 

7. 4 gadarnhau hyn oll, holuun ein profiad ein hu- 
nain ac eraill, — Myrddiyneu a chwiliafant 3 on'd 
a gafodd neb erioed gyflawn orphwysfa i'w enaid 
ar y ddaear? Pleſertu, nid ammhteuaf na chaw- 
fant, ond gorphwysfa a boddlondeb, ni chawſant 
erioed. Ac a ddiſgwyliwn ni gael y peth na cha- 
fodd dyn erioed o'n blaen? Nid yw teyrnas Ahab 
ddim iddo, nes cael gwinllan Naboth, ac à oedd ef 
yn foddlon *nol ei chael? Pe gwnaech fel colom- 
men Wah, edrych drwy 'r holl ddaear am lè 1 
orphwys, dychwelech, dan addef, nad oedd un rw 


gael. Ewch, a gofynnwch i anrhydedd, a oes 


2 yma? Cyſtal i chwi orphwys ar ben 
mynydd 8 neu yn fflammeu Etna. 
Gofynnwch i gyfeeth, a oes gorphwysfa yma ? Y 
cyfryw ag a gaid ar wely drain, Os gofynnwch 
am orphwysfa i bleſerew bydol, cewch yno y fath 
orphwysfa ag y mae r pyſgodyn yn ei chael wrth 
lyngcu 'r abwyd. Pan fo rr pleſer feluſaf, mae 
angeu agoſaf. Ewch at day/gerdiaeth, ac hyd yn 
oed at ordinhadeu dwyfol, a gofynnweh, os ceiff 
eich heneidieu orphwys yno? Gellwch yn wir 
wx: 'r rhai'n gael deilen oliwydden gobaith bod 
gorphwysfa i ddyfod; en'd nid oes gorphwysfa 
ynddynt ; gellwch eu cael hwynt a bod mor aneſ- 
mwyth ag erioed. Mor gymmwys i'r rhai'n oll 


ein hatteb, fel Jacob Rachel, „ a ydwyf fi yn lle 


« Duw,” ac y doi attaf fi am orphwysfa-enaid ? 


Ni ddichon holl yſtadoedd dynion y byd, na lly- 


ſoedd na dinaſoedd, gwlad na thré, tryſoreu, na 
llyfreu, dirgel leoedd na chyhoedd, roi dim or fath | 
beth a gorphwysfa-enaid. Pe gallech ofyn i feirw 
pob oeſoedd a chenhedloedd, neu i'r rh byw drwy 
r holl wledydd, dywedent bawb wrthych, nid oes 
* orphwysfa yma. —Ond os na wrandewi ar bro- 

| K 3 fiadeu 


fiadeu rhai eraill, ſylwa ar dy brofiad dy hun. A 
elli gofio y cyflwr-a'th lwyr foddlonodd? Ac os 
gwnai, nid oedd on'd dros fyrr ennyd. Gallwn 
bawb ddywedyd, os nad oes ini orphwysfa on'd un 
ddaearol, truenuſaf o'r holl ddynion ydym ni ſy n 
diſgwyl am un nefol. ESE: Es ; 

357 Weithian, os Fo 'r yſgrythur, a rheſwm, a 
phrofiadeu *r holl fyd yn ddigon o dyſtion, gallwn 
ddeall nad oes gorphwysfa yma. Ac etto mor 
euog yw pawb agos o'r pechod hwn ? Mor fynych 
yr ym yn clofh ac yn gorphwys, cyn gwneuthur yr 
Arglwydd ein gorphwysfa. Mae Duw yn gorfod 
ein lloſgi o'n ceſtyll, a'n chwippio o bob cyflwr, 
rhag ini eiſtedd i lawr a gorphwys ynddynt. Os 
dyry efe ini Iwyddiant, golud, neu anrhydedd, yr 
ydym yn dawnſio yn ein calonneu ger eu bron, fel 
yr Iſraeliaid ger bron eu llo-ddelw, gan ddywedyd, 
y rhai'n yw ein duwieu, a da ini fod yma. Os 
efe a chwerwa y rhai'n oll ini, mor aflonydd ydym, 
tan na ddelo ein cyflyreu 'n felus, fel yr eiſteddom 
i lawr drachefn, a gorphwys p'le 'r ydym? Os, 
er ein diwygio, y cymmer efe y creadur ymaith, 
fel yr ym yn ymdrechu ac yn llefain am dano, ac 
yn gweddio ar i Dduw ei roddi 'n ©), fel y gorph- 
wyſom ynddo drachefn? A phan gollom ein del- 
weu, mae 'n bleſſer gennym obeithio y cawn - 
hwynt etto, ac yn hytrach na dywad at Dduw, 

gorphwyſwn-yn y gobaith hyn; neu chwiltwn o 
greadur i greadur, am rywbeth i leni eu lle; ie a 
phan fethom gael dim yn eu Ie, etto gwell gennym 
orphwys yn y trueni hwn, na gadael y cwbl a throi 
at Hduw. O mor felidigedig wrthun, yw ein he- 
neidieu i fyn'd at Dduw ! Pe gallid dioddet un- 
rhyw le yn uffern, byddai 'n well gan yr enaid 
fyn'd i orphwys yno, na dywad at Dduw, Afr 
_ twyll olaf oll ſydd yma, pan mai efe yn ein dwyn 

adref attò ei hun, ac yn peri ini ddeall gwerth ei 

| fffyrdd 


ee 


- ps me $4 — =” — 


— — — 


_ * =—_ 
Pex. 10. orphwysfa 'r ſaiut ar j-ddazar, 199 
fyrdd a'i waſanaeth, gwell gennym orphwys yn y 
ffyrdd hyn ſy 'n tywys atto, à'r ordinhadeu fy *n 
dywedyd am dano, a'r donieu à dardd oddiwrtho; 
na dyfod droſodd yn llwyr atto ei hun. Gri/tion, 
na ry fedda fy mod yn dywe' yd cymmaint am orph- 
wys yn y petheu hyn ; gwilia chag dy fod di dy 


hun yn gwneuthur hynny. Rwyf yn diſgwyl y 


IIi 'n hawdd beidio hyderu ar betheu mor wag a 
chyfoeth, anrhydedd a phleſereu 'r byd hwn, a da 
yw os felly mae; on'd am foddion gras, edrychi 
arnynt yn llai peryglus, gan feddwl nad elli 2 
bleſeru gormod ynddynt, yn enwedig pan 


a wn y rhaid eu caru ac ymbleſeru ynddynt, a'r 
neb a gymmero fwy o bleſer mewn unrhyw beth yn 
y byd nag ynddynt hwy, nid yw yn griſtion. Ond 
pan fyddom foddlon i ordinhadeu heb Dduw, ac yn 
well gennym fod dan bregeth, nag yn v nefoedd 
ac yn aelodeu o'r eglwys yma, nag o'r eglwys 
berffaith fry, camſynniad erchyll yw hyn. Ym- 
hyfryded dy enaid mewn ordinhadeu mor belleil ag 
y bo Duw yn cydfyned/a hwynt, gan gofio mai nid 
dyma 'r nefoedd, eithr y blaen ffrwyth. „ Tra 
* ydym gartrefol yn y corph, yr ydym oddi cartref 
« oddi wrth yr Arglwydd ;”” a thra ydym oddi 
cartref oddi wrtho ef, yr ydym oddi cartref o'n 


gorphwysfa. Pe byddai Duw mor foddlon i fod 


yn abſennol oddiwrthym ni, ag ym,pi i fod oddi 
wrtho ef, ac mor anhawdd gandd&”fod yn orph- 
wysfa i ni, ac ym ni i orphwys ynddgget, gadewid 
ni ymmhell oddiwrtho, ac aneſmwyth byth. Gor- 
uwch pob pla tu yma i uffern, gwiliwcha gweddiwch 
na bo i chwi orphwys yn un lle yn fyrh r nefoedd, 
nac hyderu eich henaid ar ddim tu yma i Dduw. 

III. Y peth neſaf iw y{tyried yw, afreſymmoldeb 


ein hanfaddlonrwydd i farw fel y meqdiannom orph- 


10 Ja *r ſaint, Fynnu *nol yr ydym fel Lat yn 
| | e Sodom, 


* 


3 
rhan fwyaf o'r byd yn eu dibriſio *n ormod. Mi 


200 Nad oes ini diſgwyl am PEN. 10, 


Sodom, nes toſturio o'r Arglwydd wrthym, a'n 
dwyn ymaith yn erbyn ein hewyllys. Addefaf 
nad yw angeu ynddo ei hunan 1'w ddymuno ; etto 
dymunol yw gorphwysfa 'r enaid yn Nuw, er bod 
angeu yn y ffordd iddi. Pechod yw bod yn an- 
foddlon i farw, a chan ein bod yn dueddol i wneu. 
thur yn yſgafn o'r pechod hwn, gadewch imi ddan- 
gos ei natur, a'r ffordd i'w ochelyd, drwy amryw 
y/lyriaetheu. Megis hyn. 

1. Mae ynddo lawer o anghrediniaeth, Pe llwyr 
gredem, mai Duw ſy 'n addo 'r gogoniant hwn, 
a'i fod ya llwyr fwriadu gwneuthur ei air 
dda; pe llwyr gredem fod yn wir y fath ddedwydd. 
wch ar fedr credinwyr, yn ſicer, byddem mor 
aneſmwyth i fyw, ag ydym yn awr ofnus i farw, 
gan feddwl pob dydd yn fiwyddyn, nes dyfod ein 
dydd olaf. A ydyw en boſſibl i ni Iwyr gredu y 
bydd i angeu ein ſymmud o drueni i'r fath ogo- 
niant, ac etto bod yn afrwydd i farw? Os am- 
mheuaeth am ein hawl i'r gogoniant hwn ſy 'n 
peri ini ofnu, etto pe llwyr gredem mor ſicer a 
godidog yw *r orphwysfa hon, nid allem orphwys 
nes adnabod ein hawl iddi, Er bod llawer o 
ffydd a chriſt' nogrwydd yn ein geneuau etto mae 
lawer o anghrediniaeth a phaganiaeth yn ein ca- 
lonneu, a thyma pa'm yr ym mor anfoddlon i 
farw. — Cerder ein cariad ſydd achos mawr o hyn 
hefyd Os carwyn ein cyfaill, carwn ei gymdeithas, 
ei Wee ſydd gomfforddus, a'i abſennoldeb 
ſydd boenus; pan ddelo attom, groeſawn ef yn 
Hawen; pan fo marw, galarwn am dano, a galarwn - 
ormod yailtynych., Y madael a chyfaill ffyddlon 
ſydd fel col} aelod o'n corph. Ac oni byddai ein 
dymuniadeu felly am Dduw, pe carem ef yn fawr? 
Nage, oni byddynt yn llawer mwy na hyn, am ei 
fod ef goruwch pob cyfeillion, 1 dra hawddgar: 
Yr Arglwydd a'n dyſgo i edrych yn fanol at ein 

calonneu, 


11 — 
* 


= wm wed ot ... 


PEN. 10. orphwysfa *'r ſaint ar y ddarar 201 


calonneu, a gwilio na bo ini dwyllo ein hunain yn 
y pwnge hwn ! Beth bynnag a broffeſom, os 
carwn dad, mam, gwr, gwraig, plentyn, cyfaill, 
golud, neu fywyd ei hun yn fwy na Chriſt, nid 
ydym ddiſgyblion cywir iddo. Pan ddelom i gael 
ein barnu, ni ofynnir pwy bregethodd fwyaf, neu 
wrandawodd fwyaf, neu ſiaradodd fwyaf, eithr pwy 
a garodd fwyaf ? Ni dderbyn Criſt na 'n pregetheu, 
gweddieu, ymprydieu, eluſeneu, na rhoddi ein 
cyrph i' lloſgi, yn lle cariad. A ydym ni yn ei 
garu ef, ac etto na waeth gennym pa hyd y byddom 
oddiwrtho? A oedd y fath lawenydd i Jacob 
weled wyneb Joſeph yn yr Aipht? Acagawn ni 
fod yn foddlon cyn gweled Criſt yngogoniant, ac 
etto dywe'yd ein bod yn ei garu? Ni feiddiaf 
ddywedyd na feddwn ddim cariad, pan yr ydym 
mor afrwydd i farw; ond mi feiddiat ddywe'yd, 
pe carem fwy, byddai 'n haws gennym farw. Pe 
gwnai 'r fflamm nefol hon loſgi yn ein mynweſeu, 
llefem allan gyda Dafydd, © fel y brefa r hydd am 
— 1 dyfroedd, felly 'r hiraetha fy enaid 


. 


© am danat ti, O Dduw. Sychedig yw fy enaid 


« am Dduw, am y Duw. pa bryd y deuaf, 
« ac yr — 3 Dun Fre — 
fod mor anfoddlon i farw, amlwg yw nad ym yn 
Bino ond ychydig ar bechod. Pe eyfrifem bechod y 
drwg mwyaf, ni byddem foddlon 1 gael ei gymdei- 
thas eyhyd. O galon ynfyd bechadurus! A 
* fuoſt di _cyhyd yn lletty pob aflan anwydeu, yn 
* ffynnon a fwriai allan yn waſtadol ffrydieu o ddy- 
* froedd chwerwon troſeddiadeu, ac etto heb flino ? 
* Enaid truenus! A fuoſt di cyhyd dan glwyfeu 
* ym mhob rhan, mor nychlyd yn dy holl weith- 
* redoedd, yn ddaear mor ffrwythlawn i bob an- 
* wiredd, ac etto heb fod yn fwy diffygiol? A 
* fynnit orwedd o hyd dan dy ammberficihrerydd 
*bwn? A fu 'th bechod yn farſiandaeth mor 
| 41 © fuddio), 


202 Wa bes ini daiſgiuyl am PEN, 10. 


fuddiol, yn gydymmaith mor garuaidd, ac yn 
_ © ſwydd mor hyfryd, a'th fod yn dychrynu cym- 
© maint rhag y dydd i ymadae] ag ef? Onid cyf. 
_ © iawn 'yw 1 Dduw ganiattau i ti dy ddymuniadey, 
© a'th rwymo wrth-drueni, mewn pelldra greſynol 
© oddiwrtho ei hun, a'th gloi allan o'i ogoniant 
_ © byth?” — Mae n amlwg nad ym yn canfod grua- 
gedd y creadur pan mae mor gas gennym feddwl am 
ymadael a hwynt. Ow enaid gwallgofus, a ydyw 
- © pob carcharwr yn ochneidio am rydd-did ? a 
© phob caethwas yn dymuno am ymwared? a phob 
© claf, yn-hiraethu am iechyd ? a phob newynllyd, 
© am ymborth? Ac a fydd i ti yn unig gaſau 
© gwaredigaeth ? A ydyw 'r morwr yn hiraethu 
© am olwg ary tir? A ydyw 'r hwſmon yn diſ- 
gu yl am y cynhauaf, a'r gweithiwr dderbyn ei 
© gyflog ? ydyw 'r ymdeithydd yn hiraethu am 
© eartref, a'r rhedegwr am y gamp, a'r milwr am 
© ynnill y maes? Ac a wyt ti yn anewyllyſgar i 
© derfynu dy waith, a derbyn diwedd dy ffydd a'th 
ddioddefaint? Beth ſydd ar y ddaear ac y tal iti 
© aros yma er ei fwyn? Beth yw holl bleſereu 'r 
© byd, on'd cyſgodeu a breuddwydion a ant; heibio? 
© Peryglus yw gwneuthur heddwch a'r byd, canys 
y neb ſydd gyfaill i'r byd ſydd elyn i Dduw, a'r 
* neb a garo 'r byd, ſydd yn ymddifad o gariad 
© Duw., O enaid annheilwng, a ddewiſi breſwylio 
_ © yn:y wlad dywyll hon, a chrwydro yn yr anialwch 
© difftrwyth hwn, yn hytrach na gorphwys gyda r 
© Teſu yngwlad y goleunu pur! *Rhwn ſy n well 
© gennyt aros ymmhlith bleiddieu, a'th frathu 
© beunydd- gan ſcorpioneu, na bod yn moli 'r Ion 

© ymmhlith llu 'r nefoedd,” 53 | 
2, Yr anewyllyſgarwch hwn i farw, Hdd yn ein 
eyhbuddo o frattwriaeth yn erbyn yr Arghuydd, Onid 
dewis y ddaear yw hyn o'i flaen ef, a chymmeryd 
petheu preſennol yn ddedwyddych ini, ac zag; 
| yno 


r FOOT DW ww I. © 


PEN. 10. orphuwysfa 2 faint ar y ddacar. 203 


Iynol gwneuthur Duw o honynt ? Pe Duw yn wir 
dai ein diben pennaf, ein gorphwysfa, ein cyf- 
ran, ein tryſor, pa fodd y gallem lai na hiraethu 
am ei lwyr fwynhau ? - Y mae hefyd yn datguddio 
peth rhagrith. A fynnech chwi i rywun eich coelio, 
pan 'r ydych yn galw 'r Argiwydd eich hunig 
obaith, ac yn llefaru am Griſt a'r llawenydd ſydd 
yn ei wydd, fel eich oll yn oll, ac etto a oddefwch 
y bywyd calettaf, yn hytrach na marw, i fyned 
ger ei fron? Onid ydych yn gwrthddywedyd eich 
hunain Ir eithaf, pan fo'ch yn gwaeddi cy'wch yn 
erbyn y byd a'r cnawd, yn ocheneidio ac yn gridd- 
fan dan faich pechod a dioddefaint, ac etto heb 
ofnu un dydd cymmaint a hynnw, ym mha un y 
diſgwyliwn am lwyr ryddhad ? Pa ragrith ſydd 
yma, yn cymmeryd arnom ymladd ac ymdrechu 
am y nefoedd, yr ym yn anewyllyſgar i fyn'd iddi ; ' 
a threulio un awr ar ol y llall i weddio am y peth 
na fynnem gael ? — Yr ydym wrth hyn yn gwneu- 
thur cam d'r Arghwydd ai addewidion, ac yn am- 
mherchi ei ffyrdd yngoliug y byd. Fel pe mynnem 


iddynt hwy ammeu pa un ai bod Duw yn gywir i“ 


air ai peidio. Pa un ai bod y fath ogoniant ac y 
mai 'r yſgrythur yn crybwyll am dano. Pan welont 
hwy chwi mor anewyllyſgar i ollwng eich gafael o 
betheu preſennol, ac oeddych yn proffeſu byw 
drwy ffydd, a bod eich gobaith yn gryf am y ne- 
foedd, ac nad oedd yr holl betheu iſod ond gwael. 
yn eich golwg at betheu uchod. Onid yw byn yn 
dirfawr gadarnhau 'r annuwiol mewn” anghredini- 
acth a thrythyllweh? In ſicer, meddant hwy, 
pe bai 'r proffeſwyr hyn ya" diſgwyl am ogoniant 
* cy'wch, ac yn caru *r byd mor lleied ac maent yn 
* zymmeryd  arnynt, ni byddai mor anhawdd 
* ganddynt ymadael ag yma.* O pa fodd y gallwn 
w atteb i Dduw ac eneidieu am y camwedd hwn ? 
A pha anrhydedd i Dduw, pa gadernid i gredin- 

| K 6 wyr 


204 Nad oes ini ddiſgwyl am PEN. 10, 


wyr, pa argyhoeddiad i anghredinwyr a roddai 
eriſt'nogion, pe byddent byw 5 ol eu proffes, a 
groeſawu angeu 'n llawen ? — 2 a ddengys hefyd, 
i ni dreulio llawer o amſer i ychydig burpas, Oni 
chawſom ni ein hol] fywyd i ymbarottoi i farw ? 
Gynnifer o flynyddoedd i barottoi erbyn un awr, 
ac a ydym ni mor ammharod ac anfoddlon etto ? 
Beth a fuom ni 'n ei wneud ? I beth y buom byw ? 
A oedd gennym betheu oedd fwy i ofalu am 
danynt? A fynnem ni gael ein rhybuddio 'n 
fynychach? Mor fynych y daeth angeu i dai eich 
cymmydogion ? Mor fynych y curodd wrth eieh 
dryſeu chwitheu ? Pa ſawl afiechyd a fu fel cen- 
nadon angeu yn eich cyrph? Ac a ydym ni yn 
ammharod ac anfoddlon *nol y cwbl ? bechad- 
uriaid eſgeulus calon-farw ! Dibriſwyr rhybuddion 
Duw! A bradychwyr ein heneidieu ein hunain ! 
3. Yityriwch, mai bed heb farw, yw bad heb dded- 
wyddwch byth. Diange rhag angeu yw colli gwyn- 
tyd. Dywedwch fel y dywedodd un ar ei wely- 
angeu, pan y gofynnwyd iddo, pa un a oedd yn 
foddlen i farw ai peidio, * bydded yn gas ganddo 
ef farw ſy n gas ganddo fod 2} a Chriſt.— 4 
ydyus Duw fo i'n gogoneddu drwy angeu, ac a 
ydym ni yn anfoddlon i farw fel y caffom ein gogoneddu? 
Pe byddai tywyſog yn foddlon ch gwneuthur yn 
ctifeddion iddo, mor llawen yr aech  feddiannu 
eich hetifeddiaeth, pa faint mwy llawen y dylech 
fyned i dderbyn teyrnas nefoedd ? — Bu ir Ar- 
ghwydd Ieſu foddlont dyfed o'r nefoedd i'r ddacar er ein 
mwyn ni, ac a fyddwn ni anfoddlon i fyn'd o'r 
ddaear i'r nefoedd er ei fwyn ef a'n hunain? 
Gallaſai efe ddywe'yd, © beth yw i mi, os poena r 
© pechaduriaid hyn? Os ynt yn perchi eu cnawd | 
o flaen eu hyſbryd, a'u chwanteu, o flaen cariad | 
* fy Nhad, os gwerthant eu heneidieu am ddim, 
« pwy ddylai fod ar golled? A raid i mi fod? A 


* Zant 


edu ee be rotate ð xx Bo  & 9 


PEN. 10. orphwysfa V ſaint ar y ddacar. 20 


gant hwy droſeddu fy nghyfraithi? Ac a raid i 
, - ddioddef am h } A raid'i mi ddyfod i lawr 
© o'r nefoedd i'r d i wiſgo cnawd, i boeri ar- 
© naf, a'm dirmygu gan ddyn, i ymprydio ac wylo, 
© 2 dioddef, a gwaedu, a marw marwolaeth fell. 
© digedig ; a hyn oll dros bryfed aflan, ſy n well 
© ganddynt ddinyſtrio eu henaid na gwadu un 
© chwant? A ydynt hwy yn gwerthu eu hunain 
© mor rhad, ac a raid i mi eu prynu mor ddrud : 
Felly ni a welwn fod i Griſt ddigon © achos i fod 
yn anewyllyſgar, ac etto efe a ddaeth -o'i wirfodd 
attom ni. On'd nid oes gennym ni un rheſwm yn 
erbyn dyfod atto ef, oddieithr bod yn well gennym 
aros mewn trueni byth. A fu i Griſt ein prynu 
ni a'n gorphwysfa mor ddrud? Ac a ydym ni er 
byn yn anewyllyſgar i fyned iddi? Maddeued yr 
Arglwydd ini y gwallgof a'r anniolchgarwch hwn. 
4+ "Oni ydym yn uno an gelynion creulanaf yn eu 
bwriadeu gwaethaf, tra *r ydym yn anewyllyſgar i farw 
i fyned ir nefoedd, Beth yw gwaith beunyddiol y 
cythraul ? Onid cadw ein henaid oddiwrth Dduw ? 
Ac a fyddwn ni foddlon i hyn? Llawen gan y 
diafol weled criſt'nogion yn anewyllyſgar i fyn d i'r 
nefoedd. O na rynga ei fodd wrth wneuthur y 
fath niweid i ti dy hun, —- Onid yw ein hofneu beu= | 


nyddiol i farw yn chwerwt ein holl fywyd ? Vn lle 
d 


byw yn llawn llawenydd, fyfyrio ar y b 
a — yn llawn o ſelchben fg am y d 
fry; yr * yn llawn arſwyd yn ddiachos. Felly 
yr ym yn difa ein eyſſur, . difrodi ein pleſereu 
puraf. Pan y gallem orwedd, a chodi, a rhodio, 
a'n calonneu *n llawn o lawenydd Duw, yr ydym 
© hyd yn eu llenwi ag ofneu blus. Canys 
yr hyn ſy 'n ofni marw, ſy mewn ofn 
am fod iddo achos i dale angeu o hyd. A 
pha fodd y bydd bywyd y dyn hwnnw yn gomffor- 
dus, ſy u byw o hyd mewn of colli ei Ty 
| -— Ouid 


* 


206 Mad oes ini ddiſgiuyl am PEN. 10. 


— Onid ydym wrth ofni marw yn creu dioddefaint 
drachos? Onid yw angeu yn ddigon chwerw o 
hono ei hun, ag y rhaid ini ei wneuthur yn llawer 

mwy arſwydus? Y dioddefaint a eſyd Duw arnom, 

a'n tywys i happuſrwydd. Efe a'n dwyn o orthrym- 

der 1 amynedd, oddiyno i brofiad, ac felly i obaith, 

ac o'r diwedd 1 ogoniant. Ond y dioddefaint a 
Vnavn i ni ein hunain, ſydd yn ein harwain i be. 
chod, ac felly o bechod i ddioddefaint, ac o ddio. 
ddefaint i bechod yn ddiddiwedd. Ac nid yn unig 

hyn, eithr y pechod a'r dioddefaint ſy 'n myned yn 
fwy fwy o hyd. — Ac onid yw r ofneu hyn yn an- 
uadiol, a diles? © Fel ac na ddichon ein holl ofal 
« wneuthur un blewyn yn wynn neu ddu, na 

& chwanegu un cufydd at ein maintioli;“ felly ni 
ddichon ein hofneu attal ein dioddefiadeu, nan 
gwared rhag angeu' dros un awr; boddlon neu 
anfoddlon, rhaid ymadael. Gwir yw, fod ofneu 

rhag y perygl ar ol marwolaeth, yn fuddiol i lawer, 

ac yn foddion i ddiange rhag y perygl hwnnw ; ond 

i aelod i Griſt, ac etifedd y nefoedd, ofnu cym- 
meryd meddiant o'i etifeddiaeth, ſydd ofn diles a 
phechadurus. — Ar od yto ofnu angen yn fagl in 
benin ac yn gadernid i amryw brofedigaetheu? 
Beth a wnaeth i Bear wadu ei Arglwydd ? Beth 
ſy in peri i wrthgilwyr yn amſer dioddefaint wadu 

r gwir ? Beth ſy 'n peri i flodeu gway broffeſwyr 
wywo yngwres erlidigaeth ? Dichon'otn carchar a 
thlodi wneuthur lawer, ond ofn marwolaeth a wna 
lawer mwy. Mor belled ag yr ydym yn' ofnu angeu, 
mor belled a hynny yr ydym yn ofnog yn achos 

— 1 

5. Gadewch ini yſtyried ym mhellach, gymmaint 

o amſer a gafodd y rhan fwyaf o honom eiſſoes. 
Gan y rhaid ini farw, pa ham na byddwn foddlon 

i hyn, os gwel Duw fod yn dda, yn ddeg ar hugain 
neu ddeugain oed, yn gyſtal ag yn drigain neu bed- 
* | | war 


Pex. 10» orphnoysfa *r ſaint ar y ddazar. 207 


war ugain? Nid yw hir einioes' yn gorchfygu 
llygredigaeth, ac nid yw byth ya gwanhau ac yn 
marweiddio o henaint. Oni chawn ragor o ras yn 
oyſtal ag amſer, yr ym yn naturiol yn myned yn 
waeth, O fy enaid, ymad mewn heddwch. Pe 
© byddit deimladwy mor anhaeddiannol wyt o un 
© awr o'r amynedd a fwynheaiſt, ti a feddylit gael 
o honot gyfran fawr. Onid dwytol ddoethineb 
© ſy 'n goſod y terfyneu? Myn Duw ei anrhy- - 
© deddu gan amrywiol 2 oeſoedd, ac nid 
gan un dyn neu oes. Gan weled iti wneuthur 
© dy ran, a gorphen yr yrfa a bennodwyd iti, dere 


i lawr ya foddlon, a gad lè 1 eraill godi i gael eu 


© hamſer yn gyſtal a thitheu. Taer erfyn am ras i 
© ddefnyddio *th amſer yn well, a bydd foddlon i'r 
© oyfran o amſer a roddo Duw iti. — Cefaiſt hefyd 
© feſur cymmedrol o gy//aron bywyd. Gallaſai Duw] 
© wneuthur dy fywyd yn faich, nes bod mor flin 
© gennyt fyw, ag wyt yn awr i farw, Gallaſai th 


| © adael i dreulio th ddyddieu mewn anwybodaeth 


© o Griſt; ond efe a agorodd dy lygaid yn foreu 
© i'w adnabod ef. A barodd dy dad nefol i' th 
© goelbren ſyrthio yngwlad oleu 'r efengyl, ac nid 
© yn India dywyll? A lanwodd ef dy fywyd a 
© thrugareddeu, ac a wyt ti etto yn meddwl dy 
© gyfran yn rhy fechan ? Pa liaws o orieu diddan, 
© o ſabbatheu hyfryd, o fyfyrdodeu nefolaidd, o 
* gymdeithion gwerthfawr, o waredigaetheu rhy- 
feddol, o odfeydd rhagorol, o newyddion llawen, 
o brofiadeu melus, o ragluniaetheu goruchel, a 
* gefaiſt drwy dy fywyd ! Onid y er holl betheu 
* hyn yn galw en uchel arnat i hiraethu am fyned 
* adref at Dduw pob trugaredd, ac nid chwennych 
* aros yma 'n hwy? O enaid ffol, na byddit mor 
* awchlym am dragywyddoldeb, ac wyt am y by- 
* wyd marwol ſydd ar ddarfod ! ac 2 
| * Duw 


— PIR r —  _ "Y 
=. — 3 


: thei = 


© arnynt eu hunain. Na fydd 
© daeram fywyd, a ddichon fod yn farn ac nid yn 


© o faint tu draw, n 


| _— yn £0 nay bn, Nid wyf yn annog 


— — — = = 
- _ — IE . 
N — of * 1 * . — . 
£ $6, cine 2 - , * of 1 2 1 — — . = - 
. — — = = — — oy — — <a — —— 2 
* 12 2 2 2 * : - . "nk... 8 — — math * = 
2 N _ — = , 72 n 2 =” G _ 2 . 6 a 88 An 
* = —— 4 G _ 2 — —= 4 C 0 2 = «© N 1 * 5 2 1 — 2 
Wo — — . . 7 — —. * * 4 -> N 5 — a * > 2 _— mY 
- wm * - - - ” — " — a * * 2 1 _”” 4 . 3 . _e \ * DI _ - " * 
„ ˙ A nm. > 3 ES. 2 SR. 6.2 . 1 — — * * — 7 rr ö 7 | - —O_ 2 
2 . 4 — — D N — _ * 7 — — — A ˙— ee — — * : »x+ 2 * 23 = => 2 , _» p = l 
— - - - - - — _ - 7 hs — — N a N 2 > Is 3 _ "SP 
— nA ' CY —— — — „ r 0 8 1 : — — Ll WS Tv E 
— — c * — A 0 -w< 8 2 — _—_ _ Vs h 222 — — — 
= — as > * . *. 4 <4 . — 5 
» — 1 — » 
a 2 = 0 » 
- 2 2 - - 


— 
— 
— 
— —— — —— — * - PR" * * 2 = — 8 
6 * 
* 
—— 


208 Wad bes ini diiſewyl am Pex. 10. 
© Duw yngogoniant, ac wyt am barhau ar y ddaear! 


© Yna llefit, pa ham yr oeda ei gerbyd ddyfod ? 
© ham yr 2 — ei gerbydeu ? "Pa h jd, 
$ Arglwydd! pa hyd !— Beth pe canniattaei r 
© Arglwydd iti fyw amryw flynyddoedd, @ gd 
© iti y trugareddeu a fwynheaiſt hyd yma ? Efe a 
© ddichon eſtyn dy einioes nes bod mor flin gennyt 
. 4 ac oedd gan Judas neu Abitophel; a' th wneu- 
fel amryw o'th gydgreaduriaid ſydd mor 
© anfoddlon nad allant ond prin peidio goſod dwylo 
hynny mor 


© fendith iti, — Pa gynnifer o weifion, gwerthfawy 
© Duw — mhob gwlad ac oes a aethant oth flaen? 
© Nid wyt yn myned i Iwybr na throediwyd, nag i 
C 2 r rk yn gyntaf. Pwy o'r holl ſaint, ond 


A noc ac Elias, a ddiangodd rhag angeu? Ac a 


t ti yn well na hwynt ? Mae myrddiyneu m 
ce Cit fydd tu Om bedd. Fa 
nnifer o eyfeitlion dy fynwes a aeth ymaith, pa 
Em y mae mor anhawdd gennyt fyned ar eu 
© hol? 2 Onid aeth yr Arglwydd Ieſu ei 
© hunan y ffordd hon? Oni ſancteiddiodd efe y 
© bedd ini, gan berarogli y llweh a'i gorph ei ** 
© ac a ydyw yn e. gennyt ei ganlyn ef er 
hynny? & Erbe — 5 Thomas, aun 

C xr hefyd, fel byddom % gyd ag ef.“ 
Os na 1 dd 'r hyn a ddywedwyd, nid ys 
yn gwrando ond ychydig ar yſgrythur a rhefſwm. 
Ac mi a ddywedais fwy dan y pen hwn, am ei fod 
mor angenrheidiol i mi ac eraill ; gan weled nad oes 
ymmhlith cynnifer o-griſt'nogion, a wnant ac a 
ddioddefant gymmaint dros Griſt, ond ychydig yn 
foddlon i farw. Er bod llawer yn daroſtwng 


Ilygredigactheu eraill mewn rhyw fefur, nid oes ond 


yr 


— — —_— cy ———ü—ä——b os op I SIS = — — ono - 
. —_—_— —_ _—— 


— — : — — 


Pen, 10.  orphwysfa *r faint ar y ddacar. 209 
yr annuwiol i ofnu angeu : rhyfeddod yw yn hyt- 
rach na baynt yn ei ofnu 'n llawer mwy, ac yn 
treulio eu holl ddyddieu mewn arſwyd a dychryn 
gwaſtadol. | 


r 
V pwys o ddilyn bywyd nefolaidd ar y ddaear. 
Y rheſymmaldeb o ymbleſeru i fyfyrio am orphwysfa 'r 


faint, — Criſtianagion yn cael eu hannog i fyw yn 


nefolaidd drwy Myried bod hyn, I. yn profi difrif< 
ich euproffes ; 2. yn odidawgrwydd pennaf tymmer 


2 y eriſtion; 3. yn tywys i r bywyd rays comfforddus ; 
* 4. bydd hyn y ffordd debyccaf i ochelyd profedigaetheu 
a i bechod; 5. bydd yn gadernid i iu graſuſeu a dy= 
2 ledfwyddeu ; 6. bydd yn gyſſur pennaf ym mhob 3 
-u trallodion; 7. hyn a"u gwna fwyaf buddiol i eraill ; 
ei 8. bydd yn anrbydedd i Dduw; . heb hyn yr ydym 
Y yn anufuddhau gorchymmynion, ac yn coll: addyſgia- 
n, deu mwyaf cyſſurus gair Duw ; 10. y mae *'n fwy 
er rheſymmol bod ein calonneu gyda Duw, am fod ei 
n galon ef gymmaint arnom ni; II. yn y nefoedd, le 
mai ini y fath hawl a pherthynas ; 12. heblaw hyn, 
8 nid oes dim ond y neſoedd y tdl ini ofod ein calonneu 
. arno. 
d 


$ Oes y fath orphwysfa ar ein medr? Pa ham 
a ynte na bai ein meddylieu yn. fwy arni? 
1 Pa ham na bai ein calonneu yn waſtadol yno? 
7 Pa ham na chartrefem yno — rdodeu dibaid? 
1 uſdra 
4 

J 


Beth yw *r achos o'r eſgeul wn? A ydym 
reſymmol yn hyn, ai nid ydym? A barottodd y 
tragywyddol Dduw y fath ogoniant, gan addo em 
cymmeryd 


210 r pwys o ddihn PER. 11. 


cymmeryd i fyw ef ei hun, ac ai ni thal hyn 
feddwl am hn af Oni ddylai dymuniadeu Wa, 
ein calonneu fod am dani? A ydym ni yn eredu 
hyn, ac etto yn ei hanghofio ac yn ei heſgeuluſo ? 
Os na channiatta Duw ini neſhau ir goleuni hwn, 
beth a feddyliwn am ei daer wahoddiadeu? Pa 
ham y beia efe gymmaint ar ein meddylieu daearol, 
gan erchi ini oſod ein ſerchiadeu ar betheu uchod? 
Ow galon aflan! Pe byddai Duw yn erbyn hyn, 
byddem ni yn debyccach o fod am dano ; ond pan 
mae efe yn gwahodd ein calonneu i'r nefoedd, ni 
ſyfiwn fodfedd : fel yr hen 1ſraeliatd; pan archai 
uw iddynt deithio tua Chanaan, gwrthryfelent, 
ac ni ſyflent ; ond pan archai Duw iddynt aros yn 
llonydd; ar hyn pryſurent ymaith yn ebrwydd. 
Os Duw a ddywed, na char y byd, na'r petheu 
ſydd yn y byd ; yr ydym yn ynfyd am dano. Mor 
rhwydd a mynych y meddyliwn am ein pleſereu, 
ein cyfeillion, ein cnawd a'n hadfyd? Ond ple 
mae r criſtion, ſydd a'i galon ar ei orphwysfa? 
Beth yw 'r achos o hyn? A ydym mor llawn o 
lawenydd nad rhaid ini wrth ragor ? Neu, ai nid 
oes dim yn y nefoedd i lawenhau ein meddylicu ? 
Yn hytrach, onid yw ein calonneu yn gnawdol a 
marweidd ? Gadewch ini ddaroſtwng y calonneu 
anianol hyn, ſydd a mor lleied o Griſt a gogoniant 
ynddynt. Pe ni lefarem ond am y byd hwn yn 
unig, pawb a'n galwai 'n annuwiol, pa'm ynteu, 
na alwn ein calonneu yn annuwiol, a gymmerant 
mor lleied pleſer yng Nghriſt a'r nefoedd ? 
Ond nid wyf yn llefaru wrth neb on'd hwy ſydd 
a'u-tryſor yn y nefoedd, ſydd a'u gobaith yno, ac 
ſydd yn ymwadu a phob peth i fwynhau 'r gogoni- 
ant hwn ; ac a raid i mi ddigalonni rhag annog ) 
rhai/n 1 fod o feddwl nefolaidd ? Fy nghyd-grift no- 
gion, os na wnewceh chwi wrando ac ufuddhau, pwy 
a wna? Hawdd y gallwn ddigalonni annog y byd 
| | annuwi 


PEN. 11. bywyd nefolaidd ar y ddaear. 211 


annuwiol dall, a dywedyd gyda Miſes, « wele plant 
« Tſrael ni wrandawſant arnafi, a pha fodd i'm 
« gwrandawal Pharach ?” Rwyf yn gorchym- 
myn i ti ddarllenydd, os byth y gobeithi am gyfran 
o'r gogoniant hwn, am iti alw *th galon i gyfrif 
ar frys, a' i cheryddu am ei dieithrwch i Dduw. I'ro 
th feddylieu oddiwrth wagedd; a thuedda dy 
enaid i fyfyrio 'n ddwys ar drazywyddoldeb ; bydd 
ddiwyd am y bywyd a ddaw ; a throcha dy enaid 
m mhleſereu 'r nef. Ac os dechreu dy enaid 
tyn'd yn ſwrth, a'th-feddyleu waſgaru, galw hwynt 
yn 0] at eu gwaith, ac na oddef iddynt ſegura. A 
phan ddelych di, mewn ufudd-dod i Dduw, yn 
gyfarwydd ar gwaith hwn, ac 1 ymbleſeru ynddo, 
ti a get weled y byddi wrth furieu 'r nef, ac mai 
hyfryd yn wir yw gwaith a ffordd yr Arglwydd, ac 
mai bywyd o. Jawenydd yw bywyd eriſtianogrwydd. 
Ji a get gyflawnder o'r diddanwch hwnnw, p . 
buoſt yn gweddio, yn llefain, ac yn hiraethu am 
dano; diddanwch nad oes nemmor o griſt'nogion 
byth yn ei gyrraedd yma, am nad ynt -yn rhodio 
gyda Duw, nac yn myfyrio on'd anfynych am 
Griſt, nef, a thragywyddoldeb. Na ddywed; Nid 
allwn ni oſod ein calonneu ein hunain ar y nef, am 
mai gwaith Duw *n unig yw hyn. Gwir yw nad 
cliwch chwi heb Griſt wneuthur dim, etto rhaid 1 
chwi drwy 'r Yſpryd ymdrechu, ac onid e, nid 
eſgyn eich calonneu byth at Dduw. Griſt nagion, 
pe bai eich heneidieu yn iachus a nerthol, chwi a 
gaech annhraethol mwy o bleſer a diddanwch wrth 
tytyrio am y gwynfyd a ddaw, nag a ddichon byd- 
olion byth ei gael yn y mwynhad o betheu preſen- 
nol, Gwaith mawr ac angenrheidiol iawn yw 
byw a'n calonneu 'n waſtadol yn y nefoedd ; y mae 
pob annogaetheu yn ddigon bach i'n cynnhyrfu i 
hyn, tra tyddom yn trigo mewn cnawd, a gwedd- 
illion gelyniaeth at Dduw a'i ffyrdd yn cyfanneddu 
| yanom, 


212 . _Ypuys o ddihyn Pen. 11. 
ynnom. Mi a oſodaf i lawr yma rai yſtyriaetheu 
ch annog i fyw yn y nef tra foch ar y ddaear, 
Yityriwch yn enwedig y bydd i hyn—brof difrif- 
web eich proffes 3 — mai hm odidawgrwydd pennaf 
tymmer y criſlion; — dyma r ffordd i fyw yn fuyaf 
comffordus ; — dyma *r ffordd oreu i ochelyd profedi- 
gaetheu i bechod; — hyn a fywha ein graſuſeu an 
dyleafwyddeu ; — hyn fydd eich cyſſur pennaf ym mbob 
trallodion ; — hyn a'ch guwna fwyaf budatol i eraill ; — 
byn a ddwyn anrhydedd i Dduw ;, — heb hyn, byddiuch 
anufudd i orchymmynian, a cholliuch bleſereu pennaf 
gair Duw ; — y mae hefyd yn: fuy rheſymmol fed eich 
calonneu gyda Duw, am fod ei galon ef gymmaint 
arnoch chwi; = ax yn y nefoedd p'le mae i chwi gym. 
maint hawl a pherthynas; — heblaw hyn, nid ves 
dim ond y neſasdd y tal int ofod ein calonneu arno, 
8 I. Yityriwch, y bydd calon wed: et gaſed ar y 
| nefoedd, yn arwydd diammbeuol o ddifriftoch eich 
” »proffes, ac yn brofiad eglur fod gwir waith cadibedigol 

ras ar eich neneidiew, Yr ydych yn gofyn yn fyn- 
ych, pa fodd y gallwn wybod ini gael ein gwir 
ſancteiddio? Dyma i chwi arwydd anffaeledig o 
eneu Ieſu Griſt ei hun; „lle y mae eich ul 
4 yno. y bydd eich calon hefyd (a).“ Duw yw 
tryſor a dedwyddwch y ſaint; y nefoedd yw r lle 
y cant ei lawn fwynhau. Am hynny, nid yw 
calon wedi ei goſod ar y nefoedd, ddim arall ond 
calon wedi ei goſod ar Dduw ; ac yn ſicer calon 
wedi ei goſod ar Dduw drwy Griſt, yw 'r arwydd 
pennaf o gadwedigol ras. Pan nad yw dyſgeidiaeth 
yn brawf o ras; pan fo gwybodaeth, dyledſwyddeu 
a donieu 'n pallu; pan fo rheſymmeu yn methu ; 
etto enaid yn byw ar Dduw ſydd brofiad llawn o 
gadwedigol ras, Cymmerwch giiſtion tlawd, o 
ddeall egwan, o gof twyllodrus, o dafod anfedrus ; 
etto ei galoa ſydd ar Dduw, wedi ei ddewis yn 
| EE. gyfran 
(a) Matt. vi. 21. 


PEN. 11. Zytoyd nefolaidd ar y ddaear. 213 


n iddo, ei feddylieu ſydd ar dragywyddoldeb, 
r ſydd yno; mae efe n llefain, O 
na bawn fry! Mae efe yo GO hwanw 
fel yn garchar, pryd nad yw yn cael un golwg lonn 
ar dragywyddoldeb ; byddai 'n well gennyf farw 
yng nghyflwr y dyn hwn, nag ynghyflwr yr hwn 
{ydd o berchen y donieu pennaf, ac yn derbyn y 
parch mwyaf, tra nad yw ei galon fel hyn ar Dduw. 
Pan ddelo Criſt i farnu 'r byd, ni ofyn efe, pa 
faint a ddarfu i chwi ddyſgu, proffeſſu, a llefaru, 
eithr pa faint a garaſoch chwi, ac ymmh'le roedd 
eich calon? Gri/”nogion, os mynnwch brofiad 
o'ch titl i ogoniant, ymdrechwch am gael eich 
calonneu fry. Os na ddichon pechod a ſatan gadw 
eich ſerchiadeu oddi yno, nid allant gadw eich 
perſoneu oddi yno chwaith. 

2. Calon nefolaidd yw godidawgrwydd pennaf tym- 
mer y criſtion, Fel y mae criſtianogion yn gyffre- 
dinol yn rhagori ar bobl y byd, felly y mae rhai o'r 
faint yn rhagori ar eraill; a hwy ſydd ragoraf o 
bawb, ag ſydd a'u hwynebeu gywiraf tua 'r nefoedd. 
Y fath fant nefolaidd, nol ehedeg i fynu at Dduw 
mewn myfyrdodeu, pan ddelo i lawr *nol canfod 
Criſt, 1 hanes rhyfedd a ddyry efe am y wlad 
uchod! Mor uchel a hyfryd fydd ei ymadrodd ! 


Vn ddigon i beri 'r ſawl a'i clywo gredu weled o 


hono 'r Arglwydd, ac nad allai neb lefaru 'r fath 
eirieu nes bod yn gyntaf gyda Duw. Dyma, dyma 
'r eriſtion rhagorol. V coed a'r mynyddeu enwoccaf 

y rhai a gyrraedd neſſaf at y ffurfafen, ac efe 
yw er criſtion godidoccaf ſydd a'i galon fynychaf yn 


 hyfrydol yn y nefoedd. Pe byddai i ddyn deithio i 


wledydd pell, a chael ei roeſawu yn llyſoedd bren- 
hinoedd, ni a'i cyfrifem ef yn fwy gwr na'i gym- 
mydogion. Beth gan hynny a feddyliwn ni am yr 
hwn ſy 'n teithio beunydd mor bell a'r nefoedd, ac 
yn canfod yno Frenin y brenhinoedd, ac yn cael ei 

dderbyn 


214 Hypiuys o ddihyn Pex. 1x, 


dderbyn yn fynych'i'w ddwyfol breſennoldeb, ac 
yn gwledda ei enaid ar bren y bywyd. O'm rhan 
i, rwyf yn parchi 'r dyn hwn o flaen y boneddi. 
gion, y cyfoethogion a'r dyſgedigion pennaf, yn y 
: 3. Bod o feddwl nefolaidd yw r ffordd ferraf a 
ficcraf o fyw yn gompforddus. Y gwledydd pell tua'r 
gogledd ydynt oer a rhewllyd, am eu bod mor bell 
oddiwrth yr haul, Beth fy 'n peri 'r fath griſt no- 
gion rhewllyd ac anghyſſurus, ond am eu bod yn 
byw mor bell oddiwrth y nefoedd ? A pheth a 
wna eraill mor wreſog a diddanus, ond byw o 
honynt yn uwch, a chael eu derbyn yn nes at 
Dduw. Pan neſhao r haul-yn y gwanwyn at ein 
partheu ni o'r ddaear, fel y mae pob peth yn cyd- 
lawenychu am ei ddyfodiad? ddaear yn trol 'n 
werdd, y coed yn torri allan, y planhigion yn 
adfywio, yr adar yn canu, a phob peth yn gwenu 
o'n hamgylch. Felly, pan neſhao haul y cytiawn- 
der attom ni, a neſhau o honom ni at Dduw, ein 
holl raſuſeu a adſywiant, gan wenu ar eu tad. Ac 
ar hyn anghofiwn ein gauaf a'n triſtwch, a chodwn 
yn foreu i ganu clodydd ein Hiachawdwr maur. 
O griſt'nogion, deuwch i fynu. Y ſawl a fuant 
fry, a wyddant eu bod yn gynneſach, a diammeu 
gennyf i ti weithieu brofi hyn dy hunan. Pa bryd 
rwyt yn cael y cyſſuron helaethaf? Onid wrth 
ymddiddan a Duw, a chanfod yr hyfryd wlad, a'th 
enaid yn llawn o fyfyrdodeu am y gogoniant 2 
ddaw? Os gwyddoſt drwy brofiad beth yw arfer 
hyn, diammeu gennyf y gwyddoſt beth yw llawen- 
ydd yſprydol. Os yw llewyrch wyneb yr Arglw- 
ydd (fel y dywed Dafydd) yn llawenhau 'r galon 
yn fwy nag yd a gwin, yna diammeu, y neb ddelo 
agoſaf atto, ac a ſyllo twyaf arno, a fydd lawnat o 
lawenydd. Ar buy gan hynny y beiwn am ein 
dod mor dlawd o ddiddanwch, ond ar ein calonneu 

eſgeulus 


Pen, 11. bywyd nefolaidd ar y diaar. 215 
eſgeulus ein hunain? Duw a barottodd goron o 


ogoniant, gan addo ei goſod ar fyrr ar ein penneu, 


ac ni wnawn ni gymmaint a meddwl am dani. Efe 
a arch ini edrych a llawenhau, on'd ni wnawn ni 
gymmaint a ſyllu arno, ac etto yn cwyno fod arnom 
eifieu comffordd. Trwy gredu yen llenwir o lawe- 
nydd a heddwch, ac ni cheir gwir heddwch na lla- 
wenydd un ffordd arall. Drwy obgithio y mae r 
faint ya llawenhau, ac nid allant lawenhau heb 
obeithio. Vſpryd Duw a weithia gomffordd yn- 
nom ni, drwy oſod ein hyſbrydoedd ni ar waith ar 
yr addewidion, a derchafu ein meddylieu i'r wlad 
p'le mae ein comffordd, Megis y difyrrech gybydd 
drwy ddangos iddo grug o aur; felly y difyrra 
Duw ei bobl, drwy eu tywys, fel pe bai, 'r nefoedd, 
a dangos ei hunan iddynt, à u gorphwysfa gydag 
ef. Nid yw efe yn tywallt ei lawenydd ynnom, 
tra fo'm yn ſegura, neu 'n ymbleſeru mewn pe- 
theu eraill. Efe a ddyry ffrwytheu 'r ddaear tra 
fom yn troi, a llyfnu, a chwynnu, a dyfrhau, a thrin, 
a theilo, a thrwy amynedd yn diſgwyl am ei fen- 
dith ef; felly y rhydd efe lawenydd ier enaid. Er- 
fyniaf arnat, adarllenydd, yn enw 'r Arglwydd, 
ymoſod ynghylch y gwaith hwn o ddifrif, ac ymarfer 
a myfyrdodeu nefolaidd, a thi a gei wel'd y bydd 
i'th lawenydd gynnyddu ar ci ganfed, ac y bydd dy 
les yn Hawer mwy na *th boen. Ond dyma druenij 
natur dyn; er bod pawb yn naturiol gaſau triſtwch, 
ac yn caru y bywyd llawnaf o lawenydd a digrifwch; 
etto ychydig a garant y ffordd i lawenydd, ag a 
gymmerant boen i'w geiſio; cymmerant y pleſer 
neſſaf at law, a gorphwyſant mewn rhai daearol, yn 
hytrach na dringo i geiſio rhai nefol; etto nol y 


cwbl, rhaid iddynt ei gael yno, neu fod hebddo. 


4. Bod a'n calonneu yn y nefoedd fydd ffordd ragorol 
: ddiange rhag profedigaetheu i bechod. Hyn a geidw 
ein calonneu yn 1awn ar waith, Pan fyddom ſegur, 

; "Tym 


| 216 Y puoys o dailyn | Pex, 11, 


'rym yn temtio r cythraul in temtio ni ; megis y 
try pobl ofer yn lladron. Calon yn y nefoedd 2 
— 2 temtiwr, fel 7 2 Nhe 
wyt ynghylch gorchwyl mawr, fel nad allaf 
ddyfod.” Nid oes 8 i fod yn drythyll 
a 1 pak yn drahaus a bydol. Pe byddych ond 
diwyd ynghylch eich galwedigaetheu cyfreithlon, 
ni byddech mor barod i wrando ar brofedigaetheu, 
a llai o lawer pe byddych hefyd yn ddiwyd ny gyda 
Duw. A gymmer barnwr ei berſwadio i godi oddi 
ar yr orſedd-faingc, pan fo 'n eiſtedd ar fywyd a 
marwolaeth, i fyn'd i chwarae gyda phlant yn yr 
heol? Felly ni bydd i griſtion, pan fo 'n ſyllu ar 
ei dragywyddol orphwysfa, wrando ar hudoliaetheu 
dichellgar ſatan. Ni ddylai plant y deyrnas byth 
ymdrin ag oferedd, yn enwedig pan font ynghylch 
matterion y deyrnas; a'r ſwydd hon yw un rhan 
o ddiogelwWeh pennaf y faint rhag profedigaetheu. 
Aeddtul neſolaidd fydd ryddaf odditurth bechod, am 
fad ganddo amgyffrediadeu uwch a goleuach o betheu 
3/prydel. Mae efe yn canfod mor ddwfn i ddrwg 
pechod, a gwagedd y creadur, ac aflendid pleſereu 
anianol, nes yw mewn llai perygl na neb o redeg 
iddynt. Y byd a'i bleſereu yw abwydydd pennaf 
ſatan, ond po agoſaf y rhodiom gyda Duw, y 
petheu hyn a leihant yn ein golwg. Ai ymddiddan 
a doethion yw 'r ffordd i fod yn ddoeth? Mwy o 
lawer wrth ymddiddan a Duw. Os yw teithwyr 
yn helaethu eu deall wrth rodio 'r byd, pa faint 
mwy ir enaid ſy 'n myn'd yn fynych rr nefoedd? 
Os yw awyr iach yn cryfhau ein cyrph, pa faint 
mwy y bydd i 'n deall grythau mewn goleuni wrth 
fyw gyda thad y goleuni? Pobl y byd, nad ynt yn 
ymddiddan am ddim ond am betheu daearol, pa 
ryfeddod fod eu deall wedi tywyllu, a fatan yn ei 
dwyn yn gaethion? Tra mae llwch y ddaear yn 
Uenwi ey llygaid pa ryteddod eu bod yn cam- 
„ gymmeryd 


Pen. 11. bywyd nefolaidd ar y ddazar. | 21 7 


gymmeryd elw am dduwioldeb, pechod am ras, y 
byd am Dduw, eu hewyllys eu hunain am gyfraith 
Criſt, ac yn ganlynol uffern am y nefoedd. Ond 
pan drotho dyn oddiwrth ei feddylieu bydol, a 
dechreu ymddiddan a Duw r nefoedd, mi dybygwa 


ei fod fel Nebuchodongſor, yn troi oddiwrth anifei- 


liaid y maes i'r orſedd, a'i relwm yn dychwelyd 
iddo. Pan gaffo dyn gip olwg ar dragywyddoldeb, 
ac yna edrych i lawr ar y byd, mor ſynn ganddo 
feddwl ddarfod iddo eſgeuluſo Criſt am betheu mor 
wael ac elw a phleſereu bydol. Mae efe n meddwl 
yn ſiccr, nad ves un dyn ym Mealem mor wallgofus, 
ar pechadur ſydd o'1 wirfodd yn dibriſio Criſt a 
gogoniant. Hyn yn fynych ſy'n gwneuthur dynion 
yn ddoethach wrth farw nag yn eu bywyd, am eu 
bod yn canfod tragywyddoldeb gerllaw, a chan- 
ddynt feddylieu dyfnach am dano yn awr, nag a fu 
ganddynt erioed yn eu hiechyd a'u llwyddiant, Am 
hynny, amryw o elynion creulonaf y faint, wedi 
azor eu llygaid, a lefant fel Balaam, © O marw a 
« wnelwyf o farwolaeth yr union, a bydded fy 
“ niwedd fel yr eiddo yntef!” Etto gadewch i'r 
dynion hyn iachau, a throi eu meddylieu oddiwrth 
bywyd a ddaw, mor ebrwydd y tywylla eu deall 
Srachela ! Dywedwch wrth bechadur a fo 'n 
marw am gyfoeth, anrhydedd, a phleſereu 'r byd, 
oni atteb ef, © beth yw hyn oll i mi, ſy 'n gorfod 
© myn'd yn ebrwydd i ymddangos ger bron Duw, i 
nan y * ) 
© roddi cyfrif am fy holl fywyd?* Griftion, os caiff 
meddylieu agos am dragywyddoldeb y fath effeith 
ar yr annuwiol wrth farw, pa effeithieu rhyfedd a 
gaent arnat ti, pe bait yn waſtadol yn ſyllu 'n graff 
ar Dduw, a chennyt teddylieu bywiol am dy gyflwr 
tragywyddol ! | JE | 
Meddiul nefolaidd ſydd hefyd weadi ei arfogi *n erbyn 
profedigaetheu, am fod y Fo ary wed: ei meddiannu 
n barod gan bleſereu uchel byd arall, Vr hwn a gar 
LEE  fwyaf, 


44 24 * 


WT Y puys o ddilhn Px. It, 


fwyaf, ac nid yr hwn a Wyr fwyaf, a wrthwyneh, 
des e hawſaf. Pan gaffoch brauf 
hyfryd o bleſereu 'r néf, nid hawdd eich deny 
oddiwrthynt, Nid ellwch berſwadio plentyn i ym. 
adael a'i felus-fwyd tra fo ei flas ar ei enau. 0 
na byddai i chwi fyw ar y manna cuddiedig, a phrof 
'n fynych bleſereu r nef! Fel y gwnai hyn eich 
cadarnhau yn ffyrdd yr Arglwydd, a pheri i chwi 
ddiyſtyru ſorod y byd ! Pe gwnaethai ſatan oſod ar 
Bedr ar fynydd y gweddnewidiad, pan welodd Fi; 
ac Elias yn ymddiddan a Chriſt, a fuaſai mor hawdd 
ei hudo i wadu ei Arglwydd ? Beth ! a'r holl. ogo- 
niant hwnnw yn ei olwg! Na fuaſai. Felly pe 
goſodai ar gredadyn, pan fo ar y mynydd gyda 
Chriſt, beth a ddywedai 'r cyfryw enaid ? © Dog 
« ymaith, ſatan, yn fy öl i; a fynnit ti fy hudo! 
© oddiyma a choeg bleſereu, a dwyn fy nghalon 
. * allan o'nv gorphwysfa hon? A fynnit i mi werthu 
© 'r llaweny dd hwn am ddim? A oes anrhydedd, 
© na phleſer, nag elw, fel hwn ?* Eithr ſatan 2 
erys nes y delom 1 Jawr, a cholli blas y nefoedd 
oddiar ein genau, ac anghofio o honom y gogoniant 
a welſom, ac yna hawdd iddo dwyllo ein calonneu. 
Er i Ifrael yn y dyffryn fwyta, ac yfed, a chodi fynu 
i chwarae ger bron eu delw, Maſes ar y mynydd 
ni wna felly. O pe byddai hyfryd archwaeth y 
pleſereu uchod yn waſtadol ar ein heneidieu, gyda 
pha ddirmyg y poerem ar abwydydd pechod ? 
Heblaw hyn, tra fo ein calonneu ar y nefoedd, 'ry- 
am yn fyw dan ddiogeluch Duw, Os bydd i ſatan 
oſod arnom y pryd hyn, mae Duw 'n agos, ac yn 
dywedyd, © digon iti yw fy ngras i,” Pan y mac 
dyn yn ffordd bendith Duw, mae ef mewn lla 
perygl oddiwrth hudoliaeth pechod. Daarllenyds 
anwy/, ynghanol dy brofedigaetheu, arfer yn ddyfal 
y feddyginiaeth hon ; cadw 'n agos at Dduw, drwy 
tyfyrio ar Griſt, a bod o feddw] nefolaidd: Ns 


7 
- 
1 
= — _— 
as — - = _— — o — — — — — 


* = a . 
— 94 = > eas — — 3 * , = N 93 
Wr I — - — — * - 2 8 —— —— . Z 
— 4 5 . . | — . — ur 5 N : 8 8 . * 
_—— —— og” — * —» > 7 2 + 4 2 — 22 
— : —— = = * . DD | — — — 
- J «4 = : — - ” _ . — a a & * » EI _ . . Ce 
I — —— — - „ 4 = — — 2 = — * CODE. a * — — " . ad i * K . 
— — — —— — * — w , 1 y > 1 * 2 —— 5 d — — — 9 = 1 q 2 7 — \ l 
— — — IQ — — rr 4 — — r * — « 8 5 LS —— 4 — * 4 n — a - — * « » 2 „ 
— — "Re * * C ; 6 — —_— - 4 7 a © Ts (79 _ * — = — * * — * = 
_ . 6 — „ "Po — A a ox 2 4 * p - & - 
PRI ® - 


>> Cm n= mn 
* ag 


DC — r 


— 28 


- * Pony 5 — 
— — . ; wa— —_e—___ ” m & 
7 — _ — 2 8 — 
k 2 
= r= USES Cara 


_ * - - p 2 
1 — — 5 . SF þ 4”. 0 . — 
* F ˙ A Ro er” vi . 
— »” * - _ — 


PEN. 1 1. Hi neſolaidd ar y Ar 219 


dy waith fry gyda Chriſt, a hyn a'th gymmorth yn 
fwy na dim arall. © Ffordd y bywyd ſydd fry ir 
ſynhwyrol, i ochel uffern obry (b).“ 

5. Cadw eich calonneu yn ddyfal yn y neforedd, a 


geidiu nerth yn eich holl raſuſeu, a bywyd yn eich hall 


ddyledſivydden, Y criſtion nefolaidd r eriſtion 
bywiol. Ein dieithrwch i'r nefoedd ſydd yn ein 
gwneuthur mor farweidd. Gwelwch fel yr anturia 
'r milwr ei fywyd, xc yr à 'r morwr drwy donneu a 
thymmheſtloedd, ac na chymmerant eu rhwyſtro 
gan ddim anhawſtra, pan font yn —_— tryſoreu 
anſicer a darfodedig? Gyda pha fywyd ynteu, y 
byddai i'r eriſtion ymdrechu, pe meddyliai n fynych 
am ei dryſoreu tragywyddol ? *Rydym yn rhedeg 
mor araf, ac yn ymdrechu mor ddiog, am nad ym 


yn edrych mwy ar Griſt, Syllwch ar y dyn ſydd 


a'i fryd yn y nefoedd, a chwi a gewch weled nad 
w ef fel criſt'nogion eraill; mae rhywbeth o'r hyn 
a welodd ef uchod yn ymddangos yn ei holl ads 
ledſwyddeu a'i ymarweddiad. Os pregethwr, mor 
nefolaidd yw ei bregetheu ! Os criſtion arall, mor 
nefolaidd ei ymddiddan, ei weddieu, a'i ymddygiad |! 


 Ymoſod ynghylch y gwaith hwn, ac eraill a gan- 


fyddant wyneb dy ymarweddiad yn diſgleirio, a 
dywedant, yn ſicer efe a fu gyda Duw ar y mynydd. 
On'd os gorwedd a wnei dan achwyn ar 5 far- 
weidd-dra a'th fyrthni, nad elli garu Criſt, na 
llawenhau yn ei gariad, nad oes gennyt fywyd | 
mewn gweddi, nag un ddyled{wydd arall ; ac etto, 
yn eſgeuluſo y gwaith eynnhyrfiol hwn, tydi yw 'r 
achos o'th achwynion hyn. Onid yw *th fywyd 
wedi ei guddio gyda Chriſt yn Nuw ? I b'le ynteu 
yr ei 'w geifio, ond at Griit ? A ph'le mae hynny, 
ond yn y nefoedd, lle mae Crift? Os mynni oleu 
a gwres, dere i lewyrch yr haul. Os mynni enaid 
bywiol, tyred at Griſt, O eiſieu eymmeryd y ffordd 

| L 2 hon, 


(b) Diar. xv. 24+ 


K 


— 
, — + 
+ - \ — hs hs 
2 4 - a — > tb croton 4 
wo bg 7 5 — — — =_ 
K bh 0 8 
r — . <% —— x 2 0 8 _—_ , 
— 7 * b +, LY 2 — — F — — + — 8 : . _ 
Tr T X * 1 — 5 ut 0 — 32 * — —> — — — 2 . - —— 8 
I - l — — * f . 2 _ : * — 
= 8 J 4 — 2 * — 
. 11 r — — As N — — PR: — — — — 4 A - Eon wa. L .- bas ANNIE l 2 wr ns — 7 = — — 
—— * _ * — > 2 * - — p . 3 4 — * "_ : 7 , — — wp l * - - 
a * — — — a — y » N Wu ann 2 . 7 — — . = — = - 00/4 — 4 0 4 > ba — l hs vg» > 4 _ 
. 2 = ok 4 q _ — * 8 — = i . 822 — * * — — — x 1 * p 2 ** * — 
* . — 3 8 - ym Soul ny r 8 o mY ro A GED 4 —_— = Se e Y — 
s A _ 3 A "JE" x n A. 1 R N ws > tans — ay — 2 : Z 
= - — _ - N — my My — — - -- * < — 
; — * — ms VY 8 - C - — — — —— . 
. Nr «9 _— | _ — — — * 1 > — — = . _— PREY 2 
; - * 1 
- * . 


e 9 2 — _ 
— — *. b ＋ oy of — 
* - *, 5 
* r — 5 2 — R — : _ 
F * * — > x 
. . * * 
> C1 I OR; 2 


ac eſgyn mor uchel yngherbyd myfyr 
bo i'th enaid a'th offrwm fflammio 'n oganeddus, 


w — — — — 
— 7 TI IEG. = === 
— * - — — LY 


= I puys o dilihm Pex, 11, 


hon, mae 'th enaid fel lamp heb ei goleuo, a'th 
ddyledſwyddeu fel aberth heb dan. Cyrrhaedd 
farworyn beunydd oddiar allor Duw a gwel os nz 
lyſg dy offrwm. Ennyn dy lamp wrth y fflamm 
hon, a thyn olew beunydd oddiwrth Griſt, a gwel 
os na oleua 'n ogoneddus. Cadw 'n agos at y tin 
bywiol hwn, a gwel os na bydd dy ſerchiadeu 'n 
wreſog. Yn dy ddiffyg o gariad Duw, cyfod olwg 
dy ffydd tua 'r nefoedd, ſylla ar brydferthwch 
Criſt, myfyria ar ei odidawgrwydd, a gwel os na 
bydd i'w hawddgarwch a'i gyflawnder beri iti ei hoff 
'n fawr. Megis y mae gweithio yn petri chwant 
bwyd, ac yn cynnal iechyd a nerth y corph, felly 


y gwaith nefol hwn a bar yn fuan i ras a bywyd 


yſprydol gynnyddu yn yr enaid. Heblaw hyn, nid 
tan dieithr yr wyt ti 'n ei gyrrhaedd o'r nefoedd ar 
dy abertheu. Y {el a gynneuo wrth it' fyfyrio ar 
Griſt ſydd debyccaf o fod yn ſel nefolaidd. Rhai 
dynion a dynnant eu gwres oddiwrth lyfreu 'n 


unig, a rhai oddiwrth ddyfnder cyſtuddieu, a rhai 


oddiwrth eneu gweinidogion lym, a rhai oddiwrth 
wrandawiad cyn'lleidfa ; ond yr hwn a fedr y ffordd 
hon i'r nefoedd, ac a dynno wres beunydd oddi- 
wrth Griſt, a fwynha y fath fywiogrwydd na wyr 
neb am dano on'd y faint. Pan fo eraill yn barod 
i dorri eu hunain, fel offeiriaid Baal, am nad yw 


eu habertheu yn lloſgi, gelli di anadlu 31 0 Elias, 
odeu, nes y 


er i'r byd a'r cnawd geiſio ei diffod@FA hol! 
ddyfroedd eu gelyniaeth. Na ddywed pa fodd 

eſgyn marwolion i'r nefoedd ? mae gan ffydd 
adenydd, a myfyrdod yw ei cherbyd. Megis ac y 
mae gwydr a dynn dan o'r haul, feily ffydd a ddwg 


dan o'r nefoedd, drwy ſyllu 'n graff ar yr Arglwydd 


Ieſu. O ſyllweh, ſyllwch arno. 
Ng F 198 l | 6. Canfod 


th 


| 
A 


— — — go 


Pex. 11. bywyd nefolaidd ar y ddacar. 221 


6. Canfod gogoniant yn fynych drwy Hud yw *r 
cymmorth 2. ym mhob adfyd. Golwg ar Griſt yn 
y nefoedd, a fywha ein hyſprydoedd, ac a bar ini 
ddwyn ein blindereu mewn amynedd a llawenydd, 
ac ymrol na bo ini ymadael a Chriſt rhag ofn dio- 
ddefaint. Er garwed fyth fo 'r ffordd, a ddichon 
hi fod yn faith, os yw 'n tywys i'r nefoedd? O 
felus glefydeu, gwaradwyddiadeu, carchareu neu 
angeu, pan fo r rhagbrofiad hyn o dragywyddol 
orphwysfa yn cyd fyn'd a hwynt. Hyn a geidw 
boen oddiwrth yr enaid, fel nad allo flino ond y 
enawd yn unig. Oni buaſai 'r ychydig (och, rhy 
fach!) o brawf a gefais o'r orphwysta a ddaw, 
bualai fy nioddefiadeu yn annioddefol ac angeu yn 
rhy ofnadwy, Gallaf dd*we'yd © diffygiaſwn, pe 
« na chredaſwon weled daioni r Arglwydd ya nhir 
y rhai byw; oni bai fod yr orphwysfa dragywyddol 
« yn hytrydwch imi, darfuaſai am danaf yn fy 
« nghyſtudd. Un peth a ddeiſyfais i gan yr Arglw- 
« ydd, hynny a geiſiaf; ſef caffael trigo yn nhy 
r Arglwydd hall ddyddieu fy mywyd ; i edrych 
« ar brydferthwch yr Arglwydd, ac i ymofyn ya ei 
* dem]; canys yn y dydd blin i'm cuddia o fen 
« et babell: yn nirgelfa ei babeil i'm cuddia; ar 
„ graig i'm cyfyd i. Ac yn awr y dyrcha efe fy 
e mhen goruwch fy ngelynion o'm hamgylch ; am 
„ hynny 'r aberthat yn ei bebyll ef ebyrth gorfoledd, 
* canaf, ie molaf yr Arglwydd (e).“ Nid yw pob 
dioddefiadeu ddim ini tra caffom ein cynnal gan 
Y lawegfydd hwn. Pan gauo erlidigaeth ac otn y 
dryſeu, dichon Criſt ddyfod i mewn, a ſefyll yn y 
canol, a d'we'yd wrth ei ddiſgyblion, tangnefedd i 
chwi. Dichon Paul a Silas fod yn y nefoedd, pan 
y maent yn rhwym yn y carchar; gallant fod yn 
llawen yn eu Duw, pan y maent yn cael eu llaby- 
ddio, au traed yn rhwym yn y cytfon. Y mertby- 
5 Sx ran 
(e) Salm xxvii. 13. cxix. 32. xxvii, 4—6. 


222 pus o ddihyn PEN. 11, 


ron 2 gant fwy o orphwysfa yn y fflammeu tin, 
na'u herlidwyr yn eu holl rwyſg a'u crenlondeb ; 
am fod y merthyron yn canfod y fflammeu y 
maent yn diange rhagddynt, a'r orphwysfa y mae 
eu cerbyd tanllyd yn eu dwyn iddi. Os mab Duw 
a rodia gyda ni, yr ydym yn ddiangol ynghanol y 
tan, a'u difa hwynt a'n bwrio iddo. “ Abraham a 
nzeth allan o'i wlad, heb wybod i ba Ie yr oedd 
« yn myned ; canys diſgwyl yr ydoedd am ddinas 
« ac iddi ſylfeini, faer ac adeiladydd yr hon yw 
„ Duw. Moſes a ddewiſodd yn hytrach oddef 
« adfyd gyd a phobl Dduw, gan farnu 'n fwy golud 
« ddirmyg Criſt na thryſoreu 'r Aipht: canys 
* edrych yr oedd efe ar daledigaeth y gwobrwy, 
„Efe a ymadawodd a'r Aipht, heb ofni llid y 
« brenin ; canys efe a ymwrolodd fel un yn gweled 
„yr anweledig. Eraill a ddirdynnwyd, heb dder- 
<« byn ymwared, fel y gallent hwy gael adgyfodiad 
« gwell. Ac hyd yn oed yr lIeſu pentywyſog a 
e pherffeithydd ein ffydd, yr hwn yn lle y llawen- 
« ydd a oſodwyd iddo, a ddioddefodd y groes, 
% gan ddiyſtyru gwradwydd, ac a eiſteddodd ar 
« Gcheulaw gorſedd-fainge Duw.”” Dyma ragorol 
ſantais ffydd, hi fedr edrych ar y moddion a'r diben 
ar unwaitn, Dyma 'r achos o'n bod mor ddiamy- 
nedd, ac mor barod i ſeio ar Dduw; edrych yr ydym 
ar adtyd, yn lle edrych ar y gwynfyd ſydd yr ochr 
draw iddo. Y fawl a edrychaſant ar Griſt ar y 
groes yn unig, a yſgwydaſant cu penneu, gan feddwl 
ddarted am dano. Ond Duw a'i canfu 'n marw, 
yn y bedd, yn cyfodi, a phan ei gogoneddwyd, ol! 
ar yr un olwg. Ftydd a ddilyn Dduw yn hyn mor 
belled ac y byddo ganddi addewid I'w chynnal, 
*Rydym yn canfod Duw yn ein claddu dan y 
ddaear, on'd nid ydym yn edrych arno yn ein 
cytodi o'r bedd. Pe canfyddem yn eglur mae er 
netoedd yw diwedd holl ymddygiad Duw tuac 

attom, 


ba 4 
- 


jj be EE... ³ to AS... wv. Tr. 


carchar, y nefoedd a bol y mo 


Pen. 11. Gywyd nefolaidd ar y ddaear. 223 


attom, yn ſicer nid allai dim o'i ffyrdd fod mor 
fin ini. Pe codai Duw ni i fyw drwy ffydd yn 
unig, ni a ganfyddem, er fod y nefoedd ym mhell 
oddiwrth bechod; etto nad # ax 'r nefoedd a'r 
l, y nefoedd a ffau 
'r lle wod, y nefoedd ac afiechyd poenus, neu angeu, 
ddim ym mhell oddiwrth eu gilydd. On'd fel y 
canfu Abraham ddydd Criſt, ac a lawenychodd ; 
felly ninneu, yn ein cyflwr mwyaf amddifad, a 
allem ganfod y dydd y dyry Criſt orphwysfa ini, a 
lawenychu ynddo. Erfyniaf arnat, griſtian, er 
mwyn anrhydedd yr etengyl, a diddanwch dy enaid 
dy hun, na Ad y gelfyddyd hon heb ei dyſgu, nes 
y bo arnat fwyaf 0's heiſieu, yn dy gytyngdereu 
blinaf. Vr hwn a ganfyddo, fel Stephan, ogoniant 


Duw, a'r Ieſu yn ſefyll ar ddeheulaw Duw, a ddi- 
| chon yn hawdd ddioddef cafod o gerrig. Gan 
| hynny edrych beunydd i'r netoedd, a bydd byw ar 


Dduw, dy nerth. 

7. Rhin hdd ai ymarweddiad yn q nefoedd yw *r 
criſtion buddiol i bawb oi amgzich, Pan fo dyn 
mewn gwlad bell, mor dda ganddo gael cyteillach 
un o'i wlad ei hun? Mor hyfryd ganddynt ymddi- 
ddan am eu gwlad a'u cenhedl, a'u perthynaſeu 
gartref? Mor hyfryd oedd i Y ymaddiddan a'i 
frodyr, a holi am ei dad, a'i trawd Benjamin ? 


Onid felly y mae gan griſtion, ymddiddan a't frodyr 


a fuant uchod, a holi am ei dad nefol, a Chrilt ej 
Arglwydd a'i frawd? Pan na lefaro y bydol am 
ddim on'd am y byd a'i betheu, yr yſprydol a lefara 
am y nefoedd, a'r gogoniant 'rhyfedd a welodd 
drwy ffydd, a'r cyfartod hyfryd a gawn yno cyn y 
bo hir. O mor gyſſurus a buddiol ei ymadroddion ! 
Fel y mae ei eirieu yn trywanu ac yn toddi y galon, 
ac yn trol ei wrandawyr yn ddynion eraill! “ Ei 
* athrawiaeth a ddefnynna fel gwlaw, ei ymadrodd 


* a ddifera fel gwlith, fel gwlithlaw ar irwellt, ac 
| | 4 ; ee fel 


* 


224 | Ypuyzodddhm Prax. 11, 


« fel cawodydd ar laſwellt, tra mae ei wefuſeu 
« cyhoeddi enw 'r Arglwydd, ac yn rhoddi mawr- 
« edd i'w Dduw!” Onid yw et ymadrodd am y 
nefoedd fel y blwch o ennaint pan dywalltwyd ar 
ben Criſt, yn arogli 'r holl dy? Dichon pawb a 
fo 'n agos atto gael eu llonni ganddo. Dedwydd y 
dynion ſy ganddynt weinidog nefolaidd ! Dedwydd 
y plant a'r gwaſanaeth-ddynion ſydd ganddynt dad 
a meiſtr nefolaidd ! Dedwydd y dyn fy ganddo 
gydymmaith nefolaidd, a wilio ar ei ffyrdd, a'i 
gymmorth pan fo 'n wan; a'i ddiddanu pan fo yn 
driſt! Bydd hwn bob amſer yn chwythu ar y 
urxeichionen o fywyd yſprydol ſydd ynnot, ac yn 
tynnu dy enaid at Dduw, gan dd'we'yd wrthyt fel y _ 
wraig o Samaria, © deuwch, gwelwch ddyn a ddy- 
« wedodd imi yr hyn oll a wnaethum,”” un a garodd 
ein heneidieu hyd angeu, ond hwn yw *r Criſt? 
Onid adnabyddiaeth o hyn a Duw yw bywyd 
tragywyddol? Onid gogoniant y faint yw canfod 
et ogoniant ef? Dere i dy dyn nefolaidd, ac eiſtedd 
wrth ei fwrdd, ac efe a oſod ger bron dy enaid 
ddanteithion y nef : teithia gydag ef ar bl ffordd, 
ac efe a'th gyfarwydda ac a'th gynnhyrta yn d 
daith i'r nefoedd; maſnach ag ef yn y byd, ac efe 
a'th gynghora i brynu y perl drudfawr ; os troſeddi 
i'w erbyn, efe a fedr faddeu iti, wrth gofio.i Griſt 
faddeu ei fawrion droſeddeu ef; os byddi di ddig, 
bydd ef yn fwyn, wrth gofio mor fwyn yw r lefu : 
ac os cwympwch allan, bydd yn hawdd ganddo 
-ymgym modi, with gofio y byddwch yn y nefoedd 
yn gyfeillion tragywyddol. Dyma er criſtion o 
nwn ddull, a bydd pawb o'i amgylch yn well erddo. 
Mor anfuddiol yw cymdeithas pob rhyw o griſt'- 
nogion mewn cymmhariaeth i hun]! Pe doi dyn 
o'r nefoedd, mor awyddus fyddai pawb i wrando 'r 
hanes a roddai o'r byd arall, a'r petheu a welodd, 
a pheth y mae 'r faint yn ei fwynhau yno? Oni 
feddylient 


PEN, 11: Gbywyd nefolaidd ar y dagear. 225 


| feddylient y dyn hwn y cydymmaith goreu, a'i 


ymddiddan y mwyaf lleſol? Pa ham ynteu na 
pharchech gymdeithas y faint yn fwy, ac na charech 
eu hymddiddan yn well? Canys fe a pob fant i'r 
nefoedd yn berſonol, ac a fu yno 'n fynych yn ei 
yſpryd, ac a'i gwelodd lawer gwaith drwy ddrych 
yr efengyl. O'm rhan i, gwell gennyf gael cym- 
dzithas criſtion o feddwl nefolaidd, na 'r ymreſym- 
mwyr dyſgediccaf,-neu 'r pennaethiaid boneddiccaf. 

8. Mid oes un dyn yn anrhydeddu Duw gymmaint 
a'r hwn ad ai ymarwedadiad yn y nefoedd, Onid 
yw 'n wradwydd i rieni fod eu plant yn ymborthi 
ar gibeu moch, a'u dillad yn frattieu, ac heb ym- 

eillachu a neb ond a lladron? Onid yw telly 
In Tad nefol, pan ydym ni, ſy 'n galw ein hunain 
yn blant iddo, yn ymborthi ar ſorod y byd, a gwiſg- 
oedd ein heneidieu fel noethder y byd, a'n calonneu 
yn glynu wrth y llweh, yn lle aros yn waſtadol 


ymmhreſennoldeb ein Tad, Yn ſicer yr ydym yn. 
byw *n rhy wael. o blant brenin, ac yn is na a 


gobaith, a llawnder ty ein Tad, a'r petheu mawrion 
a barottodd efe i'w faint, Da ini fod gennym dad, 
tyner ei ymyſgaroedd, a arddel ei blant mewn dull. 
gwael. Oni bai iddo ef yn gyntaf ddangos ei hawl 
ynnom, nid allem ni nac eraill wybod mai ei bob] 
ef ydym ni. Ond pan allo criſtion fyw fry, a 
llawenhau ei enaid yn y petheu ni welir; pa anrhy- 
dedd yw hyn i Dduw! Duw a ddywed am hwn, 
* Dyma ddyn ſy 'n nghredu, ac yn f nghymmeryd 
* ar fy ngair; mae efe yn llawenhau yn fy addewid 
* cyn cael meddiant ; efe a fedr fod yn ddiolchgar 
am betheu ni welodd erioed a'i lygaid corphorol; 
nid yw ei lawenydd yn y cnawd, ei galon fydd 
* gyda mi, efe a gar fy mhreſennoldeb, ac efe a 
© geiff yn ddilai fwynhau hyn yn fy nheyrnas fyth.. 
* Bendigedig yw y rhai ni wel'ſant, ac etto a gre- 
* daſant; y fawl. a'm hanrhydeddant i, a anrhy=- 
L 5 « deddir 


„ 


226 |  Y pwys o ddilyn PEN, 11, 


« deddir gennyf fi ” Gwelwch fel y cyfrifodd Duw 
iddo gael ei anrhydeddu gan Galeb a Jaſbua, pan 
aethant i wlad 'r addewid, a dwyn adref i“ brodyr 
brawf o firwytheu 'r wlad, gan lefaru *n wych am 
dani, i gynnhyrfu eu brodyr i fyned i mewn? Pa 
addewid a gwobr a dderbyniaſant ? 

9. Tr enaid na oſodo ei ſerchiadeu ar betheu uchad, 
y *n anufuddhau gorchmynion Duw, ac yn colli canfad 
y petheu hyfryttaf y mae Duw *n eu datguddio yn ei air, 
Yr un Duw ac ſy*n erchi iti gredu a bod yn griſtion, 
a arch hefyd iti “ geiſio y petheu ſydd uchod, lle 
« mae Criſt yn eiſtedd ar ddeheulaw Duw, a rhoddi 
% dyſerch ar betheu ſydd uchod, nid ar betheu fy 
« ar y ddaear (d). Yr un Duw ag ſydd yn erchi 
iti beidio a lladd a lledratta, a godinebu, a arch iti 
hefyd fod a'th galon a'th ymarweddiad yn y net- 
oedd ; ac a feiddi di anufuddhau? Pa les ynteu 
a elli di dderbyn oddiwrth y deſgrifiad mwyaf gogo- 
neddus o'r nefoedd, a phob dadguddiad o'r gwyn- 

d a ddaw, a'r gwerthfawr addewidion o'n gorph- 
wysfa? Yr wyt ti 'n colli rhain oll, ae onid dyma 
r ſer diſgleiriaf yn ffurfafen 'r yſgrythur, a' r llinelleu 
aur yn llyfr Duw? Meddyliwn na ymadewit ag 
un o'r addewidion hynny, na wnait am y byd, 
Megis ag mal 'r nefoedd yw perffeithrwydd ein hol! 
drugareddeu, felly yr addewidion o honi yw gwir 
enaid yr efengyl. A ydyw gair comfforddus o eneu 
Duw o'r fath werth, nad yw holl gomffordd y byd 
ond dim atto? Ac a wnel di ddibriſio ac eſgeuluſo 
cynnifer o honypt ? I ba beth y dadguddiodd Duw 
gymmaint o'i gwnlel, ac y 3 rhag-llaw y 
lawenydd a gawn fwynhau? I beth arall, ond i 
beri ini wybod hyn er ein llawenydd yn awr? Ac 
onid e, ni buaſai waeth ini iddo dewi am danynt, 
nes yr elom i'w mwynhau. Ie yn ol cymmeryd o 
honom feddianneu o'n gorphwysfa, gallaſai Duw 
Ex | guddio 


(4) Cul. ij. 1 2. 


* — 
Pen. 11. Gywyd nefolaidd ar y ddazar, 227 
guddio rhagddom ei bod i barhau byth, ac yna ofn 


"an ei cholli a wneuthaj leihau llawer ar feluſdra ein 
dyr llawenydd. Ond rhyngodd bodd i'a Tad ddat- 
am guddio ei feddwl, fel y byddai ein liawenydd yn 
Pa llayn, ac y byddem byw fel etifeddion o'r fath 
deyrnas? Ac a fyddwn ni yn ddall i'r holl betheu 
od, hyn? A fydd ini fyw mewn gofalon a gofidieu 
fad | bydol, heb lawenhau yn y petheu a ddatguddiodd 
ir, Duw, mwy na phe buaſent heb eu *ſgrifennu erioed 
In, ganddo? Pe buaſai th dywyſog wedi rhoddi iti 
lle yſgrifen dan ei ſel am ryw arglwyddiaeth, mor 
Idi tynych y buaſit yn edrych arni, nes dyfod i'r an- 
ly rhydedd o't mwynhau? Ac a ſeliodd Duw iti 
hi hawl o'r nefoedd, ac a adewi di 'r yſgrifen hon. i 
iti orwedd wrth dy ochr fel peth a aeth yn angof gen- 
t- nyt? O na byddai ein calonneu cy'wch a'n go- 
eu baith, a'n gobaith cy' weh a'r addewidion anffael- 
on edig hyn | wy 
1= Io. Md yw on'd cymmuwys. fad ein calonneu ni ar 
1- WM Diauw, pan y mae ei galon ef gymmaint arnam ni. 
1a Os dichon Arglwydd y gogoniant ymddaroſtwng 
u mor iſel a goſod ei ſerch ar lwch llygredig ; gallai 
g un feddwl mai hawdd fyddai ein perſwadio ni i oſod 
. ein ſerch ar Griſt a gogoniant, ac eſgyn atto ef 
I! beunydd yn ein ferchiadeu, fy 'n plygu cymmaint 
Ir attom ni. Griſtion, oni weli di fod Duw. a'i ſerch 
u arnat, ac yn gofalu am danat mewn cariad tirion, 
d pan wyt ti yn ei anghofio ef a'th hunan ? Oaid 
0 yw ef beunydd yn dy ddilyn. a'i drugareddeu, gan 
* gynnhyrfu dy enaid, a gofalu _ gorph,. ac yn 
I cadw y ddau? Onid yw efe o hyd yn dy gynnal 
1 ym mreichieu ei gariad, gan addo y bydd: i bob 


peth gydweithio er daiont iti, ac y dyry rw angylion 
orchymmyn o'th blegyd di? Ac a elli di gym- 
meryd i fynu a'r llawenydd iſod, ac anghofio dy 
Arglwydd, nad yw byth. yn dy anghofio di? O 
greulon anniolchgarwch ! Pan lefara Duw am ei 
L 6 gym 


'| 


” — * 


fod yno he 


hyfryd ini, au hymadawiad yn alar triſt; ac a ydyw 


226 FT puyt o ddihn PX. 11 


gymmwynaſgarweh ini, gwrandewch beth a ddywed 
efe, © dywedodd Sion, yr Arglwydd a'm gwrth. 
« ododd, a'm Harglwydd a'm hanghofiodd. A 
« anghotia gwraig ei phlentyn ſugno, tel na thoſtu- 
« rio wrth fab ei chroth ? je, hwy a allant anghofio, 


< etto myfi nid anghofiaf di. Wele, ar gledr 


« nwylaw i'th argreffais, dy furieu ſydd ger ty 
“ mron bob amſer (e).“ Ond pan lefaro am ein 
parch ni iddo ef, mae rr peth fel arall. A ang- 


© hofia morwyn ei harddwilg ? neu y briod-ferch 


« ei thiyſeu? etto fy mhobl i a'm hangofiaſant 
« ddyddieu aneirif (f).“ Fel pe dywedai, © ni 


A © chodwch un boreu, na chuddiwch eich noethni, 


ac ni anghofiweh eich gwiſgoedd gwageddus; ac 
© a ydyw rhai'n o fwy gwerth na'ch Duw; o 
* twy pwys na *ch bywyd tragywyddol ? ac etto 
* chwi fedrwch anghofio *rhai'n ddydd ar 61 dydd. 
Na roddwch achos i Dduw i achwyn arnom fel 
hyn. Yn hytrach, aed ein heneidieu i fynu at 


 Dduw, i ymweled ag ef bob boreu, a bydded i'n 


calonneu dueddu atto bob munud. 

11. Oni daylai ein hawl &r nefoedd, a'n perthynas 
iddi, gadub ein calonneu yn waftadol arni? Ynoy 
mae ein Tad yn cadw ei lys. Ni a'i galwn et, 
ein Tad yr hwn wyt yn y nefoedd. Annheil- 
wng blant ! ſydd mor ddiwyd yn eu chwareyddiaeth 
nes anghofio r fath Dad. Yno hefyd y mai Criſt 


ein pen, ein priod, a'n bywyd ; ac ai ni edrychwn 


arno, gan ddanfon atto mor fynych ag allom, nes 
y delom i' ganfod ef wyneb yn wyneb? Gan 
fod ein Ieſu yn y nefoedd, bydded i'n calonneu ni 
d. Yno hefyd y mae „ Jeruſalem 
« netwydd, yr hon yw ein mam ni oll (g).“ Ac 
yno y mae torfeydd o'n brodyr hynaf, a'n hen gy- 
feillion, cymdeithas pa rai yn y cnawd oedd dra 


wh yn 
te) Zſay alix, 1416. 0 Jer. ii. 32, (s) Gal, iv, 26, 


Pen. 1. Bytoyd nefolaidd ar y ddacar. 229. 


hyn oll ddim i dynnu dy feddylieu i fynu? Pe 
baynt o hyd cyrraedd iti ar y ddaear, ti a ait yn 
fynych i ymweled a hwynt, a pha ham na ymweli 
yn fynychach a hwynt yn dy yſpryd, gan lawenhau 
rhagllaw wrth feddwl y cei eu cyfarfod yno ? 
© *Roedd yn llawen gan Socrates farw, am ei fod yn. 
© credu y cai weled Homer a Heſiad a gwyr enwog 
© eraill, Pa faint mwy yr wyf fi yn llawenhau, 
© ebrai hen weinidog duwiol, am y gyn y cat. 
© weled Criſt fy Iachawdwr, tragywyddol Fab Duw: 
© yn y cnawd a wiſgodd ; heblaw cynnifer o batri- 
© archiaid, prophwydi, ac apoſtolion doeth, duwiol, 
© ac enwog, &c.? Dylai credadyn edrych rr ne- 
foedd a myfyrio ar gyflwr bendigedig y faint, gan- 
feddw] wrtho ei hun, fer nad wyf fi etto mor dded- 
wydd a bod gyda chwi, etto hyn yw fy nghyſſur 
| beunydd, fy mrodyr ydych chwi, a chyd-aelodew 
yng Nghriſt, am hynny eich llawenydd chwi yw fy 
llawenydd i, a'ch gogoniant chwi a berthyn i mi, 
drwy 'r berthynas agos hon. Yn enwedig pan wyf 
yn credu yn yr un Criſt, ac yn perchen yr un ffydd. 
ac a'ch derchafodd chwi i'r anrhydedd hon, ac yn. 
byw drwy 'r un Yſpryd, ag 'r ych chwi h byw, ac 
yn hiraethu beunydd am ddyfod attoch.* _ 

Vm mhellach, ein t a'n cartref ſydd fry.“ Canys. 
* ni a wyddom os ein daearol dy o'r babell hon a 
« ddattodir, fod i ni adeiliad gan Dduw, ſef ty nid: 
„% waith llaw, tragywyddol yn. y nefoedd.” Pa 
ham ynte na edrychem ni yn fynychach tuac atto, 
* ac och'neidio, gan ddeiſyfu eael ein harwiſgo, 
* a'n ty ſydd o'r nef(h),” Pe bai ein cartref yn. 
llawer gwaelach, yn ficcr ni a ddylaem gofio am 
dano, am mai ein cartref ydyw. Pe bait ti on'd. 
alltud mewn gwlad ddieithr, mor fynych y meddylit 
am gartref? A pha ham na bai hi tel hyn gyda ni. 

yo mherthynas i'r nefoedd. Onid llawer mwy 
. BEE cymmwys 


(h) 2 Cor. v. 1, 2. 


— 6 Go "2 * 


— 5 


— * Pr SS ENT: 3 r . ” 


— — 
—— 2 


2230 Hpꝛuys o duilyn Pkx. 17. 
cymmwys galw hwnnw yn gartref ini p'le y cawn 


aros yn dragywyddol; na hwn, o ba un y diſgwy- 
Irwn bob aw gael ein troi allan ohono, heb ddych. 
welyd byth mwy? Dieithraid ydym ar y ddacar, 
byddwn yno yn ein gwlad ein hun. Etifeddion 
ydym, a thraw ein hetifeddiaeth, © ſef etifeddiaeth 
“ anllygredig, a dihalogedig, a di-ddiflannedig, ac 
« ynghadw yn y nefoedd i ni (i).“ Vr ydym yma 


mewn cyfyngder a diffyg gwaſtadol, ac yno y mae 


ein golud ynghadw, © ſef golud gwell ac un par- 
« haus (k):“ ie yno y mae gwir obaith ein henei- 
dieu, ein holl obaith am ymwared o'n trallodion; 
ein holl obaith am ddedwyddwch, pan ydym drue- 
nus yma; © yr holl obaith hwn ſydd ynghadw i ni 


« yn y nefoedd (I).“ Wele, frodyr anwyl, a oes 


ini gymmaint hawl, ac etto mor leied o feddylieu 
yno? Mor agos perthynas, ac mor lleied ſerch ? 
Ai gweddus ini ymbleſeru cymmaint ynghymdei- 
thas dieithraid, nes anghofio ein Tad a'n Har- 
glwydd? Neu fod mor foddlon ymmhlith y rhai 
a'n caſant ac an blinant, nes anghofio ein cyfeillion 
goreu ac anwylaf? Neu hoffi y gwaelbetheu a 
fenthycciwyd ini, nes anghofio ein meddianneu a'n 

ſoreu ein hunain ? Neu flino cymmaint o her- 
wydd anghenion a thrallodion, nes anghofio ein 


tragywyddol lawenydd a'n gorphwysfa? Duw 'n 


fynych a haera fod iddo hawl ynnom ni, ac am hyn- 
ny, y bydd ef yn dda wrthym ni, am mai pobl iddo 


ei hun ydym ni, wedi ein dewis ganddo allan o'r 


byd : pa ham ynteu, na haerwn ni ein hawl ynddo 
el ac felly derchafu ein calonneu i fynu; am mai 
efe yw ein Duw ni, ac am mai ein cartref ni yw 'r 
nefoedd. Mae dynion y byd fynychaf yn priſio ac 

caru 'n ormod eu heiddo eu hun. O na ofalem 


yn 
ni am ein hetifeddiaeth ein hunain, a'i: phriſio fwy 


fwy beunydd ! | 
NE 2 12. Yyriwch 


(k) Heb. x. 34. (1) Col. i, 5, 


(3) 1 Pedr i. 4. 


Pen. 11. bytyd nefolaiad ar y ddaear. 231 


12. Myriich umwaith ym mbellach, nad oes dim 
on'd y nefoedd y tal ini ofad ein ſerch arno. Os na 
cheiff Duw ein ſerchiadeu ni, pwy a'u ceiff? Os 
na ofeli am dy orphwysfa, am ba beth y gofali? A 
gefaiſt di afael mewn rhyw Dduw arall ? neu ryw- 
beth a wna 'r tro 'n lle gorphwysfa? A gefaiſt di 
happuſrwydd tragywyddol ar y ddaear ? p'le mae 
e“? O beth y gwnawd e“? Pwy yw 'rdyn a'i 
chwiliodd ef allan ? Pwy a'i mwynhaodd ef ddi- 
weddaf ! P'le roedd ef yn byw? Beth oedd ei 
enw ef? Neu ai tydi yw 'r — a gadd nefoedd 
ar y ddaear? Ow druenus ddyn ! na ymddiried 
i'th nefoedd, ac na ymffroſtia am dy elw, nes y 
paro 'th brofiad iti ymffroſtio, Na aflonydda d 
hun drwy geiſio ar y ddaear y peth nid yw i“ ga 
rhag iti ddyſgu dy brofiad drwy golli dy enaid, rhyn 
a allaſit ddyſgu ar ammodeu haws, ſef drwy ry- 
buddion Duw yn ei air, a'r miloedd o eneidieu a 
gollwyd o'th flaen. Pe cymmerai fatan di i fynu 
i ben mynydd profedigaeth, gan ddangos iti holl 
deyrnaſoedd y byd a'u gogoniant, nid allai efe 
ddangos iti ddim y talai iti feddwl am dano, a llat 
o lawer 'w ddewis o flaen dy orphwysfa. Vn wir 
mor belled ag y bo angen a dyledſwydd ofyn, 
rhaid ini fod = foddlon I ofata am : 2. 
ond pwy yw 'r hwn ſydd yn aros o fewn cwmpas y 
terfyneu hyn? A bydded ein meddylieu a'n gofa- 
lon am y byd byth mor lleied, ni a welwn eu bod 
yn flin a chwerw ini. Griſtion, gwel wagedd yr 
holl betheu hyn, ac mor werthfawr yw *r petheu 
uchod, Pe 'r ai 'th feddylieu, fel y gwenynyn 
diwyd, dros yr holl fyd, o flodeuyn i flodeuyn, o 
greadur i greadur, ni ddygent ddim mel na meluſ- 
rwydd adref, oddiwrth neb o honynt, ond mor 
belled ac y maent yn perthyn i dragywyddoldeb, 
Er fod pob gwirionedd Duw yn werthfawr, ac yn 


haeddu ei ymddiffyn, etto dylem ei aſtudio n uns 
. | fi 


232 . Fpꝛoys 0 Auihn, Se. PEN. Ir. 


fel y mae n perthyn i'n gorphwysfa.— Ni ddylai 
neb ymryſon ynghylch dull ac athrawiaetheu cre- 
fydd, ond yn unig mor belled ac y mae perthynas 
rhwngddynt a phetheu tragywyddol.— Ac ni ddylai 
neb ymdrechu ynghylch achoſion gwlad ag eglwys 


ond mor belled ac y mae hyn yn gwaſanaethu at 


achos yr efengyl, a theyrnas Criſt, a thragywyddol 
elw eneidieu.— Ac hyd yn oed ein holl drafferthion 
yn y byd, megis prynu a gwerthu, bwyta ac yfed, 
adeiliadu a phriodi, fiwraeia a rhyfela, ni thal yr 
holl betheu hyn i'r criſtion feddw] on'd anfynych 
am danynt, on'd yn unig mor belled ac y mae 
perthynas N a thragywyddoldeb, ac nid 
fel y maent i foddio r cnawd, Weithian, onid yw 
dy gydwybod yn d'we'yd, nad oes dim ond y ne- 
foedd, ar ffordd iddi ag y tal i ti feddwl am dano ? 
Weithian, ddarllenydd, a ydyw *r yſtyriaetheu 
hyn yn bwyfig, neu beidio? A brofais i fod yn 
- ddyledus arnat ofod dy galon ar betheu uchod, ai 
na- ddo? Os dywedi, na-ddo; mae n ddiammeu 
gennyf dy fod yn 1 of yn erbyn dy gydwybod 
des wyt yn cytaddef dy fod yn deall mai dy ddyled- 
 ſwydd yw, bydd hyd yn oed i'r tafod hwanw 'th 
gondemnio, a'r cyfaddefiad yna a fydd yn ble i'th 
erbyn, os ti o'th wirfodd a eſgeuluſi y peth wyt yn 
addef ei fod yn ddyledſwydd arnat. Helpied yr 
Arglwydd di 1 yſtyried y petheu a glywaiſt, ac 
wneuthur iawn ddefnydd o honynt. A wyt ti yn 
foddlon i hyn? os ydwyt, mae mwy na hanner ) 
gwaith wedi ei wneuthur. yn barod. Y mae gen- 
nyf yn awr rai hyfforddiadeu amlwg i'th gymmorth 
vn y gwaith maywr hun; ond'Och ! ofer ſon am 
Aanynt os nad wyt yn foddlon i'w harfer. P'odd- 
- .bynnag mi a'u goſodaf ger dy fron, a'r Arglwydd 
a dueddo dy galon ir gwaith. 


PEN, 


Pin, 12. Hyfforddiadeu i fyw, Sc. 232 


P E N. XIII. 
Hyfforddiadeu i fyw bywyd nefolaidd ar y ddaear, 


I. Rhaid cochelpd rhiuyſtreu i fywyd nefolaidd, megis; 
1. byw mewn unrhyw bechod gwybadol ; 2. meddiul 


daearol ; 3. cymdeithion annutuiol; 4. ymryſon yng- 


hylch crefydd ; 5. yſpryd balch ; 6. y/pryd ſyrthiyd; 
7. a gorphwys ym moddion gras heb fyn'd at Griſt, 


II. Y cynnorthwyon i Huupd nefolaidd ydynt gyſryi 


a hyn ; I. gwybydd mat r nefoedd yn ung Hdd wir 


dryſor a dedwyddwch ; 2. ymdrecha i adnabod dy © 


hawl iddi; 3. ac mor agos i bob 4. ymddiddan yn 


fonych, ac yn diifr 2 jo am dani; 5. ymegnia ym mhob. 
afu dy /e grebiades 'n nes atti; 


22 i agerc 
b. i'r un diben gwna ian ddefnydd o bob peth a 
ddigwyada i ti, ac a welych yn y hd; 7. bydd yn 
fynyeh yn y gwaith angylaidd o glodfori ; 8. bydded 


th enaid drwy ffydd gofio u waſtadol am anfeidral 
gariad Duw ; q. lia 'n fanol ar, a meithrin gyn- 
ny Haden Yipryd Duw ; 10. ac byth na Jenn: 


alu *n gymmedrol am dy iechyd corpharal. . 


MI ag yr wyt yn priſio diddanwch mare. 
weddiad nefoſaidd, rhaid imi dy ſiarſio 


oddiwrth Dduw, i ochelyd yn ofalus, rai rhwy/trew 


peryglus; ac yna, —i gyflauni y cytryw dayledfye- 


aden ac a'th helpio 1 tyw * n nefolaidd. 


I. V r7hwyſtreu tw gochelyd gyda phob gofal, * 


ydynt y rhai hyn, — byw mewn unrhyw bechod giuy- 
Vado = meddwl dazaral, cymdeithas yr annuwiol, — 
ymryſon ynghylch crefydd, — yſpryd uchel a balch, — 
Ypryd ſturth a diog, — a gorphwys ar y ffordd, geb. 
Hn'd at Griſt, 


1. Byw mewn unrhyw bechod guwybodol dd rey/in f 


ha muwr i zmarweddiad nefolaidd. Pa anrhaith a 


wna. 


_— * : r — 
= 1 — - \ 7 
<nX % EAT? as. * a 4 non ; 5 E = I * . - 
2 I — 2 \ 
— 4 - w 
* 


0 Hyfforddiadeu i fyw Pen. 12. 
wna hwn yn dy enaid ! Orr Ilawenydd a ddi. 


nyſtriwyd ganddo ! Gynniter o rafuſeu a farweidd- 
iodd! A chynnifer o ddyledſwyddeu a rwyſtrodd ! 
Daarllenydd, a wyt ti 'n byw 'n erbyn llais dy gyd- 
wybod? A wyt ti o'th wirfodd yn eſgeuluſo dy. 


ledſwyddeu cyhoedd, teuluaidd, neu ddirgel? A 


wyt ti 'n gaethwas i'th chwanteu a'th ſynhwyreu ? 
A wyt ti 'n chwiliwr balch am dy barch dy hun? 
A wyt ti 'n ddyn poethlyd drwg ei natur, yn barod 


i danio wrth bob gair, ac i ddigio ar ychydig achos? 


A wyt ti yn twyllo eraill yn dy gwſmeriaeth, ac yn 
ymroi i tod yn gyfuethog, iawn neu gam? Os 
felly mae arnat, mi feiddiaf dd*we'yd, bod dy enaid 
di a'r nefoedd yn bur ddieithr i', gilydd. Ni ad y 
trawſtieu hyn ſydd yn dy lygaid iti edrych Ir 
nefoedd; maent yn gymmyleu duon rhyngot ti 
a'th Dduw. Os ceiſi edrych ar dragywyddoldeb, a 
chaſglu comffordd oddiwrth y bywyd a ddaw, dy 
bechod a ddaw 'n ebrwydd yn dy wyneb, gan 


dd'we' yd, nid yw 'r petheu hyn yn perthyn iti. 


© Pa fodd y gelli di ymbleſeru yn y nefoedd, ac 
© wyt yn cym'ryd cymmaint pleſer yn chwanteu 'r 
© cnawd ?? Fel y bydd i hyn ddiffodd dy lawenydd, 
a phert blinder yn lle hyfrydwch iti, wrth gofio am 
y dydd a'r cyflwr a ddaw ! Pob pechod gwirfoddol 
a ddiffydd dy gyſſuron fel dwry tan. E 'th wna 'n 
lla yr anhwylus, ac mor analluog 1 eſgyn mewn 
mytyrdodeu dwytol, ag aderyn i ehedeg wedi torri 
ei edyn. Mae pechod yn llwyr ddinerthu bywyd 


nefolaidd. O ddjn! y tath fywyd 'r wyt ti 'n ei 


golli? Pa bleſereu 'r wyt ti 'n eu gwerthu beunydd 
am chwant aflan? Os dichon net ac uffern ymgyt- 
arfod, a Duw ddyfod i garu pechod, yna y gelli 
fyw yn dy bechod, a chael prawf o ogoniant; 


meithrin dy chwanteu, a bod a'th ymarweddiad yn 


y nefoedd, Ond gwilia rhag i'th bechod dy rwyſtro 
Gwilia 


di i fyn'd i'r nefoedd fel y mae n rhwyſtro dy galon. 


Pe, 12. Bytoyd nefolaidd ar y ddacar. 235 


Gwilia 'n ddiwyd yn erbyn pechod, a thaer weddia, 
Arglwydd, na ad imi ſyrthio i brofedigaeth, eitlir 
«© ewared fi rhag drwg.“ ; 

2. Meddwl dacarob, ſydd rwyſtr ac raid ei ochelyd 
yn fanol. Ni ddichon dy galon ymhyfrydu ya 
Nuw a mammon, yn y nefoedd a'r ddaear. Pan 
y mae 'r credadyn nefolaidd yn ymgyſſuro yn ei 
Dduw, ac yn llawenhau yngobaith y gogoniant a 
ddaw ; nid hwyrach dy fod di yn ymbleſeru yn dy 
Ilwyddiant bydol, ac yn llawenhau yn y gobaith o 
Iwyddo yma. Pan y mae efe yn diddanu ei enaid 
drwy edrych ar Griſt, a'r angylion, a'r ſaint, gyda 
pha rai y bydd byw byth ; yn lle hyn, 'rwyt ti 'n 
diddanu dy hun drwy edrych ar dy gyfoeth, dy 
dda a'th eiddo, dy dai a'th diroedd, wrth feddwl 
am ffafor boneddigion, y pleſer o yitad helaeth, a 
thryſoru cyfoeth 'th blant, a derchafu dy hiliogaeth. 
Os galwodd Criſt hwnnw yn ynfyd, a ddywedodd, 
« fy enaid, gorphwys, y mae gennyt ddigon dros 
« lawer o flynyddoedd;“ pa faint mwy felly wyt ti, 
ſy 'n d'we'yd yr un geirieu yn dy galon. Dywed 
imi, pa wahan ſydd rhwng iaith yr ynfyd hwn a'th 
ſerchiadeu di? Cofia fod y cwbl yn ſefyll rhyngddot 
ti a chwiliwr y calonneu, Diammeu, mor belled 
ag yr wyt ti yn ymbleſeru, ac yn cymmeryd i fynu 
dy orphwysfa ar y ddaear, mor belled a hynny yr 
wyt ti 'n colli y mwynhad o Dduw. Dichon d 
feddwl dacarol gydſefyll a' th broffes allanol, ac a't 
ffurf o ddyledſwyddeu, on'd ni ddichon gydſefyll 
ar ddyled{wydd nefolaidd hon. Ti a wyddoſt dy 
hun, mor oerllyd ac anfynych yw *th feddylieu am 
y !lawenydd uchod, er pan wyt mor awchlym am 
y byd. O ynfydrwydd melldigedig llaweroedd a 
ymddangoſant yn grefyddol! — yn rhuthro i 
dorfeydd o negeſeu bydol, nes ynt yn feichiog o 

otalon, ac yn llwythog o flindereu, a'u heneidieu 
mor anghymmwys i ymgyfeillachu a Duw, ac yw 


dyn 


b | EE N 
r ads 8 ä —— 
2 ET N MW wa” 4 mY = ta ** 7 * 
p 4" + - * 2 : 
* * a — 5 
. * * 
» * 
* * - 


mY : 2 = 
>, Uo I AY; n 


GY 
= - _ 
- id 1 . - _— 
> 250 OE ONE Pans TR 
i Nn _— 
— n a = * 2 
. . is 8% | 317 % 
\ . # , , 
* 


(0 Tim. vi. 9. () Jago ir. 4. (e) 1 loan il. 15. 


236  Hyfforddiaden i fy PEN. 12. 


dyn i redeg a mynydd ar ei gefn, ac mor analluog j 
eſgyn mewn: myfyrdodeu dwyfol ag yw eu cyrph i 
neidio uwch yr haul! A phan gollont y nefoedd 


hon, a allaſent gael ar y ddaear, maent yn cym- 
meryd 1 fynu wag reſymmeu i brofi cu bod ar yr 
iawn.; ond hyn yn wir nid allant. Mi a gynghoraf 


A ti griſtion, a brofaiſt bleſereu bywyd nefolaidd, os 


mynni eu profi byth mwy, gwilia rhag y llyn dinyſ- 
triol hwn. o feddw] bydol. Os unwaith yr ymroi i 


fod yn gyfoethog, © ti a ſyrthi i brofedigaeth a 


* mag], a llawer o chwanteu ynfyd a niweidiol, 
«: rhai ſy yn boddi dynion i ddinyſtr a cholledig- 


© aeth (a),“ Cadw 'rhai'n yn rhydd o'th amgylch, 
& — SY 


fel gwiſg eſmwyth, fel y gellych eu gadael heibio 


pan fo achos; on'd bydded Duw a gogoniant yn 


neſaf at dy galon. Cofia fyth, fod cyfeillach y 
< byd yn elyniaeth i Dduw; pwy bynnag gan 
< hynny a ewyllyſio fod yn gyfaill i'r byd, y mae 
« ynelyn i Dduw (b). O char neb y byd nid yw 
& cariad y Tad ynddo ef (c).“ Dyma rybuddion 


ffyddlon, dedwydd y neb a'u hiawn ddefnyddio. 


3. Gochel gymdeithas yr annuwiol, Ni fynnvn 
dy berſwadio rhag maſnach angenrheidiol, neu 


"wneuthur iddynt unrhyw gymmwynas, yn enwedig 
"Ew heneidieu, tra fo gennyt ddim cyfleuſtra na 
-  gobaith: ac ni fynnwn iti cu cyfrif yn gyn a moch, 
er mwyn gadael heibio y ddyledſwydd o'u ceryddu : 


nau barnu felly chwaith, tra fo un gobaith gwell 


am danynt : allai o lawer yr wyf yn foddlon iddynt 
hwy ſydd yn cyfenwi dynion yn gwn a moch cyn 
etrioed iddynt ev rhybuddio yn ffyddlon ac yn gare- 


dig, neu yſgatfydd, cyn eu hadnabod nac ymddi- 


ddan a hwynt. Eithr ymgyfeillachu 'n ddiachos a 


dynion annuwiol, a gormod cyfeillach a chym- 


_ _ deithiorr anfuddiol, a fynnwn i chwi ochelyd, Nid 
yn unig y rhai halogedig cyhoedd, megis tyngwyr, 


erlid wyr, 


erlidwyr, a meddwon a fydd yn gymdeithion ni- 
weidiol ini, er yn wir y rhaid gochelyd y rhai'a yn 
bennaf ; eithr, dynion mwynaidd — 

gwag anfuddio}, a allant ledratta lla wer on meddy- 
lieu oddiwrth y nefoedd. Ein ſyrthni ſydd mor 
fawr a bod arnom achos am y cymmorth mwyaf o 
hyd. Mae carreg neu dywarchen mor dueddol i 
elgyn ac ehedeg yn yr awyr, ac yw ein calonneu ni 


wrth natur i fyn'd tua'r nefoedd. Nid rhaid i 


chwi rwyſtro 'r creigieu i ehedeg i fynu i'r awyr. 
gadeweh hwynt yn llonydd-ac-ni chodant fyth. A 


diammeu os na cheiff ein hyſbrydoedd ni ryw gym- 


morth rhyfeddol, nid ant byth tua'r nefoedd. O 
meddyliwch am hyn wrth ddewis eich cyfeillion ! 


Pan fo eich hyſprydoedd yn cael eu tynnu gan 


Yſpryd Criſt tua'r nef, gwiliwch rhag i'r annuwio- 
lion eich tynnu i lawr tuac uffern, A phan fo eich 
hyſprydoeddyn oerllyd a marwaidd yn barod, os ym- 
gyfeillechwch a'r annuwiolion, hwy a'ch gwnant yn 
wazth etto. Pa les a gei di, fel criftion, wrth wrando 
am y farchnad, a'r tywydd, a'r newyddion ſydd ar 
gerdded ? dymma yw ymddiddan pobl y byd. Pa 
faint fydd dy galon di yn nès o eſgyn at Dduw, 
wrth glywed bod hwn yn weinidog enwog, ac arall 
yn griſtion ardderchog, bod hon yn bregeth ragorol, 


a hwnaccw yn llytr hynod ; neu glywed dadleu . 


rhyw byngcieu celyd ac anfuddiol? Etto hyn, 


gan mwyaf, yw 'r ymddiddan meluſaf a gei glywed 


gan broffeſwyr ffurfiol, oerllyd a marwaidd eu ca- 
lonneu. Nage; pe bait yn newydd fod yn gwreſogi 
dy galon drwy fyfyrio ar y llawenydd bendigedig 


uchod, oni wnai 'r fath ymddiddan a hyn oeri dy 
ſerchiadeu, a rhewi dy galon ar frys? Mi appeliaf 


at farn a phrofiad unrhyw griſtion a brofodd hyn, 
neu ac ſydd yn ſylwi ar dymmer ei yſpryd. Ni 


ddichon dynion lefaru am un peth, a gofalu am 


beth arall, yn enwedig petheu mor groes eu na- 


turiaetheu. 


Peu. 12. bywyd nefolaidd ar y dlarar. 237 


I o ſiarad 


PT 0 
0 ; 
= ww 2 + > . — 


| 
U 
} 
6 
| 
| 
(| 
| 


238 Hyfforddiadeu i fyw PEN, 12, 
turiaetheu. Chwi, wyr jenainge, ac ſydd fwyaf 


daroſtyngedig i'r brofedigaeth hon, meddyliwch yn 


ddifrifol beth yr wyf yn ei dd'we'yd; a ellwch chwi 
fod a'ch calonneu yn y nefoedd, ym mhlith eich 
cymdeithicn tryotfawr 2 y dafarn? Neu wrth 
eich gwaith yn eich ſiopeu, ymmbhlith dynion, 
iaith gyffredin pa rai ys Ilwon, aflendid, ymadrodd 
fol, a choeg ddigritwch? Nage, gadewch imi 
dd'we'yd i chwi, os ydych yn dewis y fath gym. 
deithion pan allech gael gwell, ac yn cymmeryd 
mwy pleſer ynddynt hwy nag eraill, yr ydych mor 
belled oddiwrth ymarweddiad nefolaidd, nad oes i 
chwi etto ddim hawl yn y nefoedd, ac nid ewch 
byth iddi yn y cyflwr yr ydych ynddo 'n awr, Pe 
byddai eich tryſor yno, nid allai eich calen fod ar 
betheu mor groes iddi. Mewn gair, ein cymdei- 
thion fydd rhan o'n dedwyddwch yn y nefoedd, ac 
y mae ein cymdeithion naill ai 'n gymmorth neu 

'n rhwyſtr neillduol i fyned iddi. . 
4. Guylnuch rhag ymryſſon ynghylch opiniyneu a 
phetheu anſyliuedilol creſydd. Maent hwy fynychaf y 
dieithraid mwyaf i fywyd nefolaidd, ac ſydd yn 
barod i ymdaeru ynghylch petheu amgylchiadol 
crefydd. Yr hwn ſydd a'i holl grefydd mewn 
opiniyneu a fydd fynychaf yn llefaru am danynt ac 
yn ymdrechu o'u plaid; ond yr hwn ſydd a' 
grefydd yn gorwedd yngwybodaeth a chariad Duw 
a Chriſt, a lefara 'n dra hyfryd am yr amſer ded- 
wydd y bydd iddo eu mwynhau. Criſtion gwerth- 
fawr a rhagorol yw hwnnw a fedr iawn ddefnyddio 
gv irioneddeu amlwg yr efengyl. Am hynny mi a 
gynghorwn i ti ſycd yn ymeſtyn at ſywyd netolaidd, 
ra bo iti wario gormcd o'th teddyliev, a'th amſer, 
a'th fe], na'th ymddiddan ynghylch pyngcieu na 
pherthyn on'd ychydig i'th enaid. Eithr pan fo 
rhagrithu yr yn ym borthi ar bliſg a chibev, ym- 
bortha di ar y llawenydd uchod. Mi e 
| eic 


cc 
* 


- . dd i * 8% S — . 


. «1 / "Wy 


PEN. 12. bywyd nefolaidd ar y Aacar. 239 


eich bod yn abl i ymddiffyn pob gwirionedd Duw, 
ac i'r diben hyn ddarllen ac aſtudio; ond etto byth, 


mynnwn ichwi aſtudio 'n bennaf y gwirioneddeu 


pennaf, ac. na bo i ddim droi eich meddylieu oddi- 
wrth dragywyddoldeb. Y gwirioneddeu amlyccaf 
yn gyffredin, y 'r rhai mwyaf pwyſig, a mwyaf 
buddiol i'r enaid fynychaf. Am hynny fel y mae 
r yſerythur yn erchi i chwi, © yr hwn ſydd wan 

« y ffydd, derbyniwch attoch, nid i ymrafaelion 
« rheſymmeu (d), Eithr gochel ynfyd ac annyſ- 
« gedig gweſtiyneu, gan wybod eu bod yn magu 
« ymryſoneu. Ac ni ddylai *gwas yr Arglwydd 
« ymryſon (e). Gochel gweſtiyneu ffol, ac acheu, 
« a chynnenneu, ac ymryſoneu ynghylch y ddeddf; 


< canys anfuddiol ydynt ac ofer (f). Od oes neb 


« yn dyſgu yn amgenach, ac heb gyttuno a iachus 
« ejrieu ein Harglwydd Ieſu Griſt, ac a'r athrawiaeth 
« ſydd ar ol duwioldeb, chwyddo y mae heb wy- 
« bod dim, eithr ammhwyllo ynghylch cweſtiyneu, 
« ac ymryſon ynghylch geirieu, o'r rhai y mae 
« cynfigen, ymryſon, cableddeu, drwg dybieu yn 
« dyfod, cyndyn ddadleu dynion llygredig eu 
« meddwl, heb fod y gwirionedd ganddynt, yn 
« tybied mai elw yw duwioldeb; cilia oddiwrth y 
« cyfryw rai (g).“ 

5. Cymmer ofal rhag y/þryd balch ac uchel. V 
mae 'r fath gaſineb rhwng y pechod hwn a Duw, 
fel nad elli byth ddyfod a*th galon yn agos at Dduw, 
na diſgwyl ar Dduw ddyfod yn agos at dy galon, 
tra fo 'r pechod hwn yn llwyddo ynddi. Os bwri- 


odd hwn yr angylion allan o'r nefoedd, diammeu 


y ceidw *th galon di o'r nefoedd. Os bwriodd ein 


rhieni cyntaf allan o Baraduys, gan wahanu rhwng 


yr Arglwydd a ni, a dwyn melldith ar yr holl grea- 
duriaid yma iſod; diammeu y bydd iddo gadw ein 
calonneu 


(cd) Rhuf. xiv. 1. (e) 2 Dim. ii. 23, 244 (f) Tit. iii. 9. 


(80 1 Dim. vi. 32—5 


| 
| 


240 - Hyffarddiaden i fyw Pex. 12. 
calonneu ni allan o Baradwys, a chwanegu ein 
pelldra melldigedig oddiwrth ein Duw. Cyfeillach 
a Duw a wna ddynion yn oſtyngedig, a'r goſtyn. 
| a hwn a chwanega ein cyfeillach a Duy, 
an fo dyn yn arfer bod lawer gyda Duw, gan 
fyfyrio ar ei briodoliaetheu gogoneddus, efe a th. 
eiddia ei hun mewn llwch a lludw; a'r hunan. 
Meiddiad hwn yw 'r cymmwyſder goreu i gael 
neſhau at Dduw drachefn. Gan hynny, *nd| 
dydd o ddaroſtyngiad i'r enaid, neu yn amſer adfyd, 
pan fo 'r enaid ilaf, y daw agoſaf at Dduw, ac yr 
 archwaetha fwyaf o'r bywyd fry. Yr Arglwydd a 
ymbleſera yn y © truan a'r cyſtuddiedig o yipryd, 
nac ſydd yn crynu wrth ei air ef (h) ;” a'r cyfryw 
, enaid a ymbleſera yn Nuw. A ph'le bo pleſer o 
bob tu, yno y bydd y cyfarfod mynychaf, yr ym- 
ddiddan rhyddaf, y cyfeillach anwylaf, a'r groeſo 
carediccaf. Ond mor belled y mae Duw oddiwrth 
drigo yn yr enaid balch, ac na ddichon ei oddef yn 
agos atto. Y balch a edwyn efe o hirbell (i); y 
« mae Duw yn gwrthwynebu y beilchion, ac yn 
« rhoddi gras i'r rhai goſtyngedig (k).“ Dyn balch 
ſydd uchel yn ei feddwl ei hun; ond yn wael yn- 
golwg Duw: a'r hwn ſydd wael yn ei olwg ei 
hun, ſydd barchus ynghyfrif 'r Arglwydd. Y 
balch ſydd am fyn'd i fynu yn y byd, ond y goſtyn- 
gedig am fyn'd i fynu mewn ſancteiddrwydd. Y 
ddau feddwl uchel hyn ſydd groeſaf oll i'w gilydd. 
Wele ynte, a wyt ti n ddyn gwerthfawr yn dy olwg 
dy hun? A wyt ti yn ymhyfrydu wrth glywed am 
dy barch gyda dynion, ac yn triſtau wrth glywed eu 
bod yn dy ddibriſio? A wyt ti 'n caru 'n bennaf) 
Thai a'th anrhydeddant ac yn diyſtyru 'r fawl a 
| beidio, er eu bod yn ddynion da a duwiol? A 
fynnit i'th farn fod yn rheol, a'th air yn gyfraith 
bawb o'th amgylch? A ydyw *'th ddigofaint yn 
| ennyn 


(1) Efay Ixvi. 2. (i) Salm cxxxviii. 6. [K) x Pedr v. 5 
* 


— Tt cr PS www mn m__ = 


r me aw T_y G6F www ww . 


7 


£2 Ry GY bo © Jy "Oy | gw AF OY 


Pix. 12. bytoyd nefalaidd ar y ddaear. 241 


eanyn os bydd i'th air a'th ewyllys gael eu croek ? 
A wyt ti 'n cyfrif goſtyngeiddrwydd yn waelder, ac 
na wyddoſt pa fodd i ymddaroſtwng i gyfaddeu th 
fai 'n oſtyngedig pan droſeddych yn erbyn Duw 
neu ddyn? A wytti 'n un ac a edrych yn ddieith- 
rol ar y tlawd duwiol, ac agos yn gywilydd gen- 
nyt fod yn gydymmaith iddynt? Beth, onid elli 
di waſanaethu Duw mewn lle iſel, yn gyſtal ac 
uchel? A fynnit ti fod llygaid pawb arnat ti, a'i 
clywed yn d'we'yd, ama e A wyt ti mor 
ddieithr i dwyll a drug dy galon? A wyt ti 'n 

barottach i ymddiffyn dy ddiniweidrwydd, nag i i 
farnu dy hun, a chyfadde* *th fai? A elli di on'd 
prin dioddef cerydd, er dy fod yn euog? Os yw 
'r arwyddion hyn yn wir ar dy galon, dyn balch 
wyt ti. Ac y mae gormod o uffern ynnot i gael 
adnabyddiaeth o'r nefoedd ; mae dy enaid yn rhy 
debyg i'r diafol i ymgyfeillachu a Duw. Dyn 
balch a wna dduw o hono ei hun, gan oſod ei 
hun i fynu fel eilun ; pa fodd gan hynny y dichon 
fod ſerchiadeu hwn ar Dduw? Pa fodd y dichon 


ei galon fod yn y nefoedd ? Dichon ei göf a'i 


ddyfais lenwi ei enau ag ymadroddion goſtyngedig 
a nefolaidd; ond yn ei yſpryd nid oes mwy o 
nefoedd nag ſydd o oftyngeiddrwydd. Mi dd*wedais 
twy am hwn, o herwydd ei fod yn bechod tra 
pheryglus, a chyffredin mewn dynion moeſol, ac 
yn nerthu y pechod mawr o anghrediniaeth. O 
griſtion ! os mynnit fyw *n waſtadol ymmhreſen- 
noldeb dy Arglwydd, gorwedd yn y llweh, ac 
oddiyno, efe a'th gyfyd i fynu. «© Dyſg ganddo ef i 
tod yn addfwyn a goſtyngedig o galon, a thi a 
* gei orphwyſdra ith enaid (J).“ Ac onid e, bydd 
dy eraid © fel y mor yn dygyfor pan na allo fod yn 
* lonydd, yr hwn y mae ei ddyfroedd yn bwrw 
* allan dom a laid (m);“ ac yn lle 'r diddanwch 

M hy fryd 

(1) Matt. xi. 29. (m) Efay lvii, 20. 


242 Hyfforddiadeu i fyw PEN, 12. 


hyfryd hwn yn Nuw, dy falchder a leinw dy enaid 
a. therfyſg dibaid. Gan mai *rhwn a oftyngo ei 
hun fel plentyn bychan, a fydd rhagllaw y mwyaf 
yn nheyrnas nefoedd (n), felly efe yw 'r mwyaf 
yma yn ei ragbrofiad'o'r deyrnas. Du a bref. 
« wylia gyda 'r cyſtuddiedig a'r ifel o yſpryd, i fyw. 
«© hau y thai iſel o yſpryd, ac i fywhau calon 

« rhai cyſtuddiedig (o). Gan hynny, Ie 
cc a ger bron yr Arglwydd, ac efe ach 


« dyrchafa chwi (p). Pan oſtynger hwynt, yna y 


« .dywedi di, y mae goruchafiaeth, ac efe a achub 


y goſtyngedig ei olwg (q).“ 


6. Yjpryd ſiorth dd rwy/tr arall i fywyd nefolaidl. 
Ac yr wyf cddifrif yn meddw] mai dyma 'r 
rhwyſtr mwyaf iddo, mewn dynion deallus. Pena 
byddai on'd ymarfer gorphorol, ſymmud y gwefuſey, 
a phlygu 'r glinieu, cammai dynion i'r nefoedd mor 
oyfiredin ac yr ant i ymweled a chyfaill. Ond 
neillduo ein meddylieu a'n ſerchiadeu oddiwrth 
byd, a goſod ein | o!] raſuſeu ar waith yn eu lleoedd 


priodol, au cadw ar gerdded nes Ilwyddo 'r gwaith 


n ein dwylaw; dyma, dyma 'r anhawſdra. Ddar- 
llenydd, y nefoedd ſydd uwch dy ben, ac a wyt ti 'n 


diſgwyl dringo 'r rhiw ſerth hon heb ymdrech ac 
snhawſdra? A elli di godi 'r galon ddacarol yna 
i'r nefoedd, a dwyn y meddwl ſwrth yna at Dduw, 


tra *rwyt yn gorwedd yn llonydd, ac yn cymmeryd 
dy eſmwythdra? Pe gorvedd i lawr wrth droed y 
brynn, ac edrych tu a'i goryn, a dymuno ein bod 
yno, a Wnal 'r tro, yna caym ddigon o drafeilwyr 
beunydd tua'r nefoedd. Ond rhaid © treiſio teyrnas 
« nefcecd, a threiſwyr ſy 'n ei chippio hi (r).“ 
Rhaid ymdrechu i gael y blaen ffrwyth hyn, yn 


gyflal ac i gael lawn feddiant. , Onid wyt ti yn 


teimlo hyn, pe bavn i heb dd'we'yd wrthyt? A 

75 eſgyn 

(n) Matt. xviii. 4. (o) Eſay Iviie 15. (p) Iago iv. 10. 
(4) Job. xxif. 29. (r) Matt. xi, 12. 


=" = "= ©, MX _aq ED OS La tan Pho v da, ab 


2 


Reg 
_— 


Fix. 12. bywyd nefolaidd ar y ddacar, © 243 


eſgyn dy galon i fynu heb ei chynnhyrfu? Ti 
wyddoſt mai 'r nefoedd yw *th holl obaith, na ddi- 
chon dim yn fyrr o honi roddi gorphwysfa iti, ac 
na ddichon calon na feddwl ond anfynych am y 
nefoedd, dynnu ond ychydig gyſſur oddiyno; ae 
onid wyt ti yn colli dy odfeydd, ac yn gorwedd 
iſod, pan ddylait rodio uchod, a byw gyda Duw ? 
Onid wyt ti 'n canmol pleſereu bywyd nefolaidd, ac 
yn ei eyfrif hwynt y eriſ nogion dedwyddaf, ſy n 
byw felly, ac etto heb geifio byw fel hyn dy hun ? 
Fel y diogyn a ymeſtyn ar ei wely, gan dd'we'yd, 
O na byddai hyn yn weithio | Felly 'rwyt ti yn 
ſiarad, ac yn ofera, ac yn d'we'yd, o nad allwn 
gael fy nghalon i'r nefoedd! Gynnifer ſy 'n 
darllen llyfreu, yn gwrando pregetheu, gan ddiſ- 
gwyl clywed am ryw ffordd haws, neu gyfarfod a 
ffordd ferrach i gael comffordd, nag y maent byth 
yn debyg o gael yn yr yſgrythur? Gehen pa 
fodd y mae iddynt fyw yn nefolaidd, a phe gwnai 
gwrando am y ffordd y tro, byddent hwy 'n griſt- 
nogion nefolaidd ; on'd dangoſwn iddynt eu gwaith, 
gan dd'we'yd wrthynt, nad allant gael y pleſereu, 
hyn ar ammodeu haws, ar hyn tront yn driſt oddi- 
wrthym, fel y trodd y gur jeuange yn yr efengyl, 
oddiwrth Griſt. Daarllenydd, os wyt ti yn cydna- 
bod fod y gwaith hwn yn angenrheidiol tuac at 
gael er. ymoſod oddifrif yn ei gylch ar frys, 
a hynny, nid yn dy nerth dy hun, ond yn nerth yr 
Arglwydd leſu. Os dy galon a dynn yn öl cofia 
dy fawr angen, a gwrando ar lais dy. Dduw. Na 
ad i'r fath dryſoreu annhraethol orwedd o'th flaen, 
yn hytrach na thynnu dy law o'th fynwes ; na *th 
tywyd yn flinder gwaſtadol pan y gallai fod yn 
wiedd waſtadol, ond yn unig o eifieu ymrol. Na 
eiſtedd yn Nonydd yn drift dy yſpryd, pan y mae 'r 
fath ddiddanwch i'w gael yng Nghriſt, fel dyn ac 
ymborth ar ei twrdd, ond yn rhy ddiog i roddi ei 
| M 2 > 


244 Hyfforddiadeu i fow PEN, 12. 


Jaw atto. Hyn mi a wn, Criſt yw 'r ffynnon ; ond 
y ffynnon ſydd ddofn, a rhaid i ti dynnu dyfroedd 
o honi, cyn dy lonni. Ni roddai 'r Parthiaid 
fwyd i'w plant yn y boreu, nes canfod chwys ar eu 
hwynebeu wrth ryw waith. A gellwch weled mai 
felly 'n gyffredin y gwna r Arglwydd a'i blant, ni 
ddyry iddynt ond ychydig o'i bleſereu nes chwyſont 
n eu ceiſio. Barna, gan hynny, pa un oreu, by. 
wyd nefolaidd, ai *th eſmwythder cnawdol, ac ft 
dyn doeth, dewis yn gyfattebol. Etto, gad imi , 
chwanegu er annogaeth iti, nad rhaid iti gadw dy 
feddylieu ar waith yn fwy nag arferol, ond yn 
unig eu ſefydlu ar wrthddrycheu gwell a my 
hawddgar. Treulia gynnifer o feddylicu 'n adifrif 
ol bob dydd ynghylch rhagorol ogoniant y bywyd 
a ddaw, ac wyt yn eu treulio ynghylch achoſion 
bydol, ie ynghylch gwagedd a ffolineb, a'th galon 
a fydd cyn bo hir yn y nefoedd. Yn fyrr, “ maes 
« y dyn diog ſy a drain yn codi ar hyd-ddo oll. 
” eiſyfiad y diog a ladd ei lawenydd ; a'r diog a 
« ddywed, y mae Jlew mawr ar y ffordd, y mae 
« New yn yr heolydd. Fel y drws yn troi ar ei 
« golyn, felly y try 'r diog yn ei wely. Y diog a 
« guddia ei law yn ei fynwes; blin ganddo ei heſtyn 
tt at ei enau drachefn (1). Dewis yn hytrach fod 
heb ymborthi ar fara 'r bywyd. Beth yw hyn, 
ond bwrw ymaith ein cyſſur, a gwrthod rhinwedd 
gwerthfawr waed a'n prynodd ? Canys © y neb 
« a fyddo diog yn ei waith, ſydd fraud i'r treul- 
* gar (t).“ Cymmwyſa hyn at dy waith yſprydol, 
as aſtudia ei yſtyr yn 1awn. | N 
7. Gorphwys ym meddion gras yn fyrr o Grift gd 
beryghus tawn, ac a'n ceidw rhag bywyd nefolatdd, 
eth a dal ini aſtudio petheu nefolaidd mewn modd 
yfloriaol, a llefaru wrth ein gilydd am danynt ; nid 
yw hyn yn ddigon i'n gwneuthur yn — 
| 


( Diar, xxvi. 30, 31. XXi, 25. Xxvi. 13—15. (t) Diar. xviii. go 


1 
* 
} i 
1 
x 
. 
* 
{ * 
= 
- 
0 9 
6 
11. 
2 f 7 
1 
LY 
| a 
= by 
9 
i : 
+ mJ 
. | 
. 
3 
* 


|, 
' 
. 
* 
. 
1 


PEN. 12. Bytoyd nefolaidd ar y ddacar. 245 


Nid oes neb mewn cymmaint perygl o'r fagl hon a 
blaenoriaid mewn addoliad, yn enwedig pregethwyr 
yr efengyl. O mor hawdd i'r cyfryw rai gael eu 
twyllo ! Pan mai y rhan fwyaf o'u gwaith yw 
darllen ac aſtudio am y nefoedd; pregethu a 
gweddio a llefaru am y nefoedd ; ond y.] hwa- 
yn fywyd nefolaidd? Och! nid y hyn oll ond 
moddion ſy 'n cyfeirio atto: nid y hyn ond caſglu 


y Manna i eraill, ac nid ymborthi arno ein hunam. 


Megis ag y dichon yr hwn fy 'n eiitedd gartre' 
dynnu mapieu cywir o wledydd na welodd erioed, 
ac na ymdeithiodd tuac attynt; felly y gellweh 
chwi ddarlunio i eraill lawenydd y net, heb byth 
neſhau atto yn eich calonneu eich hunain. Dichon 
dyn dall, drwy ddyſgeidiaeth, ymddadleu ynghyleh 
Ilwieu ; felly y gellwch chwitheu lefaru wrth eraill 
am y goleuni nefol, na thywynnodd erioed i'ch 
heneidieu eich hunain, a dwyn y tan hwnnw 1 
galonneu eich pobl na wreſogodd erioed eich calon- 
neu chwi. Pa ymadroddion nefolaidd ſydd ym 
mhrophwydoliaetheu Balaam, etio heb ddim nef- 
oedd yn ei yſpryd. Nage, yr ydym dan brofedi- 
gaeth mwy dichellgar na neb rhyw ddynion i'n 
denu oddiwrth fywyd nefolaidd. Mae aſtudio a 
phregethu am y nefoedd yn debyccach i fywyd 
nefolaidd, nac y medd wl a llefaru am y byd ; a'r 
debygoliaeth ſydd fwyat tueddol i'n twyllo. Hyn 
yw marw y farwolaeth druenuſaf, ſef newynu ein 
hunain, pan y mae bwyd ar ein byrddeu; a marw 
o ſyched, tra 'r ydym yn tynnu dwfr i eraill, gan 


feddwl fod yn ddigon i ni fod ynghylch y gwaith 


hun beunydd, er nad ydym byth yn yfed 1 lonni 
ein heneidieu ein hunain. 

II. *Nol dangos iti 'n llyn y rhwyſtreu a' th attal 
yn y gwaith, 'rwyf yn diſgwyl yr ymroi i'w herbyn, 
gan eu hyſtyried yn ddifrifol, a'u gochelyd yn 
otalus, ac onid e bydd dy lafur yn ofer. Rhaid 

3 | imi 


246 Hyfforddiaden i fw PEN. 12. 


imi dd*we'yd iti hefyd, fy mod yn diſgwyl gennyt 
addo, fel yr wyt yn priſio diddanwch y rhaghrofi. 
adeu hyn o'r nefoedd, y gwnei gydwybod o gyf. 
lawni y dyledſwyddeu canlynol; nid eu darllen yn 
unig, eithr eu harfer yn waſtadol, a ddwg y net. 
oedd i lawr i'th galon. Yn enwedig = Gwyby{{ 
mai r nefaedd yn unig fydd wir dryſor a dedwwydduch 
— ymadrech i adnabod dy hawl ynddi ; — ac mor agos 
ydyw 3; — ymddiddan yn fynych ac yn daifrifol am 
dani; = cats dderchafu dy ſerchiadeu yn nis atti ym 
mboeb dyledſioydd; — i' r diben hwn, 1awn da:fnydig 
bob gwrthddrych a digwyddiad ; — bydd fynych yn y 
givaith angylaidd o folt ; = bydded dy enaid drwy Had 
yn llawn o feddylieu am anfeidral gariad Duty ; — 
Jvtwa 'n fanol ar, a meithrin gynhyrfiadeu Yhryd 
| Puwz—ac nac efgeuluja ofalu n gymmedrel am dy 

zechzd corphorol, 3 | 
1. Gwybydd ma: r nef yn unig had wir dryſor a 
deqwydduch, ac ymrò i adnabod pa dryſor a ded. 
wyddwch ydyw. Oni chredi mai y daioni pennaf 
ydyw, ni roddi dy galon byth arni; a rhaid i7r 
grediniaeth hon ſoddi i dy galon a'th ſerchiadeu; 
canys os na bydd ond opiniwn, ni chaift ond ychy- 
dig effaith. Os bydd i HF unwaith teddwl ganfod 
o honi twy gwerth yn y ffrwyth gwaharddedig, nag 
ynghariad a mwynhad o Dduw, pa ryfeddod os 4 
ei chalon yn fwy ar ol hwn na Duw. Os unwaith 
y barnwn fod pleſereu 'r cnawd yn amgenacli na ir 
pleſereu ſydd ym mhreſennoldeb Duw, ammhoſſibl 
va calonneu iod yn y nefoedd. Megis mai anwy- 
bodaeth o wagedd y petheu iſod ſy 'n peri i ddynion 
eu priſio 'n ormod ; felly anwybodaeth o oruchat- 
iaeth y pleſereu uchod yw er achos fod dynion mor 
ddibris am danynt. - Os canfyddwch grug o aur, 2 
meddwl mai efydd ydynt, nid ydych yn priſio am 
danynt. Nid gwerth peth ynddo ei hun, ond 
adnabyddiaeth o'i werth, a bar ini ci ne 
* 2 


Pen. 12» Bywyd nefolatdd ar y ddazar. 247 


Os cenfydd dyn anwybadus lyfr a fo 'n cynnwys 
dirgelyieh gwybodaeth a chelfyddydeu, ni oſoda efe 
fy; gwerth arno na llyfr cyffredin, am na Wyr beth 
ſydd yaddo; ond yr hwn a wyr beth ydyw, a'i 
ria n uchel, ac a'i darllen yn lle bwyta ag yfed 
a chyſgu. Megis ag y bu i'r Juddewon ladd y 
1M:fah, pan oeddynt yn diſgwyl am dano, am na 
wyddent pwy ydoedd ; felly y mae 'r byd yn 
waeddi 'n uchel am orphwysfa, ac yn chwilio 'n 
ddyfal am bleſereu a dedwyddweh, ond etto ya troi 
oddiwrth Ieſu Gfriſt, diammeu ped adwaenent ef yn 
iawn, nad allent ddibriſio y fath dryſor drud a 
pharhaus. LY 
2, Varo hefyd i adnabod mai dy diedwydiwch di 
J 'r nefocdd. Gallwn gyfaddef mai 'r net yw *r 
lle goreu, er gwan-obeithio o honom gael byth ei 
mwynhau; a gallwn ei dymuno a'i cheiſio cs 
gwelwn debygrwydd am ei chyrraedd; ond nid 
allwn byth lawenhau 'n orfoleddus o'i phlegid, 
nes y bo ini mewn rhyw feſur adnabod ein hawl. 
i9di, Pa gyſſur i ddyn noeth ganfod gwiſgoedd 
gwychion eraill? Pa bleſer i ddyn heb annedd, na 
i roddi ei ben i lawr, edrych ar dai coftfawr rhai 
eraill? Hya oll ya hytrach a'i gynai 'n fwy 
poenus, ac yn fwy teimladwy o'i drueni. Feliy, 
i ddyn adnabod godidawgrwydd y nef, heb wybod 
2 geiff fyth ei fwynbau, dichon hyn beri iddo 
cawennych a cheiſio, ond ni phar ond ychydig 
lawenydd iddo, Pwy a ddyry ei galon ar feddian- 
neu un arall? Pe ni byddai eich tai a'ch dodrefn, 
eich anifeiliaid a'ch plant yn eiddo eich hunain, 
cymmerech lai ſulw o honynt, a llai pleſer ynddynt. 
O grition | na orphwys, gan hynny, nes gwybod 
tod yr orphwysfa hon yn perthyn i ti: dere a'th 
galon at y maen prawf : goſod gymmwyſdereu 'r 
faint ar y naill law, a phrotiad dy enaid ar y llall, a 
barna pa gyffelybiaeth ſy rhyngddynt. Y mae 


M 4 gennyt: 


248  thyfarddiaden i fjw Pex. 12, 


gennyt yr un bibl i farnu dy hun wrtho *nawr, 2g 
y cei dy farnu wrtho yn y dydd mawr. Na cham. 
gymmer y deſgrifiad a rydd 'r yſgrythur o'r faint, 
fel na bo iti na rhyddhau na chondemnio dy hun 
drwy gamſynniad ; canys fel y mae gobaith diſail 
yn achos pennaf o ddamnedigaeth y rhan fwyaf o 
ddynion; felly ammheuon diſail yw 'r achos 
mwyaf o ddyryſni a gofid y faint. Am hynny, 
goſod dy ſylfaen yn gadarn i brofi dy hun, a dos 
ymmlaen yn yſtyriol ac yn ddianwadal yn y gwaith, 
ac na ddyro heibio, nes y gellych dd'we'yd fod iti 
kawl yn yr orphwysfa hon, neu nad oes. O! pe 
 gwyddai dynion yn wir fod Duw yn dad iddynt, a 
Chriſt yn brynwr ac = ben iddynt, ac mai 'r nef- 
oedd fydd eu cartret tragywyddol, p'le cant fyw 
yn ddedwydd fyth ; pa fodd y gallent lai na llam- 
mu o lawenydd wrth gofio am hyn ym mlaen- 
aw? Pe gallai 'r criſtion edrych ar yr haul, y 
lloer ar ſer, a chyfrif y cwbl yn eiddo ef yng 
Nehriſt, a d'we'yd, dyma er bendithion a barot- 
© tedd fy Arglwydd i mi, a phetheu annhraethol 
muy na rhai hyn;' pa orteledd hytrydol a deimlai 
ei yſpryd ? | | EE 
Wor faur y maent hwy yn pechu yn erbyn cu 
cemfforde, yn gyſtal ac yn erbyn gras yr etcngy], 
ac ſy n dadleu o blaid eu hanghrediniaeth, ac yn 
llettya meddylieu cyfyng am Dduw, a meddylicu 
cam weddus am eu Prynawr; ac yn goſod allan y 
cyfammod, fel ped fai o weithredoedd, ac nid o 
ras; ac yn edrych ar Griſt fel gelyn, yn hytrach 
nac Iachau dwr; fel ped fai 'n foddlon iddynt farw 
yn eu hanghrediniaeth, gwedi iddo eu gwahodd 
mor fynych ac mor garedig, a dioddet o hono y 
gloeſeu ag ceddynt bwy iC dicddef, Pa ynfydion 
ydym ni! ſy n drug dy bio ein Harglwydd, pan y 
di laem orfoleddu ya ei gariad. Fel pe gallai un- 
rhyw ddyn ddewis Criſt, cyn i Griſt ei ddewis ef; 
8 neu 


Pan, 12. bywyd nefolaidd ar y ddacar. 249 


neu fod rhyw- un yn fwy boddlon i fod yn dded- 
wydd, nag yw Criſt i', wneuthur yn ddedwydd. 
 Ymaith a'r meddylieu drygionus, os nid cableddas, 
hyn ! Os erioed y groeſawaiſt y fath feddylieu yn 
dy fynwes, bwrw hwynt oddiwrthyt, a chymmer 
ofal pa fodd y groeſawch hwynt byth mwy. Duw 
a ſgrifennodd enweu ei bobl yn y nefoedd, fel y 
byddwch chwi arfer o *fgrifennu eich enweu ar eich 
eiddo, ac a wnawn ni gynnyg eu dileu allan yno, 
a' u hyſgrifennu ar ddrws uffern ? Ond bendigedig 
fo Duw, “y mae ei gadarn fail ef yn ſefyll (u), a 
« thrwy ei allu, efe a'n ceidw trwy ffydd i iechyd- 
“ wriaeth (W).“ 
3. Ymro i adnabod mor agos yw dy orphwysfa, 
Y petheu a feddyliom fod ger llaw, a gaiff fwy 
_ effeith arnom na 'r petheu yr edrychwn arnynt fel 
o hir bell. Pan fo barnedigaetheu neu drugareddeu 
ym mhell oddiwrthym, llefarwn yn yſgafn ain 
danynt ; ond pan ddelont yn agos attom, yr ydym 
ya crynu, neu 'n llawenhau o'u plegid. Dyma 
pa'm y mae dynion yn meddw] mor ddideimlad 
am y nefoedd, am eu bod yn tybied ei bod yn rhy 
bell oddiwrthynt. Edrychant arni fel ugain, deg- 
ar-hugain, neu ddeugain o flynyddoedd 1 ddyfod, 
ond pa faint gwell fyddai ini dderbyn barn angau 
ynnom ein hunain (x), ac edryeh ar dragywyddol- 
deb fel wrth law? Tra 'rwyf fi yn mytyrio ac yn. 
ſgrifennu am dano, mae tragywyddoldeb yn agoſ- 
hau, ac mi a fyddaf yno ar fyrr ennyd. Fra 
rwyt ti yn darllen hyn, pwy bynnag wyt, mae 
amſer yn ehedeg ymaith, a derfydd am dy einioes. 
fel ehwedl. Pe credit yn wir y byddit marw y foru, 
mor ddifrifol y meddylit am y nefoedd heno? Pan 
ddywedodd Samuel wrth Saul, © y foru y byddi 
* gyda mi,“ hyn a'i t'rawodd ef at ei galon. A 
phe dywedai Criſt wrth enaid credadyn, y foru y 
| M 5 byddi 
(v) 2 Dim. ji, 19. (w) 1 Pedr i. 3, (x) 2 Cor. i, 9. 


250 FHyffarddiadeu i fyw PEN. 12, 


byddi gyda mi; hyn a ddygai ei yſpryd ef Ur nef ym 
mlaenllaw. Gwna ond cytrif dy fod o hyd yn. 
myned i mewn i'r nefoedd, a bydd hyn yn help 
mawr iti ofalu am dani yn fwy ditrifol. 

4. Llefara 'n ſynych ac yn ddifrifal am dy dragy- 
wyddol orphwysfa ; yn enwedig a'r rhai a fedrant 
lefaru o'u calon, drwy fod o natur nefolaidd eu 
hunain. Trueni fod eriſt'nogion byth yn cyfarfod 
heb lefaru am eu cyfarfod yn y nefoedd, neu am, 
y ffordd yno, cyn ymadael. Trueni eu bod yn 
treulio cymmaint o amſer mewn gwag ſiarad, ac 
ymbledio diles, heb air difrifol am y nefoedd yn 
eu plith. Meddyliwn y dylaem ymgyfarfod yn 
bwrpaſol, i wreſogi ein hyſprydoedd drwy ym- 
ddiddan am ein gorphwysfa. Wrth glywed criſtion 
yn goſod allan y cyflwr dedwydd a gogoneddus 
hwnnw, mewn modd bywiol a nerthol, allan o 
addewidion 'r efengyl, meddyliwn y gwnai hyn ini 
dd*we'yd, “ onid oedd ein calon ni yn lloſgi ynnom, 
tra ydoedd efe yn agoryd i ni 'r yſgrythureu(y)?” 
Os bu i Felix ei hun, grynu wrth glywed am ei 
farn, pa'm na bydd i griſtion adfywio wrth glyw- 
ed darlunio ei dragywyddol orphwysfa? Mae 'n 
bleſer gan y rhai drygionus lefaru am eu drygioni, 
a pha ham na bydd yn bleſer gan griſt'nogion lefaru 
am Griſt ; ac etifeddion y nefoedd, lefaru am eu 
| hetifeddiaeth? Dylai hyn beri in calonneu ad- 
fywio, fel ZFacob wrth glywed y gennadwri oedd yn 

galw am dano i Goſben, ac wrth ganfod y cerbydeu 
dedd i'w ddwyn at Jeſeph. O na faem yn perchen 

ar ddoethineb ac ymroad i droi firwd ymddiddan. 
cyffredin dynion at y petheu derchafedig a gwerth- 
fawr hyn ! A phan ddechreuo dynion lefaru am 
betheu anfuddiol, O na fedrem roi gair i mewn . 
am y nefoedd, gan dd'we'yd, fel Pedr am ei ym- 


borth corphorol, © nid felly, canys ni fwyteais 1 
Mn.” « erioed 


(y) Luc xxiv. 2. 


PEN. 12. Bytoyd nefolaidl ar y ddazar. 251 


* erioed ddim eyffredin neu aflan !”” O er lles a 
allem ni gael a gwneuthur ya y ffordd hon! Oui 
buaſai er mwyn ein hattal rhag ymddiddan diles, ni 
buaſai i Griſt dd'we'yd y rhaid ini © roddi eyfrif yn 
« nydd y farn am bob gair ſegur a ddywedam (2). 
Dywedwch ynte fel y Salmydd, pan fyddoch mewn 
cwmpeini, “ glyned fy nhafod wrth: daflod fy 
&« ngenau ; oni chodaf Jeruſalem goruwch fy llaw- 
“ enydd pennaf (a),“ a chewch weled, mai.< pren. 
« y bywyd yw tafod iach (b).“ 

' 5. Ymro ym nibab dyledfwydd i dderchafu dy ſer- 
chiadeu yn nts ir nefocdd. Diben Duw ya ap- 
pwyntio ei ordinhadeu oedd, eu goſod fel griſieu i 
ni elgyn drwy Griſt ar hyd-ddynt ya ein ſerehiadeu 
tua'n gorphwysfa. Arter hwynt i'r diben hyn, a 
diammeu y Illwyddi. Mor llawen a fu gennyt. 
dderbyn llythyr oddiwrth gyfaill anwyl, pan na 
allit ei weled ef wyneb yn wyneb? Ac onid allwn. 
ni gael cymmundeb a Chriſt yn ei ordinhadeu, er 
bod ein perſoneu etto mor belled oddiwrth eu gi- 
lydd? Oni ddichon ein hyſbrydoedd lawenhau. 
wrth ddarllen yr addewidion a gynnwys ein fiartr- 
a'n hawl i'r nefoedd? Gyda pha lawenydd a 
gorfoledd y dylaem wrando ar lais dwytol gariad, 
a chlywed am ein hyfryd wlad, er nad ydym etto. 
mor ddedwydd a chanfod y lle? Dichon dynion 
dros dir amor, drwy lythyreu, gynnal marfiandaeth. 
helaeth ac ynnillfawr; ac oni ddichon criſtion,. | 
drwy ian ddefnyddio dylediwyddeu, ddwyn ym- 
mlaen ei farſiandaeth hyfryd a'r nefoedd ? 1 yred 
ynteu, ymwad a'th ffurfioldeb, defod, a chlud, a 
phenlinia i weddio yn gyhoedd neu ddirgel, mewa 
gobaith.o gael dy galon yn nes at Dduw cyn cod 
fynu. Pan. agorych y bibl neu ryw lytr arall, 
gobeithia y cyfarfyddi a rhyw bwnge o wirionedd 
dwyfol; a bendith yr Yſpryd gydag ef, ac a roddo 

M 0 -. ts. 

(z) Matt, xii, 36. (a) Salm cxxxvii, 6. (b) Diar, xv. 4» 


252 Hyfforditadeu i foro. PEN, 12, 


iti lawnach profiad o'r nefoedd. Pan elych i d- 
Dduw, dywed, gobeithio y cyfarfyddaf a rhyw 
© beth. oddrwrth Dduw, i dderchafu fy ſerchiadeu 
* cyn dychwelyd. Gobeithio y daw 'r Yſpryd 
Glan i'm cyfarfod, a melyſu fy nghalon a diddan- 
© wch o'r nef. Gobeithio yr ymddengys Criſt imi 
* yn y ffordd honno, a thywynnu o'm hamgylch a 
© goleuni o'r nef; bydded imi glywed y llais byw- 
zol hyfforddiadol hwn, yn peri i'r llenn gwympo 
© oddiar fy llygaid, fel y canfyddwyf fwy a'r go- 
© goniant hwnnw nag erioed. Gobeithio y bydd 
* rr Arglwydd, cyn y dychwelwyf, ddwyn fy 
© nghalon o fewn golwg.i'm gorphwysfa, a'i goſod 
ger bron preſennoldeb ei Dad, fel y dychwelwyf, 
.< yn debyg i'r bugeiliaid, yn dychwelyd o'r wele- 
© digaeth nefol, yn moliannu ac yn canmol Duw 
© am yr holl betheu a welais ac a glywais.“ Pan 
welodd yr Indiaid gyntaf, y medrai 'r Sacſon ym- 
ddiddan drwy lythyreu, meddyliaſant eu bod yn 
eau rhyw yſpryd i mewn ynddynt. Felly y dichon 
y rhai ſy ddieithreid 1 waith yr Yſpryd ryfeddu, 
pan fo credinwyr yn cael cymmundeb a Duw 
mewn dyledſwyddeu; beth ſydd yn yr yſgrythureu 
hyn, yn y bregeth accw, yn y weddi hon, ac ſy 'n 
llenwi eu calonneu mor lawn o lawenydd, ac yn 
eu codi fel hyn goruwch iddynt eu hunain. Rhy- 
feddol waith Yſpryd ein Duw ni yw hn! A 
ficcr yw y caem fwy o gyfeillach Duw, ped erfyn- 
niem yn daerach arno. Cofiwch ynte, weddio 'n 
waſtadol, dros eich gweinidog, ar i Dduw roddi 
rhyw ddwytol gennadwri yn ei enau, a adawo arch- 
waeth nefol ar eich yſpryd,  _ 

6. lawn daefnyddia bob gwrthbddrych a damwain, i 
datuyn ar g i th enaid am et orphwysfa ſy 'n neſbau. 
Diben pob rhagluniaeth a. phob creadur yw ein 
eyfeirio ni tua'n gorphwysta a'n cymmarth yn y 


ftordd yno, Ni byddai ymddygiad tirionaf Duw 


tuae 


Pan, 12. dvywyd nefolaidd ar y diazar, 253 


tuac attom yma, hanner mor felus ag y mae, oni 
bai ei fod yn cyfeirio at. ryw feluſdra mwy, Nid 
wyt ya derbyn ond yr ernes yn unig, heb edrych 
ar y prif (wmm, pan wyt yn derbyn dy drugareddeu 
ac yn anghotio dy goron, O na bai criſlt'nogion 
ddoeth yn y peth hyn! Gellwch agor eich bibleu, 
a dyſgu agor plyg-lytr y creaduriaid a rhagluniaeth, 
a ddarllen yno hefyd am Dduw a gogoniant, Gall- 
em wrth hyn gael profiad llawnach o Griſt a'r 
nefoedd ym mhob pryd o fwyd, nag mae r rhan 
fwyaf o ddynion yn ei gael yn y ſacrament, Os 
Ilwyddi yn y byd, bydd fwy teimladwy o'th Iwy- 
ddiant a bery byth. Os byddi flinderus wrth 
weithio, meddwl yn feluſach am dy dragywyddol 
orphwysfa. Os cyfartyddi a chroeſeu a thrallodion, 
deiſyf yn fwy difrifol am gael diange rhag triſtweh 
2 dioddefaint dros fyth. A ydyw *th gorph yn 
cael ei ddadebru ag ymborth a chwig ? cotia am yr 
annhraethol eſmwythad gyda Chrut. A wyt ti 


yn clywed rhyw newydd da? cofia pa newyddion 


hyfryd a fydd wrth glywed utgorn Duw, a Chriſt 
yn canmol ei bobl. A ydyw 'n hytryd gennyt ti 
gymdeithas y faint ar y ddaear? meddw] beth a 
fydd cymdeithas y llu perffaith yn y nefoedd. A 
ydyw Duw yn ymgyteillachu a'th enaid ? cofia 'r 


amſer y cei dy dderchafu i'r eithaf, ac y bydd dy 


gymmundeb a'th lawenydd yn llawn, A wyt ti 'n 
clywed trwſt cynddeiriog y rhai drygionus, a chyn= 
nwrf y byd ? meddwi am gydgordiad hyfryd y nef. 


A wyt ti 'n clywed tertyſg rhyteloedd ? cofia am 


y dydd y byddi mewn perffaith heddwch, dan 
adenydd tywyſog heddwch dros fyth. Felly mae 
pob cyflwr a phob creadur yn gymmorth i ni if 
n nefolaidd, ped fai gennym galonneu i'w def. 
nyddio, 
7. Bydd helaeth yn y gwaith angylaidd o gladfari. 
Po mwyaf mefolaidd fo 'r ſwydd, mwyaf nefolaidd 
Y Sa 


n 


——— 
= - 


L 
a — £ = -_ — — - ASSL — 
— % = 82 hs 
* 


e 
4.4 . 


— oy 


- 5 — = 
= TS — 
EF a rnůnwf RE. EIS 


A 22 SS ͤ I IIS 
—ͤ—ͤ—ä — — — R * . 
0 þ- ** 1 2 * So 2 * bk ＋ 


= — = Zr 
ET 
2 = Sn, 3 
1 uct — 2 88 
TY 4 _—_ N 


254  Hyffordiiadeu i fyw Pex, 12, 
y gwna hyn yr yſpryd. Clodfori Duw yw gwaith 


angylion a ſeintieu yn y nefoedd, ac a fydd ein 


gwaith ninneu dros fyth. A phe byddem fy 
ynddo 'n awr, byddem debyccach i'r hyn a tyddwn 
yno. Megis ag y mae dymuniad, ffydd, a gobaith 
o fyrrach parhad na chariad a llawenydd; felly 
pregethu a gweddio a'r ſacramenteu, a'r holl foddion 
ſydd i gadarnhau a dangos ein ffydd a'n gobaith, a 
beidiant, pan fo i'n cariad a'n llawenydd dorri 
allan yn orfoleddus, a pharhau fyth. & Y ddelw 
fwyaf bywiol o'r nefoedd a adwaen i ar y ddaear, 
yw, pan fo pobl Dduw, dan ddwfn deimlad o 
ardderchawgrwydd ac haelioni eu Duw, a'u calon- 
neu yn lawn cariad a llawenydd, yn cydgordio yn 
eu calonneu a'u llafar i ganu ei glod yn llonn a 
pheraidd. Y pleſereu hyn, fel tyſtiolaeth yr Y ſpryd, 
a ddangoſant eu bed o Dduw, ac a ddygant ynddynt 


arwyddion o'u genedigaeth nefol. 


Ychydig a wyddom ni y golled a dderbynniwn, 
drwy gau allan o'n gweddieu, glodydd ein Duw, 
neu roi iddynt ond ychydig le, fel yr ym arferol o 


 wneuthur, pan fo'm helaeth ddigon yn ein cyfadde- 


fiadeu a'n herfynion. Daarilenydd, erfyniaf arnat 
gotio hyn, dyro fwy o lè i fawl yn dy ddyled{wy- 
ddeu. Bydded gennyt fatterion wrth law i feithrin 
moliant yn gyſtal ag erfynion a chyfaddefiadeu. I'r 
diben hun aſtudia odidawgrwydd a daioni 'r Ar- 
glwydd, mor fynych a'th anghennion a'th annhei- 


lyngdod dy hun; meddwl am y trugareddeu a 


dderbynniaiſt, a'r rhai a addawyd iti, mor fynych 
a'r pechodeu a wnaethoſt, “ I'r rhai uniawn gwe- 


„ ddus yw mawl. A'r hwn a abertho foliant, a 


“ ogonedda Dduw. Molwch yr Arglwydd, canys. 


4 da yw r Arglwydd: cenwch i'w enw; canys 


« hyfryd yw (c). Offiymmwn aberth moliant yn 
* waſtadol i Dduw, yr hyn yw firwyth gwetuicu 
cc 
7 98 


(e) Sam xxxiii. 1. I. 23. cxxxv. 3. 


— 


tis. nd , "as 9 


PEN, 12. bywyd nefolaidd ar y ddaear. ö 255 


« yn eyffeſu 'w enw ef (d).“ Onid oedd gan 
Daafydd yſpryd tra nefolaidd, 'rhwa oedd gym- 
maint yn y gwaith nefolaidd hen? Ac onid yw 
ein calonneu ni, weithieu, yn derchafu wrth ya 
unig ddarllen caniadeu a ſalmeu yr hen ſeintieu 
gynt? Pa faint mwy y byddai iddynt eſgyn yn 
llawen, pe byddem gyfarwydd a mynych yn y 
gwaith hwn ein hunain ? O ynfydrwydd ieuengetid, 
ſy 'n treulio nerth eu corph a'u hyſpryd ar wag 
bleſereu a chwanteu 'r cnawd, yn lle ar bleſereu 
goruchel a ſwyddeu hyfryd y faint! Ac O ffolineb 
pechadurus amryw o'r ſeintieu, ſy 'n trochi eu 
hyſprydoedd yn waſtadol mewn triſtweh, ac yn 
treulio eu dyddieu dan gwynfan ac ocheneidio, ac 
felly yn anghymmwyſo eu cyrph a'u heneidieu rr 
gwaith melus a nefolaidd hwn! _ Yn lle uno a 
phobl Dduw yn ei foliant, y maent hwy yn am- 
meu eu teilyngdod ac yn myfyrio ar eu trueni; ac 
felly yn yſpeilio Duw o'i ogoniant, a'u hunain o 
ddiddanwch. Ond y dinyſtr mwyaf i'n comffordd 
yn y dyddieu hyn, wrth ganu mawl, yw, ein bod 
yn cymmeryd i fynu a'r don a'r gynghanedd, ac 
yn goddef i'r galon fod yn ſegur, pan y dylai fod yn 
bennaf yn y gwaith, ac arfer y beroriaeth i fywhau 
2 llonni ei hunan. 
8. Bydaed ith enaid drwy Had gafio n waſtadol 
am anfeidrol gariad Dutu. Cariad a dynn gariad 
atto. Nid oes ond ychydig mor ddibris na charent 
y law] a' u caro hwynt. Diammeu fod meddylieu 
caledion am Dduw, a thybied fod yn well ganddo 
ein damnio na *n hachub, ya farwolaeth i'n bywyd 
nefolaidd. *Rydym wrth hyn yn goſod y Duw 
bendigedig ar gyffelybiaeth ſatan. Pan fo i'n han- 
wybodaeth a'n hanghrediniaeth ddarlunio Duw yn 
y modd mwyaf anferth, yn ein meddwl, yaa 
rydym yn achwyn nad allwn ei garu, nac 3 
| rydu 


(d) Heb. Xi, 15. 


« - _ is N = * 


— 


8 b = " g s 1 — — 1 . 4 "+: l > ' — 3 — = - OY - _ j 
2728 ATI EC i. TD pe The SIRE ER Bs oo" : | — EE „4% 
— 3 . 9 = 4 5 1 * 2 : * a : Sy 
* - * 
4 42 A FR N et E „ 8 f ” 1 PER — * 1 - - 
N a > « — ** : * * * g 


* * 7 uy 
5 wy. 
P — 
— 4 — 1 8 
. 


= 
4 . 
4 
* 
8 
1 
+ 
? 
b, 
5 
i 
. 
85 
; 
f 
2 
5 
* 
+ 
'S* 


| Yipryd Duw. 


" 56 Hßforddiadeu i Hu Pa. 12. 
frydu ynddo. Och, ein bod fel hyn yn cablu 


Duw, ac yn diffodd ein llawenydd ein hunain ! Yr 
yigrythur a gadarnha ini mai © cariad yw Duw (e). 


Nad oes llidiawgrwydd ynddo (f). Nad ymhoffa 
« efe ym marwolaeth yr annuwiol, ond troi o'r 


« annuwiol oddiwrth ei ffordd a byw (g).“ A 
llawer mwy y tyſtiolaethodd efe ei gariad tuac at ei 
rai etholedig, a'i lawn fwriad i' hachub yn effei- 
thiol, O nad allem feddw] yn waſtad am Dduw 
fel ein cyfaill anwylaf ; fel un a'n car yn ddiffuant 
ie yn fwy nag y carwn ein hunain ; *rhwn ſydd a'i 
galon arnom i wneuthur daioni imi, ac am hynn 

a barottodd ini drigfanneu tragywyddol gydag ef ei 


hun. Ped edrychem arno fel hyn, yna y carem ef 


yn hawdd ! P'le carom anwylaf, yno y bydd ein 
meddylicu rhyddaf a meluſaf. Rwyf yn ofni bod 
y rhan fwyaf o griſt'nogion yn meddwl yn uwch 
am gariad cyfeill caredig, nag am gariad Duw ; pa 
ryfeddod ynte os ynt yn caru eu cyfeillion yn fwy 
na Duw, yn hyderu arnynt yn fwy nag ar Dduw, 
ac yn well ganddynt fyw gyda hwynt na chyda 
Duw ? 
9. Sylkua n _ ar, a meithrin gynnhyrfiadeu 
s byth yr eſgynni uwch y ddacar, 
a bod yn gydnabyddus a'r bywyd nefolaidd hwn, 
rhaid i Yſpryd Duw fod i ti fel y cerbyd i Elias; 


ie yn wir —— fywiol ynnot, drwy ba un y 
* 


rhaid i ti ſymmud ac eſgyn. O gan hynny na 
thriſta dy arweinydd, na ddiffodd dy tywyd, na 
rwyma olwynion dy gerbyd! Ychydig ych yn 
feddwl gymmaint y mae bywyd eich graſuſeu, ac 
happuſrwydd eich eneidieu yn ſefyll ar eich hufudd- 
dod ewyllyigar a chalonnog i'r Y ſpryd. Pan fo 'r 
Yſpryd yn dy gymmell i weddio yn y dirgel ; neu 
wahardd iti dy droſeddeu gwybodol ; neu ddangos 
iti y ffordd y dylit rodio ynddi; ac os ti ni wrandew! 

| arno, 


le) 1 Ioan iv. 16, (f) Efay 2xvii, 4. (S) Eaec. xxx iii. 11. 


Pex. 12. yy i nefolaidd ar y ddaear. 257 


arno, pa ryfeddod os yw *th enaid a'r nefoedd yn 
ddicithr i' gilydd ? Os na ddilyni 'r Yſpryd pan 
mae am dy dywys at Griſt a'th diyledfwydd, pa 
todd y tywys ef di ir nefoedd, a dwyn dy galon i 
breſennoldeb Duw ? Pa gymmorth goruwch natu- 
riol, pa hyderus ddyfodfa, a geiff yr enaid ſy 'n u- 
fuddhau i'r Yſpryd yn waſtadol, wrth neihau at yr 


Hollalluog? A pha mor afrwydd, hurt a chywil- 


yddgar y neſha efe at Dd uw, ſy n mynych ddiifodd 
cynnhyrfiadeu 'r Yſpryd? Oaarllenyid criſt nagol, 
onid wyt ti weithieu yn teimlo tueddiad cryt i droi 
oddiwrth y byd, a neihau at Dduw ? Paid a phallu, 
eithr derbyn y cynnyg, a chwyd dy hwylieu tra fo 
'rawel netol hon yn parhau. Po mwyat y gwrth- 
wynebom yr Y ſpryd, dyfnaf fydd ein clwyteu ; a 


pho mwyaf yr ufuddhaom, cyflymmaf y rhed on. 


10. Mi a gynghorwn iti ym mhellach, tuar at 


fyw 'n nefolaidd, ofalu *n gymmedrol am dy iechyd 


corphoral, Dy gorph ſydd was buddiol, os rhoddi 


iddo ei gyfran, a dim yn rhagor ; ond gormeiwr 


gwang2us ydyw, os goddefi iddo gael ei afreſym- 
mol e&ymuniadeu ; ac y mae fel anifail lleſg os 
naccei iddo rhyn ſydd angenrheidiol at ei gynna- 
liaeth. Pan yſtyriom mor tynych y mae dymon yn 
troſeddu ar y ddwy Jaw, a lieicd ſy 'n trig eu cyrph 
yn iawn, nid allwn ryfeddu os ynt yn cael eu 
rawyſtro lawer i ymgyfeillachu a'r nefoedd. Mae 


rhan fwvaf o ddynion yn gaethweiſion 1'W chwane 


teu, a braidd y gallant naccau dim 1'r caawd, ac 
am hynny a gymmerant o'u gwirfodd, eu dwyn 
ganddo at eu dityrrwch, net elw, neu wag gym- 
deithion, pan ddylaent dderchatu au meddylieu at 
Dduw a'r nefoedd. Fel *rydych yn caru eich 
heneidieu, & na wnewch ragddarbod dros y cnawd 
* er mwyn cyflawni ei chwanteu ef (h); eithr 
* cofiwch, mai marwolaeth yw ſynniad y cnawd ; 

e oblegid 


(h) Rhuf. xliji. 14. 


258 Natur nefol fyfyrdod. PEN. 17, 


cc oblegid ſynniad y caawd ſydd elyniaeth yn erbyn 
« Duw; canys nid yw ddaroſtyngedig 1 ddeddf 
<« Duw; oblegid ni's gall chwaith, A'r rhai ſydd 
« yn y cnawd, ni allant ryngu budd Duw. Am 
« hynny, frodyr, dyledwyr ydym, nid i'r cnawe, 
« iityw yn ol y cnawd; canys os byw yr ydych 
« yn ol y cnawd, meirw fyddwch ; eithr os ydych 
« yn marweiddio gweithredoedd y corph trwy 'r 
« Yſpryd, byw fyddwch (1).” V mae rhai a rwy[. 
trant yn fawr eu llawenydd nefol, drwy wadu ir 
corph ei angenrheidieu, a thrwy hynny ei anghym- 
mwyſo 1'w gwaſanaethu : ped ni wnai rhai'n gam 
ond a'r corph yn unig, ni byddai fawr fatter, eithr 
gwnant gam a'u henaid hefyd ; megys y gwna 'r 
hwn a yſpeilio 'r ty, ddrygu 'r trigolion. Pan fo r 
corph ya glaf, a'r yſpryd yn lleſg, mor drwmluog 
y codwn yn ein meddylieu a'n [lawenydd tuz'r 

nefoedd ? 


—_—@_F 


Natur nefol fyfyrdod ; ynghyd a'r lle, yr amſer, 
a'r dymmer gymmwyſaf iddi, 


Y ddyledjurydd o nefel fyfyrdod yn cael ei chymmell ar) 
darllenydd. I. Bi cael ei hegiuro, arwy ddangss ; 
I. bed galluoedd yr enaid oll ar waith ynddi ; 2. yn 

fefyalog a difrifol; Z. ac ar aragywyadol orphuy5fa. 
It. Tr amſer cymmwyſaf iddi, @ ofedir allan, fel, 

1. yn bennodol; 2. yn fynych; 3. yn gafadadas, 

Lob dydd, yn enwedig ar ddydd yr Argluydd; ond 
yn fwy entucdigol, pan wreſoger ein calonneu gan 
betheu dwyfel ; neu pan fom dan gyſtudd, neu bro- 

$ | fedigaeth ; 


(35) Ruf. viii. (= $, 12, 13. 


PEN. I Zo Natur nefol Jyrdess 259 


fedigaeth ;, neu pan welom angeu 'n age. III. Y 
lle cymmuyſaf id li y, y mwyaf dirgel. IV. Ar 
dini ner gyminwyſaf iddi yiw, I. pan fo ein medlu- 

lie ryddaf oddiwrth y byd ; 2. a mwyaf pryſar a 

difrifol. 


N WATTH etto, erfyniaf arnat, dlarllenydd, 
fel yr wyt yn gwneuthur cydwybod o'r hyn 
a weli 'n ddyledſwydd, ac na feiddi wrthwynebu 'r 
Yipryd yn wirfoddol ; fel ag yr wyt yn priſio ple- 
ſereu goruchel y faint, a mwynhad hytryd yr enaid 
mewn nefol fyfyrdod; ar i ti aſtudio 'n ddiwyd, ac 
ar frys, a chyflawni 'n ffyddlon, yr hyfforddiadeu 
canlynol. Ac os wrth hyn, ni bydd i ti gynnyddu 
ym mhob gras, na thyfu i faintioli mwy na chriſt'- 
nogion yn gyffredin, ac na byddi'n twy gwalanaeth- 
gar yn dy le, na mwy gwerthfawr yngolwg pub dyn 
lynhwyrol, os na bydd i'th enaid gael mwy cym- 
mundeb a Duw, a'th fywyd yn liawnach o gom- 
ffardd, ac angeu ya liai ofnadwy; is meddaf, os 
na bydd i nefol fyfyrdod beri hyn oll, yaa bwrw 
ymaith yr hyfforddiadeu hyn, a gwaedda i'm her- 
byn i byth fel twyllwr, | 
ddyledſwydd yr wyft yn ei chymmell arnat mor 
daer, ac yn myn'd yrwan i ddangos iti pa fodd i 
chyflawni, yw, © golod galluoedd yr enaid oll ya 
* duifrifol ar waith i fyfyrio ar dy dragywyddol 
* orphwysfa.” IJuac at ddangos natur y ddyled- 
[wydd hon yn fwy helaeth, mi gaf yma — eglurs ci 
natur — ac yna ddangos, yr amſer — x lie — ar 
dymmer gymmcyſaf iddi. | 
I. Gadewch ini yn gyntaf egluro natur y duyled-= 
ſwyzad hon o yſtyried a awys fyfyrio ar betheu qſprydol. 
Fab a addefant ei bod ya ddyledſwydd, ond 
ychydig iaun ſydd yn ei harter. Llaweroedd ag a 
whnant gydwybod o ddylediwyddeu eraill, a eſgeu- 
'ulant hon ya hawdd. Maent yn blino os collant 


bregeth, 


— 
—_—— 2 1 


10 
= 
1 
fl 
| 
1 
3 
4 
44 


* 
ö Sir = 


=y 3 * 1 
s r — 


n 
ZBB ů 3 3 SE” 


_— 


A”. 9 


«th, nn 43 _—— * 
_ 


2 13 
x 


1 


— 


— — NN 


* . © + 
= __ — - — 


260 Natur nefol fyſyrdod. 


bregeth, ympryd, neu weddi 'n gyhoedd neu ddir. 
gel; etto heb flino erioed am iddynt eſgeuluſo nefol 


PEN. 13, 


fyfyrdod yſgatfydd dros eu holl fywyd hyd y dydd 


heddyw, er bod hon yn ddyledſwydd a wana les j 
bob dyledſwydd arall, a thrwy ba un y mae 'r enaid 
yn troi gwirioneddeu dwyfol yn ymborth a diddan- 
weh iddo ei hun. e Duw i 
Foſhua, “nac ymadawed llyfr y gyfraith hon o'th 
« enau, eithr myfyria ynddo ddydd a nos, fel y 
& cedwych ar wacuthur yn ol yr hyn oll ſydd 
« *ſgrifennedig ynddo (a).“ Fel y mae traul y 


eylla yn-troi ymborth yn waed a meithriniad, i beri 
nerth ac iechyd; felly myfyrdod a dry y gwirioneddeu 


a glywom ac a gofiom, yn ſerch gwreſog, ymroad 
cryf, a buchedd ſanctaidd. 

1. Yn'y myfyrdod hwn, mae holl bwereu r enaid | 
ar waith, Gwaith y rhai byw ac nid y rhai meirw 
ydyw. Ac o bob gwaith, hwn yw 'r mwyaf yſ- 
prydol a dyrchafedig, ac am hynny nad ellir ei 
gyflawni gan galon ddaearol ac anianol. Mae 'n 
rhaid fod iddynt berthynas a'r nefoedd, cyn y 
gallont gael cyfeillach anwyl yno, *Rwyf yn ed- 
rych arnynt fel rhai ag ſydd iddynt hawl yn yr 
orphwysfa, pan wyf yn eu cymmell 1 lawenhau 
wrth tyfyrio am dani. A chan dy gytrif di yn 
griſtion, rwyf yn awr yn gorchymmyn iti fod yn 


griſtion diwyd. Gwaith Yr enard yr wyf yn ei olod 


yma ger dy fron, ie gwaith i'r hol/ enaid, nid i'r 
deall yn unig, en'd i'r ewyllys, a'r ſerchiadeu oll. 
Fel yn y corph, y cylla a dreulia 'r bwyd yn barod 
ir atu, yr afu a'i try 'n waed, yn barod i'r galon 
a'r ymmennydd ; feliy yn yr enaid, rhaid i'r deal 
dderbyn gwirioneddeu i tewn a'u parottoi i'r ewy- 
Ilys, a hwn i'r ſerchiadeu. Y mae yng Nghrilt ar 
nefoedd amrywiol odidawgrwydd, am hynny Duw 
a luniodd yn yr enaid amrywiol alluoedd i _— 
| re 
(a) Joſhua i. 3, 


PEN. 13. Natur nefol fyfyrded. 261 


red y petheu rhagorol hynny. Beth a dal'ſai blodeu 
peraidd i ni, heb allu arogli? Neu pa les a wnae- 
thai iaith a pheroriaeth, heb glyw? Neu pa feluſ- 
dra a gawſem mewn bwyd a diod, heb archwaeth? 
Felly pa IEs a wnaethai holl ogoniant y nefoedd i ni, 
neu pa bleſer a gawſem oddiwrth hol! berffeithrwydd 
Duw ei hunan, ped fuaſem heb ſerchiadeu cariad a 
llawenydd ? A pha nerth neu hyfrydwch a elli di 
gael wrth fyfyrio ar dragywyddoldeb heb ofod holl 
ſerchiadeu dy enaid ar waith, drwy ba rai y gelli 
deimlo hyfrydwch a nerth? Camgymmeriad dy- 
nion yw meddw] nad yw myfyrdod ddim ond 
_ gwaith i'r deall a'r cof yn unig, am y dichon gelyn- 
ion yr Arglwydd fyfyrio felly ar y nefoedd. Megis 
ag y mae rhai gorchwylion yn gofyn ſymmud nid 
troed neu law yn unig, eithr yr holl gorph, felly y 
mae nefol tytyrdod yn goſod yr holl enaid ar waith. 
Megis ag y mae ſerchiadeu pechaduriaid yn gyſtal 
a'u deall wedi ſyrthio oddiwrth Dduw ac yn glynu 
wrth y byd, felly y rhaid i'r ſerchiadeu yn gyſtal a'r 
deall gael eu dychwelyd at Dduw. Ac megis ag 
yr oedd yr hol] enaid wedi ei lenwi a phechod o'r 
blaen, felly y rhaid iddo oll gael ei lenwi o Dduw 
'n awr, Gwel ddeſgrifiad Dafydd o'r dyn ded- 
wydd, *rhwn © ſydd a'i ewyllys ynzhytraith yr Ar- 
« glwydd, ac yn mytyrio ya ei gyfraith ef ddydd a 
« nos (b).“ 
2. Y myfyrdod hwn ſydd /H a difrifol. Megis 
ag y mae tair rhyw o weddi, felly y mae tair rhyw 
o fyfyrdod. Un yn ſefydlog ddydd'a nos. Un 
arall ar achoſion neillduol. Ac un arall yn fyrr ac 
yn fynych pan fom wrth ein gwaith. Ti a ddylit 
arfer gweddi a myfyrdod yn. y tair ffordd hon. Mi 
a fynnwn i ti wneuthur myfyrdod yn ddyledſwydd 
teunyddiol yn gyſtal a gweddio, a ddarllen y gair, 
a gadael heibio bob gwaith arall mor llwyr tra fo 'r 
ddvied 


( Salm is 2. 


3 . 
= l IIS AY | i 5 = = = = 
EY 33 "oth I 3 3 
—— 

82 p - i». SC» —_— * 8 i f - 

* 8 > : 

LY 4 — * 9 Vee 

— 1 V * Mr 2 
. — - 


—_— AN” © 
- — — 


— \ = l 
- = WE = e 
— 2 — — — — 
* 4 i * & © * —— — . = 


oy " _— 5 
—— — — 


262 Natur neſol fifyrdea. Pex, 13. 


ddyledſwydd hon mewn law, ag y gwnai wrth 


weddio Duw. 

3. Y myfyrdod hwn ſydd ar dy dragywydd:! 
erphwysfa., Ni fynnwn i ti adael heibio dy fyfyr. 
dodeu eraill. Ond yn ſicer gan mai 'r nefoedd 
ſydd uchaf mewn perffeithrwydd, dylai fod yn 
uchaf yn ein myfyrdodeu hefyd. Y peth a'n gwna 
ddedwyddaſ wrth ei feddiannu, a rydd y pleſer 
mwyat ini wrth fyfyrio arno. Myfyrdodeu erail| 
ydynt mor aneirif a llinelleu 'r bibl, neu greaduriaid 
yr holl fyd, neu droion rhagluniaeth. Ond hon 
ſydd daith i fynydd Sion; o deyrnaſoedd y byd 


bn, 1 deyrnas y faint ; o'r ddaear i'r net ; o amſer 


1 dragywyddoldeb ; dymma rodio uwch haul, Iloer, 
a ſer yngardd Paradwys ein Duw. Dichon h 
ymddangos ymmhell; ond yr yſprydoedd ydynt 
gyflym; pa un bynnag ai yn y corph, ai allan o'r 
corph, ehedant yn fuan iawn. Nid rhaid i ti ofnu 
fel pobl y byd, y gyrr y myfyrdodeu hyn di o'th 
gof. Y nefcedd ac nid uffern yr wyf yn dy annog 
i rodio ynddi. Llawenydd ac nid triſtwch yr wyf 
yn dy gynghori I'w arfer. Nid wyf yn dy gym- 
mel! i edrych ar betheu falw, eithr ar hoff ogoniant 
y faint, ac ar annhraetho] odidawgrwydd Duw r 
gogoniant; a'r pelydreu a darddant o wyneb ei 
fab. A fycd i ddyn ynfydu wrth feddw]- am ei 
happuſrwydd vn uvnig? A wallgofa y truenus wrth 
feddw] am drugaredd ? neu 'r carcharwr wrtn rag- 
ganſcd gwaredigaeth, neu 'r tlawd wrth feddwl fed 
golud ac anrhydedd ar fyrr iddo? Meddyliwn yr 
ai dyn o'i cof yn hytrach wrth feddwl am fyw 
mevn tyd o Mae, ac arcs mewn tlodi a nychdod 
yirmblith cyrdcerecd y rhai drygionus, nag wrth 
fed vl am fyw £yda Chriſt mewn gwynfyd, © Ord 
« coethineb a gyfiavnbavyd gan bau b o'i phlant 
« (c). Nid ces ncb yn elynion i wy bodaeth on'd 
| 5 y rhai 
(c) Luc vii. 35. | 


6 


PEN. 13. Natur nefol fyfyrdod. | 263 
rhai ffol. Ni lefarodd neb erioed yn erbyn y 


fordd hon on'd y rhai na wybuant erioed am dani 
ac na rodiaſant ynddi. Yr wyf yn ofnu eſgeuluſdra 
y rhai ſy 'n ei chymmeradwyo yn fwy na gogan y 
rhai ſy n ei gwrthwynebu. 85 

II. Vm mherthynas i'r amſer cymmwy/af i'r nefol 
fyfyrdod hwn, gadewch 1 mi gynghori 'n unig, ar 
iddo fod — yn bennodol — yn fynych—yn gyfaddas. 

1. Dyro iddi amſer pennodal. Amſer pennodol 
ſydd für i ddyledſwydd iw hymddiffyn rhag am- 
rywiol brofedigaetheu ac eſgeuluſdra, Nid oes 
gan amryw dlodion ac eraill amſer ar eu dwylaw, 
fel y gailont roddi amſer pennodol Ir ddyledſwydd 
hon; etto dylai rhai'n brynu amſer mor fynych ag 
fo poſſibl, a rhoddi 'r awr a allont hebcor at 
gwaith hyn; ac yn enwedig dylaent arfer gweddio 
a myfyrio pan font wrth eu gorchwylion a'u negeſeu 
bob dydd ac awr. Etto mi a gynghorwn Ir rhai 
ſydd a'u hamſer ar eu dwylaw eu hunain roddi odfa 
bennodol i'r ddyledſwydd hon. Ac yn wir pe cai 
pob gwaith amſer pennodol iddo, byddai 'n haws 
i ni brynu amſer, a chyflawni dyledſwyddeu 'n 
well. | 

2. Arfer hi 'n fynych. Ond pa mor fynych ni 
fedraf dd*we'yd, am fod amgylchiadeu dynion yn 
amrywio. Etto dengys 'r yſgrythur y dylai fod yn 
fynych, pan y mae 'n ſon am “ fyfyrio ddydd a 
* nos.” Am hynny mi a gynghorwn i'r fawl ſydd 
eanddynt amſer cyfaddas, ei harfer unwaith bob 
dydd o leiaf : am fod mynych arfer nefol fyfyrdod 
o bwys neillduol. 

Jattal dieit bruch rhwng Duw da'th enaid. My- 
nych gymdeithas a bar gyfeillgarwch, a chyfeill- 
garwch a bar i ſerch a phleſer gynnyddu, ac yna yr 
awn yn hy i ymddiddan a Duw. Prif ddiben y 
ddyledſwydd hon yw, ein dwyn i adnabyddiaeth a 
chyteillach a Duw, ae am hynny, os na ddoi ond 

anfynych 


264 Natur nefel fyfyrdod. Pe. 13, 


_ anfynych iddi, byddi 'n ddieithr iddo o hyd. Pan 
fo dyn yn teimlo ei angen o Dduw, ac yn rhaid 
iddo fyn'd atto am gymmorth mewn adfyd, pa 
mor gyſſurus yw ini fyn'd y pryd hynny at Dduw 
a adwaenom ? *O! meddy criſtion nefolaidd, mi 
a vn i b'le 'rwyf yn myned, ac at bwy. Mia 
_ © aethum y ffordd hon amryw weithieu cyn hyn. 
© A'r un Duw *rwyf yn ymddiddan beunydd, a 
© rhodiais beunydd yn y ffordd. Mae Duw ya fy 
© adnabod i 'n ddigon da, a minneu 'n gwybod 
© ychydig am dano ynteu.* Orr tu arall, pa ar- 
ſwyd a digalondid a fydd i enaid, pan orfydd arno 
ffoi at Dduw yn ei gyfyngder, wrth feddw], * och 
ni vn i b'le i fyn'd, ni bum i erioed ar y ffordd 
© o'r blaen. Nid oes gennyf i dd im cydnabyddiacth 
© yn llys y nefoedd. Ni adwaen i mo'r Duw 
© bwnnw y rhaid im ymddiddan ag ef, ac yr wyf 
© yn ofni na fyn efe fy adnabod i.“ Yn enwedig 
pan ddelom i farw, a gorfod ymddangos yn eb- 
twydd ger bron Duw, a diſgwyl myned i fewn i' 
dragywyddol orphwysfa, yno 'r ymddengys y gwa- 
baniaeth yn dra amlug; y pryd hynny, pa law- 
enydd a fydd i feddwl, rwyf ya myn'd i'r lle y 
bu fy ymarweddiad ynddo beunydd ; 1'r lle, o 
© ba un y derbynniais fynych brofiad o hyfrydwch 
© at y Duw hunnw a gytarfyddais mor fynych yn 
< fy myfyrdodeu. Bu ty nghalon wrth y nefoedd 
© cyn hyn, ac a brofodd yn fynych o'i hyfryd 
© bleſereu; ac 0s goleuccy iy liygaid, ac y !lon- 
© nodd fy yſprydcedd yn y tath fedd, wrth gael 
ond prawt yn unig, pa beth a-gaf pan ymborthyyf 
© arno 'n llaun?' Oer tu arall, pa arſwyd fydd i 
feddwl, *rwyf yn gorfod marw, a myn'd ni wn i 
« ble, o'r lle a acwzen, i lè na feddaf na chyfeillach 
© nachydnabycdiaeth ! Y mae n ddychryn an- 
nbraethol i deyn wrth izrw, gael meddylieu dicithr 
am Dduw a'r ncfoedd, Liammeu gernyf, mai 
+ wg efgeus 


—_— 
* 


* 


PEN, 13. Natur nefol fyfyrded. 265 
eſgeuluſdra o'r ddyledſwydd hon, ſy 'n peri i gyn- 
nifer o dduwiolion wynebu angeu mor ofnus ac 
anghomfforddus. Am hynny cynghorwn i chwi 
ei harfer yn fynych. Ac megis y gwna mynych 
arfer nefol fyfyrdod attal dieithrwch rhwng dy 


enaid di a Duw, felly hefyd, 


Hyn a wared rhag anfedruſrwydd yn y dayleds 


fuydd ei hun. Mor chwithig y mae dynion yn 


ymaflyd mewn gorchwyl nad ynt gynnefin ag ef? 
Ond mynych arfer a wna th galon yn gyfarwydd 
yn y gwaith, ac a'i gwna 'n fwy eſmwyth a hy- 
fryd. Y rhiw a barodd i ti duchan a chwythu y 
tro cyntaf 'r aethoſt i fynu, a elli redeg i fynu *n - 

hawdd, *nol-mynych arfer hyn. - 
Hyn a'th geidw hefyd rhag colli r gtores ar 
bywiogrwydd' a dierbynniaiſt, Os na fwyttei ond 
unwaith mewn deuddydd neu dri, ti a golli oy 

nerth mor gynted ag yr wyt yn ei gael, Os'd 
mewn duwiol fyfyrdod yn agos at Griſt, a gwre= 
ſogi dy galon wrth dan ei gariad, etto os na ddoi 
ond anfynych, dy oerfelgarweh gynt a ddychwel 
yn fuan; yn enwedig gan fod y gwaith mor yſ- 
prydol, ac yn erbyn tuedd natur lygredig. Gwir 
yw y gwna cyd-gymmyſgu dyledfwyddeu eraill, 
” enwedig dirgel * * llawer tuac at 
gadw 'r galon uwch y etto myfyrdod y.] 
bywyd 1 fwyaf o Jed) dde, a tobe 
ar y nefoedd yw bywyd myfyrdod. 1 

3. Dewis hefyd yr amſer mwyaf cyfaddas. Pob 
peth ſydd brydweddol a rhagorol yn ei bryd. Di- 
chon gwaith allan o amſer fod yn ddiffrwyth, peri 
anhawſdereu ynddo, a throi dyledſwydd yn bechod. 
Dichon yr un awr fod yn gyfaddas iti, ac yn 
anghyfaddas i minneu. Rhaid 1 waſanaeth-ddynon 
a gorchwylwyr achub yr odfa a allont hebcor haw- 
ddaf oddiwrth eu gorchwylion, neu wrth eu gwaith, 
ac wrth ſiwrneia, a phan fon't ar ddeffro yn y | 
nos. 


266 Natur nefol fyfyrdad. = Peu. x1, 


nos. Ond y ſaw! a allant dadrwis yr amſer 4 
Hinnont or dydd, a ddylaent fylwi pryd y bo eu 
byſbrydoedd fwyat bywiog a chymmhwyſaf at 
fyfyrdod, ac ymoſod ynghylch y gwaith y pryd 
hwnnw. O'm rhan fy bun, mi a gefais yn waſtad, 
mai 'r amſer cymmhwyſaf i mi yw 'r hwyr; o 
fachlud-haul by dywyll nos. Yr wyf yn coffa 
hyn yn hytrach, am mai hyn oedd profiad gwell 
a doethach gwr, am ba un y dywedir yn bendant, 
L ſaac a aeth allan i fyfyrio yn y maes, ym min 
« yr hwyr (d).“ Dydd yr Argluydd ſydd dra 
chyfaddas i'r gwaith hwn. Pa bryd y gallwn ni 
'n gymmhwyſach fyfyrio ar ein gorphwysfa, nag 
ar ddydd gorphwysfa, ſy 'n gyſgod o honi? Dydd 
ydyw a neillduwyd at fwyddewr yprydol, a meddy- 
wa na ddylem byth eſgeululo y ddyledſwydd 
hon ſydd mor dderchafedig yſprydol. Yn wir 
 meddyliwn mai dyma brif orchwy] ſabbath 
crift'nogol, a mwyaf addas i ddiben Duw yn 
gorchymmyn ei gadw n ſanctaidd. Pa amſer 
cymmwyſach i ymddiddan a'n Harglwydd, nag ar 
_ .ddydd yr Arglwydd? Pa bryd mwy addas i eſgyn i'r 
nefoedd, nag ar y dydd y cyfododd Criſt o'r bedd 
mewn llawn fuddugoliaeth ar angeu ac uffern? 
Y dymmer gymmhwyſaf i wir griſtion yw, bod 
fel Joan, © yn yr yſpryd ar ddydd yr Arglu- 
« ydd (e).“ A pha beth a ddichon ddyfod a ni 
i'r Vawenydd hwn yn yr yſpryd, ond craffu 'n 
yſprydol ar ein gogoniant ſy n agoſhau ? Sylwch | 
ar hyn, chwi ag ſydd yn treulio dydd 'r Arglwydd 
mewn addoliad cyhoedd yn unig, heb roddi dim am- 
fer i ddirgel addoliad ; yr ydych yn eſgeuluſo 'r 
ddyledſwydd yſprydol hon o 28 a thrwy h 
yn peri anferth golled i ch eneidieu. Chwitheu hefyd 
ag ſydd gennych amſer i era a gwdg ſiarad at 
ddydd yr Arglwydd, ped fyddech gydnabyddus 
| al 


l) Gen. XIIv. 63. le) Dad. is 10. 


Pew, 13. MNatur-nefol fyfyrded. 267 


ar ddyledſwydd hon o fyfyrdod, ni byddei raid i 
chwi wrth un difyrrwch arall, meddyliech y dydd 
hwyaf yn ddigon byrr, ac yn ddrwg gennych i'r 
nos fyrrhau eich pleſereu. Gri/*nogion, rhowch 


 fwy 016 i'r nefoedd yn eich ſabbatheu, p'le cewch 


ar fyrr gadw ſabbath dragywyddol. Arferwch eich 
ſabbatheu fel griſieu i ogoniant, nes eloch i'r ffon 
uwchaf ac oddiyno adref i dy eich Tad. Yn 
enwedig, chwi dlodion, nad ellwch drwy 'r wyth- 
nos gael yr amſer a ddymunech, edrychwch ar i 
chwi iawn ddefnyddio 'r dydd hwn ; fel mae'ch 
cyrph yn gorphwys oddiwrth lafurio, bydded i'ch 
hyſprydoedd chwilio am orphwysfa yn Nuw. 
Heblaw ar bob dydd, ac yn enwedig ar ddydd yr 
Argluydd, y mae etto amſereu muy neillduol i arfer 
nefol fyfyrdod. Vn enwedig ; 


Pan wreſgo Duw dy galon yn dra llawn a than 


o'r nefoedd, Gelli y pryd hynny ehedeg i fynu yn 
rhyddach. Ychydig o boen a ddyry th galon ar 
gerdded yn y fath amſer a hwn; pan ar amſereu 
eraill gelli ymdrechu 1 yehydig bwrpas. Sylwa ar 
awelon yr Vſpryd, ac eſgyn i fynnu pan fo Yſpryd 
Criſt yn cynnhyrfu dy yſpryd di.“ Heb Geiſt 
“ nid allwn ni wneuthur dim ;” gan hynny ym- 
drechwn ag ef pan fo ef yn ymdrechu ynnom ni; 
a diſgwyliwn beunydd yn ddyfal wrth ei byrth, a'r 
ffordd y rhodio. A phan gaffo efe dy galon, fel 
Pedr, mewn carchar a chadwyneu, a dywedyd 
wrthyt, & cyfod yn fuan, a chanlyn fi;” edrych 
ar 1 ti godi yn ddiaros a'i ganlyn ef, a thi get we'd 
dy gadwyneu 'n ſyrthio, a'r dryſeu oll yn agor, 
a byddi yn y nefoedd yn gynt nag yr wyt yn 

meddwl, | | 
Odfa neillduol arall i'r ddyledſwydd hon, y, 
pan fyddych mewn cyftwr o ddioddefaint, trallad neu 
brofedigaeth. Pa bryd gymmwyſach i yfed gwin y 
nef, na phan fom ar lewygu? neu i rodio tua'r 
Nz2 NF nefocdd 


* 
i - 
—— — — — ,] ⁵—¹— ³P¼[ p ROW Oe ere — — 


„ 


—_— | — 
OD EY Pſi 6. 


4 
4 
#4 ! 
9 ** 4 o 
_ of 
. 41 * 
wo, 
N 
» : 
a * 
= } » y 
1 o 
\ } + 
U 
\ - U 
1 
1 
4 = 
* 
1 991 
- g ' 5 
1 5 
f #4 
q 1 „ 
11 ' 
\ s 
= 
+» 4 > 
11 1 
30 EI. 
* - 
- 
Wy , 
» 41 5 
1 
1 N 
* 4 
" ws 
_— 
45 
. 
4 VU 
bY _— 
1 
! 10 
! . 
1 
12 4 
* 
3 
E 
+} 
© & 
12 4 
* 
4 
* 
It 
be * 
i 7 
22 8 ; 
14 
} '# 
0 4 


c welir ſy dragywyddol (h) 


268 M utur nefol rl. Pen. 13. 
nefoedd, na phan na chaffom gomffordd mewn un 


cwrr o'r ddacar? Neu pa bryd y dylai ein myfyr. 
dodeu fod gymmaint uchod, a phan na chaffom 


ddim on'd cyſtudd yma iſod? P'le dylai colommen 


Neah fod, ond yn yr Arch, pan fo'r dyfroedd dros 

neb yr holl ddaear, ac na chaffo orphwysfa i 
wadn ei throed? Am beth y dylem feddwl ond 
ty ein Tad, pan na feddom gymmaint a chibeu y 


byd i ymborthi arnynt? Diblè fod Duw yn danfon 


dy gyſtuddieu i'r diben hun. Gwyn dy fyd, y gur 
zawsd, os wyt yn gwneuthur 7 defnydd hwn o'th 
dlodi a'th drallodion a'th brofedigaetheu. Y mae 
'n bryd myn'd i wlad yr addewid, pan drymhao ein 
beichieu yn yr Aipht, a'n eyfyngdereu yn yr ania- 
Iwch. Daarllenydd, pe gwybyddit pa ddiddanwch 
a gait yn dy gyſtudd drwy edrych yn graff ar 
ogoniant, byddai arnat lai o ofn y blindereu dini- 
weid hyn. | 

« Yn amlder fy meddylieu cythryblus o'm 
« mewn, dy ddiddanwch di a lawenycha fy 
« enaid.(f). Yr wyf yn cyfrif (medd Paul) nad 
on dioddefiadeu yr amſer preſennol hwn, yn 
« haeddu eu cyffelybu i'r gogoniant a ddad- 
& guddir ini (g). O herwydd pa ham nid ydym 
« yn pallu ; eithr er llygru ein dyn oddiallan, er 
« hynny y dyn oddimewn a adnewyddir o ddydd 


i ddydd. Canys ein byrr yſgafn gyſtudd ni, ſydd 


« yn odidog ragorol yn gweithredu tragywyddol 
ce bwys gogoniant i ni; tra na bom yn edrych ar 

« y petheu a welir, ond ar y petheu ni welir, canys | 
& y petheu a welir fy dros amſer, ond y petheu ni 
Ac amſer arall tra neillduol ir ddyledſwydd 


nefol hon, yw, pan fo cennadon Duw yn galw arnem 
i farw Pa bryd y dylem lonni ein heneidieu en 


| fynychach drwy edrych ar fywyd arall, na phan 


welom 
(f) Salm xciv. 19. (8) Rhuf, viii. 18. (h) 2 Cor. iv, 16—18. 


PEN. 13. . Natur nefol ſyſyrdod. 269 


welom fod y bywyd hwn ar ddarfod. Nid oes ar 
neb gymmaint achos am lawenydd i'w cynnal, a 
dynion wrth farw; a rhaid tynnu lawenydd y 
pryd hynny o'n lawenydd tragywyddol. Gan fod 
pleſereu nefol feluſaf pan na fo dim daearal yn 
gymmyſg a hwynt ; ſelly 'n fynych pleſereu credin- 
wyr wrth farw yw 'r rhai meluſaf a gawſant erioed. 
Pa fendithion prophwydoliaethol oedd gan {/aac a 
acob i' C plant wrth farw? Gyda pha ganiadeu 
nefol a bendithion dwyfol y terfynodd Mies ei 
einioes? A Phaul, pan neſaodd amſzr ei ymddat- 
todiad, pa gynghorion nefolaidd a roddodd efe 
i'r Philipptatd, i Dimathi, ac henuriaid Epheſus ? 
Mor agos i'r nefoedd oedd loan yn yays Patmos, 
ychydig cyn ei drolglwyddo iddi? A Stephen a 
ganfu 'r nef yn agored i'w dderbyn o ddwylo ei 
elynion. Mwya' nefolaidd yw 'r faint yn gyff- 
redin pa agoſa' font at y nefoedd, Os wyt ti, 
dlarllenydd, yn canfod amſer dy ymddattodiad 
yn agoſhau, O p'le dylai dy gaioa fod on'd gyda 
Chriſt ? Meddyliwa y dylait ei ganfod ya lefyll 
wrth dy ochr, a chwedi ymrwymo i fod yn dad, 
jo briod, ya feddyg ac yn gyfaill i ti. Meddy- 
iwn y dylait, fel pe bai, ganfod yr angylion o'th 
amgylch, yn diſgwyl i gyflawni eu ſwydd ddi- 
weddaf 7th enaid; ſef dy ddwyn fel Lazarus i 
fynwes Abraham. Edrych ar dy boen a'th glefyd 
fel y gwnaeth Jacob ar gerbydeu Jep, a byw- 
haed dy yſpryd o'th fewn a dywed, * digon yw, 
* y mae'r leſu etto 'n fyw, ac am ei fod ef ya 
© fyw, minneu a fyddaf byw hefyd (i).” A oes 
arnat achos am y cyſſuron mwyaf, wele, rai mwy 
nag a ddichon y byd eu rhoddi, dyma holl la- 
wenydd y nef, Ef canfod Duw a Chriſt, a phob 


peth a fwynha 'r bendigedigion yno; y dan» 

teithion hyn a gynnygir 1 ti o law Chrilt, eſtyn 

| 3 | law 
(i) Ioan xiv. 19. 


 - Natur nefal fyfyrded. PEN, 14, 


law ffydd a derbyn hwynt o'r nefoedd drwy or 
addewidion, ac ymbortha arnynt, a llawenha, a 
bydd fyw fyth. Yr Arglwydd a ddywed wrthyt 
ti megis y dywedodd wrth Elias, “ cyfod 2 
« bwyta, canys y mae i ti lawer o ffordd, er 
nad yw err ffordd yn faith, etto yn ddiffygiol, am 
hynny ufuddha lais dy Dduw, cyfod ac ym- 
bortha ar fara 'r bywyd, ac yn nerth hwn, dos i 
tynydd yr Arglwydd, ac fel MHaſes, bydd farw ar 
y mynydd p'le rwyt yn myn'd, a dywed gyda 
Simeon, yr awr hon Arglwydd y gollyngi dy 
was mewn tangnefedd, canys llygaid js ffydd 
« a welſant dy iechydwriaeth (k).% g 
III. Ymmherthynas Ir Je cymmwyſat i neſol 
fyfyrdod, amlwg yw, mai goreu po dirgelaf fydde, 
Mae ar ein hyſprydoedd ni achos am bob cym- 
morth, a rhyddid oddiwrth bob rhwyſtreu yn y 
gwaith hwn, Os arch Crift i ni fyned Ir dirgel 
i weddio (I), dylem fyn'd i'r dirgel i tyfyrio hefyd. 
Mor fynych yr ai Criſt ei hun i ryw fynydd, 
neu anialweh, neu ryw le dirgel arall? Am hynny 
tuac at fyfyrio 'n ddwfn ac yn ddifrifol, tro oddi- 
wrth bob cwmpeini, hyd yn oed duwiolion ei 
hunain, fel y bo iti dros ennyd fwynhau 8 
deithas dy Arglwydd. Os na ddichon yr yigol- 
haig aſtudio yn y dyrfa, *rhwn ni ymarter on'd 
ei got a'i ddyfais yn unig ; lai o lawer y dylait 
ti fod yn y dyrfa, rhwn wyt i arfer holl alluoedd 
dy enaid, ac- ar wrthddrych gymmaint goruwch 
natur. Nid ym yn darllen i Dduw ymddangos 
ond anfjnych drwyddo ei hun na thrwy ei angy- 
lion i neb o'i brophwydi neu ſaint, yn y dyrta, 
ond yn fynych pan oeddynt wrthynt eu hunain. 
. —Ond dewis droſot dy hun, pa 1e a gyttuna 
oreu a'th yſpryd di; pa un ai o fewn drws neu 
allan. Efampl Jaac yn myned allan Ir macs, 
pt | "Twy'n 


{k) Luc li. 29, 300 (1) Matt. vi, 6, 


Pzx- 13. Natur nefol ſyfyrdad. 271 


 'rwy'n meddwl, a gyttuna oreu a'r rhan fwyaf. 
Ein Harglwydd a ai mor fynych i ardd ddirgel, 
az y gwyddai Judas, pan ddaeth i'w fradychu, 
p'le i gael gafael ynddo : etto er iddo gymmeryd 
ei ddiſgyblion gydag ef yno, etto efe a dynnodd 
oddiwrthynt i addoli 'n fwy dirgel (m): ac yno 
y mytyriodd ar ei chwerw angau a'i ddioddefaint 
nes aeth ei enaid yn drift iawn, ac yna y tywall- 
todd ei enaid mewn gweddi (n). Wele, roedd 
Criſt yn arfer gadael pawb a myned ei hun. i 18 
dirgel i fyfyrio a gweddio, felly y rhaid i ninneu 
hefyd : ei fyfyrdodeu a gyrrhaeddent ymmhell- 
ach na'i feddylieu, roeddynt yn effeithio ac yn 
trywanu ei galon a'i enaid, ae felly y rhaid i'n 
rhai ninneu wneuthur, Ond yn unig fod dir- 
fawr wahan rhwng y petheu yr oedd efe, ac yr 
ym ni yn myfyrio arnynt. Roedd Criſt yn my- 
fyrio ar y dioddefaint a haeddodd ein pechodeu 
ni, nes aeth digofaint ei Dad drwy ei holl enaid 
ef: ond yr ym ni i fyfyrio ar y gogoniant a bwr- 
caſſodd efe i ni, nes bywhao ein hyſbrydoedd ac 
y llanwo ein heneidieu o gariad y Tad, a Ha- 
wenydd yr Yſpryd Glan. | 
IV. Yr wyf yn y lle neſaf i'th gynghori di 
ghylch parottoad dy galon i'r nefol fyfyrdodeu 
bon, Y mae llwyddiant y gwaith yn pwyſo 
llawer ar hwyl yr enaid. Pan nad oedd ynghal 


on 
dyn ddim i driſtau r Yſpryd, yr ydoedd y pryd 
hynny yn annedd hyfryd Tw chreawdwr, Ac 
nid aeth Duw allan oddiyno nes i ddyn ei am- 
mherchi a'i ddigio. Nid oedd dim oerder na 
phelldra rhyngddynt, hyd nes aeth y galon yn 
bechadurus, ac yn garchardy rhy ffiaidd i Dduw 
ymhyfrydu ynddo. A phe bai r enaid wedi ei 
adfer 1'w ddiniweidrwydd gynt, Duw a gyfan- 
neddei yn ewyllyſgar ynddo etto: ie ac mor 
belled ag y mae wedi ei adnewyddu gan yr Y ſpryd, 
N a' 
m) Ioan xvil. z, 3. Luc xxii. 41. (n) Marc xiv. 35, 


1 


. - 
n 
— 
« «a 2 * A * 
— — - — — » 
” 


2 o * — — — 1 3 3 
jo : — - dg 1 -— _— \ 
G — _ a = * a a * 2 7 J = a 
; 2 ws Rn. bg] . 44 —— _ »-: 2 ON — 
* — a —_— III _ 
— * — 2 = OY . tas 0 6 * 7 = 
- — - S- 


r 
—— —— 


Talk NT ; 
Ip 
> <a 


— = 
1 
1 a 


os 


20 tw} ws <4 
— — — — 


2 


* " 


_ 
* 2 "— 


ES > a, LS 


= * AY es: * — — 
. 7 r 2 


272 Natur nefel fyfyrdad. Pex, 13, 


zi biiro oddivrth ei aflendid, 2'i addurno a delw 
Duw, yr Arglwydd a'i haddef yn eiddo iddo; 


2 Chriſt a ymddengys iddo; a'r Vſpryd a drig 


ynddo fel ei deml. Mor belled ag y mae 'r galon 


gwedi ei chymmwyſo i ymddiddan a Duw, mor 


belled a hynny yn gyffredin y mae yn ei fwyn- 
hau. Gan hynny, “ cadw dy galon yn. dra 


dieſgeulus, canys allan o honi y mae bywyd 


« yn dyfod (o).“ Vn fwy neillduol; 
1. Myn dy galon mor rhydd ac a fo poſſibl oddi- 


wrth y Hyd. Gad heibio n llwyr feddwl am dy 


negeſeu, dy flindereu a'th fwynhad, a phob peth 


a fo am gael lle yn dy enaid. Dere ag ef mor 


wag ag a fo poſſibl, fel ag y byddo ya gym- 


mwuyſach i'w lenwi a Duw, Nid elli gyflawni 


y ddyledſwydd hon yn anad un ddyled{wydd a 
darn o'th galon. Pan elych i fynydd y myſyrdoden, 
byddi fel y cybydd wrth y crug aur, *rhwn, pan 
oedd yn cael cennad i gymmeryd y faint a fynnai, 
a alarodd am nad allai gludo mwy : felly titheu 
a elli gael cymmaint o Dduw a gogoniant, ag 
a allo dy galon gul gynnwys. Vna y dywedi, 
© Q nad allai 'r deall a'r ſerchiadeu hyn gynnwys 


© mwy! Fy anghymmwyſder i 'n fwy na dim 


© arall ſy'n peri nad yw 'r lle hwn yn nefoedd 


imi * Diau fod yr Arglwydd yn y lle hwn, 


« ac ni's gwyddwn i. Y mynydd hw ſy'n lawn 
« o gerbydeu tanllyd,“ ond bod fy llygaid i yn 
© dywyll heb allu eu canfod. O er fath eirieu 
% gariad ſydd gan Griſt i lefaru, a'r fath ry- 
© feddodeu o gariad i'w dangos, ond am nad 
« allaf fi ei derbyn etto! Y nefoedd fy'n barod 
© j mi, ond fy mod i yn ammharod i'r nefoedd. 
Weithian, daarllenydd, gan weled bod dy . fwyn- 
had o Dduw, yn gorphwys llawer ar gymmhwyſ⸗ 
der a threfn dy galon, yn y myfyrdodeu hyn, 17 


| (o) Diar. iv. 2}, 


PEN. 13. Natur nefol fyfyrded. 273 


ef yma, os byth, a'th holl enaid. Dywed wrth 
dy holl feddylieu a'th negeſeu bydol, fel Criſt 
wrth ei ddiſgyblion, © eiſteddweh ymma, tra r 
elwyf a gweddio accw.” Neu fel Abraham wrth 
ei langciau, pan aeth i offrymmu Jſaac, arhoſweh 
« chwi ymma, a mi a Af accw i addoli, ac a 
« ddychwelaf attoch.” Megis ag y gwthiodd 'r 
offeiriaid Uzziah y brenin allan o'r cyſlegr, p'le 
' rhyfygodd arogl-darthu, pan welſant iddo- 
— ya wahan-glwyfus; felly gwthia ditheu 
allan o deml dy galon, y meddylieu aflan hynny 
ac y mae Duw yn eu gwahardd, 5 N 
2. Edrych ar i ti gymmeryd y gwaith hwn 
mewn llaw gyda r parch mwyaf yn dy galon a'th 
zddwul, Nid oes dim cellwair mewn petheu 
ſanctaidd, © Duw a ſanReiddir yn y rhai a neſant 
atto (p).“ Y dyledſwyddeu yſprydol a derchaf- 
edig hyn ſydd fwyaf buddiol -i'r enaid, os iawn 
arferir hwynt ; ond mwyaf peryglus wrth ei cam- 
arfer. Y mdrech gan hynny i geiſio y meddylieu 
dyfnaf am breſennoldeb Duw, a'i fawredd aneirif. 
Os na faidd Efeer y frenhines neſhau, nes i'r 
brenin eſtyn y deyrnwialen, meddwl, gan hyany, 
gyda pha barch y dylit ti neſhau atto ef, rhyn 
2 wnaeth y bydoedd a gair ei enau, ac ſy'n eynnal 
0 ddaear fel ar gledr ei law, rhwyn ſyn .cadw 'r 
aul, y lloer a'r ſer yn eu cylchoedd, a'r hwn 
ly'n goſod terfyneu Ir mor 2 Vr 
wyt yn myned i ymddiddan ag ef, ger bron 'r hwn 
y cryn y ddaear ac y dychryna cythreuliaid, a cher 
bron gorſedd pa un y gortydd arnat ti a'r holl fyd 
ar fyrr ſefyll, a derbyn barn dragywyddol. O 
meddwl, mi a gaf y pryd hynny feddylieu uchel 
am ei fawrhydi. Fy yſprydoedd marweidd yno 
a ddeffront, ac ammharch fy meddwl a dderfydd 
am dano, a ph'am na bydd i deimlad oi fawr- 
N 5 © edd 

(1) Lei. x, 3. | 


Gay — ts 


— 


* 
_ N 
| li 
= 
© 
— 
3636 
.* 
4 
nll 
1 *% G 
» . 
TY ! >a 
. 
FEY: 1 
of + f 
Fu 4 
l - 
—_ 5 
»- | [7 . 
”, 7 
* 
U 0 
U 
* 
: f 
9 HL 
= o 
1 
—_ 
= = 
_ 
. 4 
* 1 
11. 
47 i 
I $ 
Q - 
2 N i 
* 
45 
1 
7 


. 
. 
1 
[s 
s 
= 
4 
. 
4 
= 
„ 
1 *1 
*; 
! 

£1 
n 


274  MNatur nefol fyfjrded. Pkx. 13. 


7 edd fy neffroi 'n awr, a dychryn ei enw lenwi 
fy enaid ?? Ymdrech hefyd i amgyffred maint 
y gwaith a gymmeri mewn llaw, a theimla 'n 


_ ddwfn mor bwyſig a rhagorol ydyw. Pe byddit 


yn ymbil am dy fywyd ger bron gorſedd barnyr 
daearol, mor ddifrifol fyddit, etto ni byddai hynny 
on'd bychan at hyn. Pe byddit ynghylch y fath 


waith ag oedd gan Ddafyd wrth ymladd a Goleiah, 


ar ba un yr oedd llwyddiant teyrnas yn ſefylh 
nid oedd hynny ond megis dim at hyn. Meddw], 
beth pe bait yn myned i'r fath ymdrech ag y bu 

Jacob ynddi, neu i ganfod y fath olwg ag a 
gafodd y diſgyblion ar y mynydd, mor ddifrifol, 
mor barchus y byddai 1 ti 5 ac edrych ! Fe 
byddai on'd 1 angel o'r nefoedd bwyntio dy gy- 
farfod yn y lle a'r amſer y byddit yn myfyno, 
gyda pha arſwyd y'th lenwid ? Yftyria ynte, gyda 
pha yſpryd y dylait ymgyfarfod a'r Arglwydd, 
a chyda pha ddifrifwch a braw y dylit ymddiddan 


ag ef beunydd! Yſtyria hefyd, ganlyniad ded- 


wydd y gwaith, os llwydda, bydd iti fo dder- 
byniad i breſennoldeb Duw, ac yn ddechreuad 
th dragywyddol ogoniant ar y ddaear; ac yn 
foddion i beri iti fyw goruwch dynion yn gyff- 
redin, a'th ofod yn yr yſtafell neſſaf at yr angylion 
eu hunain, fel y bo i ti fyw a marw 'n orfoleddus, 
Gan fod y gwobrwy mor fawr, dylai dy barottoad 
fod yn En: Nid oes neb ar y ddaear yn 
byw J ath fywyd o lawenydd a dedwyddweh, a'r 
thai ſy'n ymarter ar myſyrdadeu nefol hyn. Nid 
yw llawenydd pawb eraill, on'd fel chwariaeth 
plant, neu chwerthiniad *r ynfyd, neu freuddwyd 
y claf am iechyd. *Rhwn ſy'n ymdrin a'r net- 
oedd yw 'r unig ynnillwr, a'r hwn a eſgeuluſo 


hyn yw er unig gollwr. Mor ddifrifol, gan hynny 


y dylid gwneuthur y gwaith hwn ? 
| PEN, 


\ 


Pex. 14. A defaydd a wha Cc. 275 


P E N. XI V. 


Y defnydd a wna nefol fyfyrdod o yſtyriaeth, y 
ſerchiadeu, hunan-ymddiddan a gweddi, _ 


Y darllenydd jn cael ei wahawd1 i ofad yngbyleb 


nefol fyfyrdods Dangofir iddo, I. pa faith diufi 


a wma y/lyriaeth ar ei galon, dan amryw benneu 
neillduol. Yna II. dangofir fel mae r ſerchiadeu 
yn cynnorthwyo - nefol fyfyrdad ; yn enwedig, 1. 
cariad, 2. dymuniad, 3. gabaith, 4. calondid, 5. 
a llawenydd. III. Dangofir yn fyrr fel mae hunan- 
ymddiddan a gwedai yn dyrchafu nefol-fyfyrdod. 


9 OL goſod dy galon mewn hwyl, deuwn 


weithian at y muſic ei hunan, -*'Nol cael 
blys, dere n awr at y wledd, ac ymhyfryda dy 
enaid fel ag a mer a braſder. Y nefoedd, a 
Chriit,, a thragywyddol bwys gogoniant ſy o'th 
flaen. Na ddibriſta 'r gwahoddiad hwn, ac na 
wna eſguſodion ; pwy- bynnag wyt, cyfoethog 
neu dlawd, mewn eluſen-dy neu yſpytty, yn y 
prif ffyrdd a'r caeau, gorchymmynnwyd i mi 
eich cymmell chwi i ddyfod i mewn, a gwynn 
fyd y neb a fwyttao fara yn nheyrnas Dduw ! 


Y mae 'r manna 'n gorwedd o amgylch eich 
. pebyll, ewch allan, ceſglwch ef, dygweh ef adreꝰ, 9 


ac ymborthwch. arno. Tuac at hyn, nid rhaid 


imi ond dangos i chwi, pa fodd 1 arfer eich 


9 
E 
0 


x 


Vityriaeth--ſerchiadeu—hunan-ymddiddan==a gweddi, 
I. Yityriaeth yw *r offeryn mawr i dduyn ym- 


o'n bodd, ac ni 


buy 
(a) Salm. J. 21, 2a. 


nlaen y gioaith ay hun. Rhaid i ni yſtyried 
o'n hanfodd, fel y gwna yn- 
tydion a 'damnedigion, © pan drefno Duw eu 


pechodeu ger bron eu Uygaid (a) ;** gorfydd arnynt 


276 Ladd a n Pz x. 14, 


hwy yſtyried ardderchawgrwydd Criſt, *rhwn a 
ddiyſtyraſant, a'r tragywyddol wynfyd a gollaſant 
drwy ynfydrwydd. awr yw gallu yſtyriaeth 
i gynnhyrfu 'r ſerchiadeu, a gwaſgu petheu at 
y galon, megis yr ymddengys drwy 'r pethey 
caalynol. 

1. Yilyriaeth, fel pe bai, a egyr y drws rhiung 
3 pen a'r galon. Y dealltwriaeth, *nol derbyn 
gwirioneddeu a'u tryſora yn y cof, yſtyriaeth 


a't dwg oddiyno tr ſerchiadeu. Pa mor ragorol - 


a fyddai dyſgeidiaeth a gwybodaeth, pe caent 
ryddid i fyn'd o'r pen i'r galon, a pheri i” 
ſerchiadeu gydredeg a'r deall? Efe 'n gyffredin 
yw *r *ſgolhaig goreu, ſy ganddo y deall mwyaf 
cyflym, cryf, a helaeth ; ond efe yw *r criſtion 
goreu, ſy ganddo y meddylicu dyfnaf a cha- 
rediccaf am Ieſu Griſt, a chanddo y ffordd fwyaf 
agored, nid o'i gluſt 'w ymmennydd, eithr 
oddiyno i'w galon. Er mai gwaith yr Yſpryd 
Glan yn bennaf yw hyn, etto rhaid i ni ddifſgwyl 
wrtho drwy fyfyrio. = 7 
2. Nyriaeib a- ddengys i' r ſerchiadeu y petheu 
Hynny ſydd &r pꝛuys mwyaf. Ni ddichon y gwrth- 
ddrych mwyaf prydferth roddi pleſer p'le ni 
chanfyddir ef, na'r newydd goreu beri llawenydd, 
ir hwn na chlywo am dano; eithr yſtyriaeth 
a ddwg i'r amlwg y petheu ceddynt ddirgel, ac a 
ddaw a hwynt i lygad a chluſt yr enaid. Onid 
yw Crift a gogoniant ya wrthddrycheu hoff iawn, 
pe canfyddem hwynt yn eglur, a meddw] am 
danynt mewn rhyw feſur yn gyfattebol i'w gwerth! 
Yiſtyriaeth a'u hamlyga hwynt ini: dyma ddrych 
y eredadyn, drwy ba un y cenfydd o'r ddaear 
ir nefoedd. L 
3. Myriaeth hefyd a ddwg y petheu muwyaf 
pwy/ig, yn. y madd mwyaf effetthiol, Vſtyriaeth a 
ymreſymma *r peth a chalon dyn ei hunan, ye 
| R Js 0 r 


Pex. 14. neſel fyfyrded o yſlyriaeth, &c. 277 


fo 'r credadyn am dderchafyd ei galon at nefol 
fyfyrdod, gynnifer o reſymmeu ſy'n barod i'w 
gynnorthwyo, ſef pob peth oddiwrth Dduw a 
Chriſt, a'r holl briodoliaethey dwyfol, oddiwrth 
ein cyflwr gynt, ac yn breſennol, oddiwrth 
addewidion a gorchymmynion Duw, oddiwrth 
ddioddefaint a mwynhad amſerol, oddiwrth nef 
ag uffern ! ie, mae pob peth yn cynayg ein helpio 
i eſgyn mewn nefol fyfyrdod, ac yſtyriaeth yw 'r 
llaw i dynnu cymmorth oddiwrthyat i'r enaid. 
Mor gadarn ag anffaeledig yw rheſymmeu Duw? 
A pha beth yw yſtyriaeth, ond darllen droſodd, 
ac ail adrodd ei reſymmeu ef, i'n calonneu? Megis 
yr oedd gan y mab afradlon amryw reſymmeu 
cryfion i ddadleu ag ef ei hun, pa ham y dylai 
ddychwelyd i dy ei dad; felly y mae gennym 
ninneu, i ymddadleu a'n ſerchiadeu i'w perſwadio 

i fyned 1 — tragywyddol ein Tad. 
4. Yityriaeth a dderchaſa reſium i' r awdurdad a 
berthyn iddo, V mae n helpio i'w waredu 0'1 
gaethiwed i'r ſynwyreu, gan ei oſod drachefn ar 
orſedd yr enaid. Pan fo rheſwm P eyſgu, mae r 
ſynwyreu yn llywodraethu. Ond pan fo i yſty- 
riaeth ddeffroi rheſwm, y mae 'n codi fel Samſon, 
ac yn ymroi i dorri rhwymeu trythyllwch, ac i 
twrw i lawr dwyll y cnawd. Pa nerth a ddichon 
y llew ddangos pan fo'n cyſgu ? Beth yw brenin, 
wedi ei ddiorſeddu, fwy na dyn arall? Beth yw 
rheſwm pan fo'n gaeth-was i'r cnawd, ond y 
peth mwyaf direſwm yn y byd ? dynion mwyaf 
anyſtyriol yw y rhai mwyaf anianol. Peth hawdd 
a chyffredin iawn y pechu yn erbyn gwybodaeth ; 
ond nid mor hawdd y dichon dynion weithredi 
yngwrthwyneb i yſtyriaeth ddofn, ddifrifol a phar- 
haus. Am hynny, deffro ac yoga fel y bo 'th 
relwm gael ei ddychwelyd gan Y{pryd Duw rw 
lawn lè: canys rheſwm yſprydol, ac nid ſynwyreu 
| WE cnawdol, 


278 Y defuydd a un Pen, 14. 


cnawdol, neu dyb ddynol a ddichon farnu petheu 
nefol. Ac yſtyriaeth yſprydol a bar i ti ganfod y 
fath werth ———— ffydd, ac y bo i 
betheu amſerol fyned yn ddiwerth yn dy olwg. 
5. Yflyriacth a wna reſwm yn gryf a diwyd. 
Yr oedd o'r blaen fel pw]l llonydd o ddwfr, ond 
awr fel firwd nerthol yn gyrru 'r cwbl o'r blaen. 
O *r blaen, fel cerrig yn y nant, ond yn awr fel 
y garreg honno yn ffon dafl Dafydd, yn taro 
Goliath em hanghrediniaeth ni yn ei dalcen. Megis 
mae r annuwiol yn parhau'n annuwiol, drwy 
ballu rhoddi eu rheſwm ar waith, ac yn gwrthad 
credu ; felly y mae duwiolion yn anghyſſurus, am 
eu bod yn gadael i ffydd a rheſwm gyſgu 'n 
lonydd, yn lle eu cynhyrfu, a'u rhoddi ar gerdded 
_ yn y gwaith hwn o fyfyrdod. Pa ofneu, triſtwch, 
a llawenydd y mae hyd yn oed ein breuddwydion 
yn eu cyffroi ynnom ? Pa faint mwy effeith a wnai 
dwfn a difrifol fyfyrdod arnom ? 

6. Yilyriaeth a una int barhau yn y gwaith 
rheſymmol hun. Myfyrdod a ddal reſwm a ffydd 
at eu gwaith, gan chwythu y tan nes cynneuo 'n 
fflamm. Er na wna rhedeg ychydig gamreu 
wreſogi dyn, etto cerdded dros awr a'i cynneſſa; 
felly, er na wna meddylieu gwibiog diſymmwth 
dderchafu ein ſerchiadeu i wres yſprydol, etto 
myfyrdod a ddichon gadw ein meddylieu ar waith 
nes cynneſſo ein calonneu—Felly, chwi welwch 
y fath dueddiad cryf ſy mewn yſtyriaeth i beri ir 
_ enaid eſgyn yn uchel mewn nefol fyfyrdod. | 

II. Gadewch ini 'n neſſaf weled fel mae r 
gwaith nefol hwn yn cael ei ddyrchafu gan y 
erchiadeu pan fo'nt ar waith. A'r unig wir 
ffordd i roddi 'r ſerchiadeu ar waith yn iawn, yw, 
rhoddi ffydd ar waith 1 gredu 'r addewidion a 
roddodd Duw ini am dragywyddol orphwysfa 'r 
aint, ac am ein hawl ni yn yr orphwysfa a'r 

| | addewidion 


Pen, 14+ nefol fyfyrded o yflpriaeth, Sc. 29 


addewidion hyn. Pe llwyr gredem ni oddifrif fod 
y fath ogoniant, ac y bydd i ni ar fyrr ddyddieu 
ei ganfod a'n Hygaid, O pa ſerchiadeu a gynnhyr- 
fai hyn ynnom ni | Pa amgyffrediadeu fynn am 
y bywyd hwnnw a barai hyn! Pa gariad, pa 
hiraeth a godai hyn o'n mewn ! O fel y rhoddai 
hyn bob ſerch ar waith ! Fel y byddai ini lammu 
o lawenydd, wrth yr olwg leiaf o'n hawl i 
ogoniant ! Byth na ddiſgwyl i gariad a llawenydd 
gyfodi tra fo ffydd, (*rhon ſydd i arwain y ffordd) 
ya gorphwys yn llonydd. Gan hynny, dyro ffydd 

beunydd ar waith, a goſod ger ei bron radlonrwy 
a ſiccrwydd yr addewidion, a gwel fel mae Duw'n 
cymmell pawb i ymaflyd ynddynt; gwel mor 
lawn o ras a chariad y] Criſt, a chynnifer arwydd 
' ©'i gariad a roddodd ef ini, ac mor ffyddlon y 
efe yn ei gyfammod; a gwel yr arwyddion Oi 
gariad a blannodd efe o'n mewn. Dyro hyn oll 
at eu. gilydd, a meddwl, pa un a ydynt yn tyſti- 
olaethu am ewyllys da ein Harglwydd ym mher- 
thynas i'n hiechydwriaeth ni, a pha un a allwn ya 
gymmwys haeru y hyn yn wyneb ein 
hanghrediniaeth—Felly, pan afaelo ffydd fel hyn 
yn addewidion Duw ym mherthynas 'n happuſ- 
rwydd bythol, yna bydded i'n myfyrdodeu ddyr- 
chafu ein ſerchiadeu, yn enwedig — cariaa—a4y- 
muniad— gobaith—=calondid—a Uawenydd, a 
1. Cariad yw 'r ſerch cyntaf a gyfyd mewn 
nefol fyfyrdod. Edrych drwy ffydd ar odidaw- 
grwydd dy nefol orphwysfa, ac yna dy gariad a 
ennyn o ſerch at 2 gwynfyd a fydd mewn byd 
arall, Gad i'th ffydd ymaflyd yn dy galon, a 
dangos iddi adeiliad gogoneddus ty dy Dad, ac 

anrhydedd ei deyrnas, a'r drigfan dragywyddol 

mae Criſt yn ei pharottoi i ti yno. Gad it 
ffydd dywys dy galon i breſennoldeb Duw, ac 
mor agos atto ag a fo poſſibl, a dywed wrthi 
Wele, 


=_ 

e 1 * 

2 <7 * 1 — 

- — 1 ener 8 

; * 3 j—ꝑ— Ser ewes tche'y -- 
\ the” R - 
— 929 . * „ my 
, N > 


er / ; 
5 : N 
4 : 
# 
4 * 5 
n 
e 
1 
i 44 4 
i 4 
J. 
3 
* 4: | 
+ | 
0 7 
{ 35 + p 
- * by 4% 
l p E 
I 34 
+ #7 
; 4#- 
1 Fr, 
oe _ 
4 ” 
11 
| 
i | 
1+ 8 
FF = £ 
7 5 
bs 
7 
i 


280 | Y defnydd a wna Pax, 14. 


Wele, yr Hen ddihenydd, Jehofah 'r Arglwydd, 
© aelwir YDWYF : dyma efe, 'r hwn a wnaeth 
© y bydoedd a'i air, fy'n cynnal y ddaear, ſy'n 
„ Ilywodraethu r teyrnaſoedd, ſy'n trefnu pob 
© digwyddiad, ſy'n daroſtwng ei elynion, ſy'n ce. 
© ryddu tonneu chwyddedig y mor, ſy'n rheoli er 
* gwyntoedd, ac yn peri i'r haul redeg ei yrfa, 
© a'r fer adnabod eu cylchoedd :. dyma efe, 'r 
© hwn a'th garodd di er tragywyddoldeb, a'th 
© luniodd yn y groth, a roddodd-iti 'r enaid hwn, 
© a'th ddygodd 1'r goleuni, a'th oſododd ym mhlith 


yr uchaf o'i greaduriaid daearol, a'th gynnyſ- 


© gaeddodd a deal] a donieu, *rhbwn ſy'n cynnal 
© dy fywyd, a phob comffordd a feddi, ac ſy'n 
< gwneuthur rhagoriaeth rhyngddot ti a'r gwaelaf 
© a'r truenuſaf ar y ddaear. O, dyma un ſydd 
& deilwng o'th gariad ! Yma y dylit dywallt allan 
© dy enaid mewn cariad! Yma ammhoſſibl iti 
© oaru gormod! Dyma 'r Arglwydd a'th fen- 
6 Aithiodd di a't drugaredden ! Dyma efe, r hwn 
© y mae angylion a ſeintieu 'n ei foli, a llu r net- 
* oedd yn ei fawrygu fyth! Parha fel hyn i 
fyfyrio ar glod dy Dduw, a ſylled dy galon ar ei 
odidawgrwydd, nes bo i dan fanctaidd cariad 
ennyn yn dy fynwes, 1 4 £4 

Oos na theimli dy gariad etto 'n lloſgi, dwg dy 
galon ymmlaen, a dangos iddi fab y Duw byw, 
'r hwn a elwir ei enw © Rhyfeddol, Cynghorwr, 
« y Duw cadarn, Tad tragywyddoldeb, Iywyſog 


ic tangnefedd ;?* dangos iddi frenin y faint ar. 


orſedd ei ogoniant, y cyntaf a'r diweddaf; yr 
« hwn ſydd a'r hwn oedd a'r hwn ſydd i ddyfod; 


« yr hwn a fu farw, ac ſydd fyw, byw ydyw yn 


« goes oeſoedd; 'r bwn a wnaeth dy gymmod di 
« drwy waed ei groes,” ac a barottodd i ti drigfan 
o dangnefedd gyd ag ef ei hun; y.tangnefyddwr 


mawr yw efe wrth ei fwydd; teyrnas tangnefedd 


* 


Pen. 14. n1efol fyſhrded o yyriaeth, &c. 281 


yw ei deyrnas ef; ei efengyl fydd newyddion o 
heddwch, a't lais i ti 'n awr ſydd lais o heddwch : 
dere 'n agos a ſylla arno. Ai nid wyt yn clywed 
ei lais? Efe, 'r hwn a archodd i Domas ddyfad yn 
agos, i weled ol yr hoelion, a rhoddi ei fys yn ei 
glwyfeu; efe ſy'n gal arnat ti; *dere'n agos, 
© a gwel yr Arglwydd dy iachawdwr, ac na fydd 
© angrhedadyn on'd credadyn, tangnefedd i ti, 
nac ofna, myhi ydyw.“ Sylla'n graff arno. Ai 
nid wyt yn ei adnabod ef? Efe ydyw, a'th ddygodd 
di i fynu o bwll uffern, a ddiddynmodd farn dy 
gondemniad, a ddioddefodd y felldith a haeddaiſt 
di, a adferodd y bendithion a fforffettiaiſt di, ac a 
bwreaſſodd yr oruchafiaeth a gei di etifeddi fyth. 
Ai nid wyt ti etto yn ei adnabod ef? Ei ddwylaw, 
ai ben, a'i yſtlyſeu a'i galon a archollwyd, fel y 
gallit ti, yn waſtad, wrth y nodeu hyn ei adnabod 
ef. Ai nid wyt ti 'n cofio r amſer “y cafodd ef 
« di yn gorwedd yn dy waed, ac a doſturiodd 
« wrthyt, a rwymodd dy archollion, a'th ddygodd 
“ adre, ac a ddywedodd wrthyt, bydd fyw.“ A 
anghofiaiſt di er pan archollodd ef ei hun i iachau 
dy archollion di, ac y gwaedodd ef i rwyſtro 1th 
waed di redeg ? Os na ad waenoit ef wrth ei wyneb, 
ei lais, a'i ddwylaw, gelli ei adnabod ef wrth ei 
galon; efe biau 'r galon dyner accw a doſturia 
wrth eneidieu ; ni ddichon neb arall ber chen arni; 
cariad a thoſturi ſydd ynddi 'n Hawn : dyma eke, 


'r hwn a ddewiſodd dy fywyd di o flaen ei fywyd 


ei hun; ſy'n dadleu a'i waed ger bron ei Dad, ac 
yn eiriol yn ddibaid droſot ti. Oni buaſai iddo 
ef ddioddef, gymmaint fuaſai raid i ti ddioddef ? 
Nid oedd ond cam rhyngddot ti ag uffern, pan 
neidiodd ef ymmlaen i dderbyn y ddyrnod. Onid 
oes yma danwydd ddigon i gadw cariad byth ar 
dan? Onid yw'th galon yn meddalu wrth edrych 
ano, ac mor llawn, nes ydyw, fel Jacht 1 

| | þwilio 


= 3 3 
— 2. © 2-4 cc a ——— PPP — - 
* — 223 — —— —— 7 — — ” pet >” 
. 


— — — 


— ge: ee 


282 1 defrydda wna Pex, 14. 


chwilio am Ie i wylo? Neu onid — dagreu dy 
gariad yn gwlychu 'r llinelleu hyn ? Dos ymmlaen 
ynte, canys maeſydd cariad ydynt helaeth, dy 
waith yn dragywydd fydd edrych a charu ; ac nid 


rhaid fod arnat eiſieu petheu i fyfyrio arnynt yn 


breſennol. _ | LD 

Mor fynych y cafodd dy Arglwydd di fel Hagar, 
yn eiſtedd, ac yn wylo, gan feddwl fod dy enaid 
yn Hwyr golledig, ac efe a agorodd i ti ffynnon o 
ddiddanwch, ac a agorodd hefyd dy lygaid i'w 
chanfod ? Mor fynych y cafodd ef di, yn IlIwfrhau 
fel Elias, yn deiſyf am gael marw allan o'th a 
ond efe a ddygodd gyſſur iti, heb ei ddiſgwyl, 
ac a'th ddanfonodd ynghylch ei waith ef yn llonn 
a chalonnog drachetn? Mor fynych y cafodd 


ef di, fel gat y prophwyd, yn lefain allan, © och! 


beth a wnawn, canys llu a'n hamgylchodd ; ac 
efe 2 agorodd dy lygaid i weled tod mwy o'th 
blaid nag i'th erbyn.” Mor fynych y cafodd ef 
di, fel Zonah, yn rwgnachlyd, ac yn blino ar dy 
einioes; ac efe ddywedodd yn dirion wrthyt ti, 
* ai da yw 'r gwaith ymddigio o honot” wrthyf 
f, a grwgnach i'm herbyn? Mor fynych y 
golododd ef di i wilio a gweddio, i edifarbau a 
chredu, a phan ddychwelodd, y cafodd ef di yn 
eyſgu, ac etto a guddiodd dy eſgeuluſdra a mantell 
ei gariad, gan ddadleu 'n dirion droſot ti, © fod 
yr yſpryd yn barod, ond y cnawd yn wann ?” A 
all dy galon fod yn oerllyd wrth feddwl am hyn ? 


A ddichon hi gynnwys ei hun wrth gofio am ei 


doſturi annherfynedig hwn ? Daarllenydd, dangos 
fel hyn, i'th galon ddaioni Criſt ; dadleu, fel hyn, 
a'th galon rewllyd, nes, fel Dafydd, y gallech 
dd*we'yd, © gwrelogodd fy nghalon o'm mewn: 
« tra 'r oeddwn yn myfyrio, ennynnodd tan.” 
Os na chynnhyrfa hyn dy gariad, myfyria ym 
mhellach ar ä a phrydterthwch 

| | | perſonol 


. ” 5 Þ . y 2nd 


Pen. 14. nefol fyſfyrded o yflyriatth, Qc. 283 


perſonol Criſt, ar ei holl drugareddeu neillduol i ti 
dy hun, ar ei holl berthynaſeu agos ac anwyl i ti, 
a'r dedwyddwch a gei yn ei breſennoldeb yn dra- 
xywydd. Gwaſg y petheu hyn adre at dy galon ; 
ymddwyn tuac atti, fel Criſt tuac at Bedr, pan 
ofynodd iddo dair gwaith, “a wyt ti yn fy ngharu 
1?” nes iddo driſtau ac atteb, © Arglwydd, ti a 
wyddoſt fy mod i yn dy garu di:” felly blina a 
chywilyddia dy galon allan o'i ſyrthni, nes y 
gallych dd'we'yd mewn gwirionedd, mi a wn y 
© ewyr fy Arglwydd fy mod i yn ei garu ef.” 

2. Y ſerch neſſaf i'w arfer mewa nefol fyfyrdod 
yw dymuniad, Y peth a ddymunir yw daioni na 
chyrhaeddwyd etto. Os bydd cariad yn wreſog, 
ni bydd dymuniad, yn oer. Meddwl ynnot dy 
hun, * beth a welaisi? O annhraethol ogoniant ! 
© () ddyrchafedig brydferthwch! O ddedwydd 
© eneidieu a'i mwynha 'r awr hon ! maent hwy 'n 
© canfod fil © weithieu 'n amlyccach, y petheu a 
© ganfum i o hir bell, a thrwy gymmhyleu tywyll 
; 7 rhyngddwyt a hwynt. Pa wahaniaeth ſy rhwnz 
© fy nghyflwr i a hwyat ! *Rwyf fi 'n och'neidio, 
© a hwytheu 'n gorfoleddu. *Rwyf fi 'n digio, 
© a hwytheu'n boddio Duw. RwWwyf fi'n wrth. 
* ddrych o doſturi fel Job neu Lazarus, on'd y 


© maent hwy 'n berffaith ac yn ddi-feius *Rwyf * | 


fi 'n cael fy nyryſu yma ynghariad y byd, pan y 
* maent hwy wedi eu llyagcu i fynu ynghariad 
* Duw. Maent hwy 'n rhydd gddiwrth fy 
© ngofalon a'm hofneu i; nid ynt hwy ya wylo 
* yn y dirgel, nac yn nychu mewn triſtweh; y 
* dagreu hyn a ſychwyd oddiwrth eu llygaid 
© hwynt. O ddedwydd eneidieu, dedwydd fil o 
* weithieu! Och! fod yn rhaid i mi breſwylio 
* mewn cnawd pechadurus, pan y mae fy mrodyr 
am cymdeithion yn preſwylio gyda Duw ! Mor 


* belled o gyrraedd a golyg o' mwynhad gor- 


© uche] 


** 4-coath 


— — 


* 


284 * defnydd a wna Pex, 14. 


uchel hwynt yr wyf fi 'n byw yma ? Pa feddy. 
© lieu gwael ac egwan ſy gennyf am Dduw? Pa 
© ſerchiadeu oerllyd tuac atto ? Leied ſydd gennyf 
* fi o'r bywyd, y cariad a'r llawenydd y maent 
hwy 'n byw ynddynt beunydd ? Mor fuan mae'r 
© ychydig hyn yn ymadael, ac yn fy ngadael i 
mewn tywyllwch dudew ? *Nawr a phryd arall, 
mae gwrechionen yn diſgyn ar fy nghalon, a thra 
'r wyf fi 'n ſyllu arni, hi a ddiflanna, neu 'n 
hytrach, fy nghalon oer a'i diffodd, Ond y 
maent hwy a'u goleuni yn ei oleuni ef, ac yn 
yfed yn waſtadol o ffynnon llawenydd ink. 


. 


Ry'm ni yma yn blino ein gilydd a chynnhen. 
neu, tra maent hwy o un galon a lleferydd yn 
ſeinio beunydd Haleluiah 'r nefoedd mewn 
perffaith gydſain. O 'r fath wledd a welodd fy 
fydd, a pha newyn ſydd etto yn fy enaid | 
O ddedwydd eneidieu! Nid allaf, ni feiddiaf 
gynfigennu wrth eich dedwyddwch ; *rwyf yn 
hytrach yn llawenhau yn eich Ilwyddiant, ac yn 
dda gennyf feddwl am y dydd y'm derbynnir 
i'ch cyfeillach, Mi chwennychwn, nid eich 
ſymmud chwi o'ch lle, ond bod mor ddedwydd 
a bod gyda chwi. Pa'm y rhaid i mi aros, ac 
wylo, a diſgwyl ? Mae fy Arglwydd wedi myn'd 
ymaith ; wedi ymadael a'r ddaear, a myned i 
fewn i'w ogoniant; mae fy mrodyr wedi myned; 
mae fy nghyfeillion yno ; fy nghartre, fy ngo- 
baith, a fy nghwbl ſydd yno, Tra 'r wyt mor 
belled eddiwrth fy Nuw, na ryfedda beth (y'n 


«© fy mlino, pan 'r wyf yn galaru. Os gwna Micah 


ffol alaru am ei ddelw ; pa faint mwy Y bydd 1 
fy enaid i hiraethu am y Duw byw? Pe ni 
byddai gennyf obaith am ei fwynhau, myb a 
awn i ymguddio ya yr anialwch, i orwedd ac 
udo mewn rhyw ddifteithwch pell, ac i dreulio 
© fy nyddieu yno mewn triſt alarnad. Ond gar 
| be x K 


c 
C 
c 
c 
c 
0 
0 
c 
c 
0 
c 
0 
0 
0 
0 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
4 
. 
0 


* 


Pex, 14+ nefol fyfyrded o y/yriaeth, SC. 285 


© fod i mi addewid am orphwysfa yn yr hyfryd 
wlad, ac y byddaf yno cyn bo hir, myfi a garaf 
edc a hiraethaf, mi edrychaf ac a ddymunaf, a'm 

* hyſpryd a ofyn, Pa hyd, Arglwydd ! Pa hyd y 
© goddefi ir enaid hwn ſychedu a griddfan, heb 
© agor i'r hwn ſy 'n diſgwyl ac yn hiraethu am 
© fod gyda thi! Fel hyn, ddarllenydd anwyl, 
bydded i'th feddylieu ddyrchafu nes bo i ti 
lefain fel Dafydd, „O na roddid i mi i yfed o 
« ffynnhonneu iechydwriaeth!' ac nes gallych 
dd'we*'yd gydac ef, © hiraethais, O Arglwydd, am 
« dy iechydwriaeth di (b).“ A thra nad * * 


ned at Griſt, danfon atto fel y gwnaeth ei fam 


a'i frodyr, ac efe a'th arddelw di, canys efe a 
ddyweid, © fy mam i, a'm brodyr i yw y rhai 
« hyn, ſy'n gwrando gair Duw ac yn ei wneu- 
4 thur (6). 1 

3. derch arall i'w arfer mewn nefol fyfyrdod yw, 
gobaitb. Hwn ſy'n cyanal yr enaid dan ddiodd- 
ctiadeu, yn ei galonnogi 1'r anhawſdereu mwyaf, yn 
ei gadarnhau yn wyneb y profedigaetheu mwyaf 


tanllyd, ac yn ei fywhau mewn dyledſwyddeu. 


Gobaith ffydd ſy 'n rhoddi holl rodeu 'r enaid ar 
waith. Pwy a gredai neu a ymdrechai am y ne- 
foedd, oni bai am y gobaith ſy ganddo o'i mwyn- 


hau? Ewy a weddiai oni bai ain y gobaith ſy gan- 
ddo o Iwyddo gyda Duw ? Os bydd marw eich 


gobaith, mae eich dyledſwyddeu 'n marw, eich 
ymdrech yn marw, eich llawenydd yn marw, a'ch 
enaid yn marw. Ac os nad yw eich gobaith ar 
waith, eithr yn cyſgu, y mae 'n neſſa' i farw, Gan 
hynny, daarilenydd anwyl, pan wyt yn dyrchafu dy 
ſerchiadeu i'r nefoedd, nac anghofia ddyrchafu dy 
obaith. Meddwl fel hyn, ac ymreſymma fel hyn 
a'th galon dy hun; pa ham na wnaf i obeithio 'n 
* gryt ac yn gomfforddus, pan y mae fy enaid yn 


© law 
(b) Salm cxixs 174. (c) Luc vili. 20, 21. 


| 1 
f 

't 

4 
[/ 
: 

; 

Y 
'1 


286 Y defnydd a una PEN, 14, 


© law iachawdwr mor doſturiol, a phan y mae 
* teyrnas ar Jaw Duw mor haelionus? A ddan- 
© golodd ef erioed y tueddiad lleiaf i'm dinyſtrio, 
neu ballu daioni i mi? Oni thyngodd yr Arg. 
© Iwydd, “nid ymhoffaf ym marwolaeth yr annu- 
* wiol, ond troi o hono oddiwrth ei ffordd a byw?” 
© Oni thyſtiolaetha ei holl ymddygiad ef yr un 
© peth? Oni rybuddiodd ef fi o'ma perygl, cyn i 
© mi erioed ei ofni, am y mynnai i mi ddiange 
© rhagddo? Oni pharodd i mi feddwl am fy ned. 
© wyddwch, pan yr oeddwn i 'n ddifeddwl am dano, 
© am y mynnai i mi ei fwynhau? Mor fynych y 

© tynnodd ef fi atto ei hun ac at Griſt, pan yr 

* oeddwn i 'n tynnu 'n ol? Mor fynych y bu ei 
© Yipryd yn erfyn ar fy yipryd 1? A wnaethai 
© cfe hyn oll, ped fuafai foddlon i mi farw? 

© Oni obeithiwn i ped fyddai ond i ddyn oneſt 

© addo i mi ryw beth a allai roddi? Ac ai ni 
© obeithiaf pan y mae gennyf gyfammod a ly 

< Duw ? Gwir yw, y gogoniant ſydd allan o olwg; 
ni welſom etto mo drigfanneu 'r faint ; etto, onid 
© yw addewidion Duw yn ficcrach na'n golwg ni? 
© Nid drwy olwg “ ond drwy obaith i'n hachubir, 
« a'r gobaith a welir, nid yw obaith, o blegid y 
 « peth y mae un yn ei weled, i ba beth y mae etto 
„ yn ei obeithio? Ond os ydym ni yn gobeithio 
ce yr byn nid ym yn ei weled, yr ydym trwy ammy- 
4 nedd yn diſgwyl am dano (d).“ Bu 'n g'wilydd 

« gennyt fy ngobaith mewn braich o gnawd, ond 

© gobaith yn addewid Duw, ni chywilyddia (e). 

© Yn fy nicddefiadeu mwyaf, mi a ddywedaf, © yr 

« Arglwycd yw fy rhan i, am hynny y gobeithiaf 

« nddo; daionus yw 'r Arglwydd i'r rhai 2 

« ddiſpwyliant wrtho, ac i'r enaid a'i ceiſio. Da 
« yw gobcithio a diſgwyl yn ddiſtaw am. iechyd- 

„ wieth yr Arglwydd ; oblegid nid yn dragy- 
| TS « wydd 


d) Rhuf. viii. 24, 25, 


Pen. 14. nefol fafyrded o yilyriacth, c. 287 


« wydd ! gwrthyd yr Arglwydd: ond er iddo 
« oyſtuddio, etto efe a dofturia, yn 61 amlder ei 
« drugareddeu (f).“ Er nychu a marw o honwyf, 
etto myfi a obeithiaf; “ canys y cyfiawn a 
« gbeithia pan fyddo yn marw (g).“ Er y rhaid 
i mi orwedd i lawr mewn Ilwch a thywyllwch ; 
© etto yno, fy nghnawd a orphwys mewn go- 
« baith(h).” A phan na bo gan fy nghnawd 
© ddim 1 lawenychu ynddo; “ etto myfi a gadwaf 
« orfoledd fy ngobaith yn ſicer hyd y diwedd (i); 
« canys gobaith y cyfiawn fydd llawenydd (k).“ 
© Yn wir pe byddwn i fy hunan i foddloni cyfi- 
© awnder dwyfol, yna ni byddai dim gobaith ; 
« on'd Criſt a ddygodd obaith gwell i mewn ; 
« trwy yr hwn yr ydym yn neſau at Dduw(1).” 
© Neu pe byddwn 1 wneuthur a chreadur egwan, 
© ni byddai on' 97 obaith; canys pa fodd 
\ y gallai efe gyfodi 'r corph hwn o'r llwch, a' m 
dyrchafu i goruwch yr haul? Ond beth yw 
' ©* hyn i'r hollalluog nerth, 'r hwn a wnaeth 
© nefoedd a daear o ddim ? Oni ddichon y gallu 
a gododd Griſt o feirw, fy nghodii?- A'r hn 
© a ogoneddodd y pen, ogoneddu 'r aelodeu he- 
 fyd? “ Diammeu y bydd i Dduw trwy waed ei 
« gymmod o]lwng ei garcharorion o'r pydew heb 
„ ddwfr ynddo, am hynny, mi a droaf i'r am- 
« ddiffynfa gadarn fel carcharwr gobeithiol = 
4. Serch arall i'w arfer mewn nefol fyfyrdod 
yw calondid, *Nol dyrchafu dy gariad, dy ddy- 
muniad a'th obaith, dos ymmlaen, a meddwl 
ynnot dy hun fel hyn ; © A breſwylia Duw 'n wir 
* gyda dynion? Ac a oes y fath ogoniant o fewn 
* cyrraedd gobaith ? Pa ham ynte na ymafaelaf i 
© ynddo? P'le mae ymdrech calonnog fy yſpryd ? 
8 


2 
f] Salm xvi. 9. (g) Diar. xiv. 32. (h) Salm xvi. 9. 


(i; Heb, iii, 6. (Kk) Diar. x. 28. (1) Heb. vii. 19. 
m) Zech. ix. 11, 12. 15 


% ERS l 
* DS or ID gg. * — , p — | \ Tag S. 
6 = - — N S=> 1p" b 
+4 - tft 4 = k | = | 


* — 


— 


288 Ee defnydd a wna Pen. ng; 
© Pa ham na wregyſaf lwyneu fy meddw]'(n)? Pa 


© ham na ymoſodaf i ar fy ngelynion ar bob 


© Naw, a thorri 'n wrol drwy bob rhwyſtreu ? 
© Beth a geiff fy attal na'm brawychu ? A ydyw 
© Duw o'm tu neu i'm herbyn yn y gwaith? A 
« gymmer Criſt fy mblaid i, ai peidio? © Os yw 
© Duw a Chriſt troſof, pwy a all fad i'm her. 
© byn(0)?” Er fod llaweroedd o betheu i'm 
© rhwyſtro yn fy. ngyrfa i'r nefoedd, etto, mae 
Du o'm plaid, am hynny, mi a lwyddaf. Nid 
© wyf yn. cymmeryd y gwaith mewn llaw yn fy 


© neith fy hun, eithr yn nerth Criſt fy Arglwydd; 


« ac onid allaf i bob peth drwy Griſt, yr hwn ſydd 


e yn fy nerthu i (p)?“ A drodd ef ei gefn erioed 
© ar unrhyw elyn? Yn wir, fe oſodwyd arno 'n 


«* fynych, ond ni orchfygwyd ef erioed. Pa ham 
© ynte y mae fy nghnawd 1 yn dychrynu rhag 


© anhawſdereu 'r gwaith f A ces dim yn rhy galed 


© i Hollalluogrwydd ? Oni ddichon Pedr rodio n 


© hy ary mor, with archiad Criſt ? Ac os dechreu 


© ete ſuddo, onid gwendid ei fiydd ef, ac nid gwen- 
© did Criſt yw 'r achos o hynny? Oni lwyr 
© haeddwn i fy nrhoi i uffern, os dichon bygy- 
© tijon marwolicn fy nanfon yno? Oni hacddwn 


© yn dda fy nghau allan o'r nefocdd, os eymmeraf 


© ty nychiynu oddiwrthi gan ddirmyg tafodeu ? 
© Beth pe byddai dad, neu fam, neu wr, neu 


_ © wraig, neu fy nghyfeill anwylat yn y byd, (os 


« oellir ei galw hwynt yn gyfeilhon ſy am ty 
nhynnu i i ddemnedigaeth) oni ddylwn ymwadu 
© a phawb a fynnai fy nghadw 1 oddiwrth Griſt! 
© A wna eu cyteillach hwynt fy nghyanal i dan 
© ddigofaint Luw, neu gyſluro fy enaid i ym 
© mhoeneu tragywyddol? A gaf i blygu i ddy- 


© mauniadeu dynion, a chaledi ty hun yn erbyn yr 


© Argiwydd ? Fed erfynient arnat ar eu glinieu, 
| | 5 ni 


(a) Bedr i. 13. (o) Rhuf, viii, 31. (p) Phil. ive 13. 


* . x 
a 7 % 


. * 
* 


Pin. 14. nefol fyfyrdod o Myriacth, c. 289 
© ni feiddiaf aros i fylwi arnynt, mi gauaf f/ 
nghluſtieu yn erbyn eu lleiſieu; bydded iddynt 

© fygwth neu wenhieithio; bydded iddynt | 
* alan dafodeu neu gleddyfeu Pm herbyn ; r wyf 
* yn ymroi yn nerth Criſt, i dorti drwyddynt, ac 
* edrych atnynt fel weh: pe ceifient fy hudo a 
* goruchafiaeth, a ch "ye i mi deyrnaſoedd y 
© byd, ni chymmeraf fwy ſalw o honynt na thomm 
© y ddacar. O wynfydedig orphwysfa! O gyflwr 
* gogoneddus ! Fwy a'th werthai di am freuddwy- 
© dion a chyſgodeu ? Pwy a gymmerai ei hudo neu 
tei ddychrynu oddiwrthyt ? Pwy na wnai ym- 
© drechu, ac ymladd, a gwilio, a rhedeg, a hynny 
© a'i holl nerth, hyd yr anadl ddiweddaf, tuac at 
© oael y gwynfyd fry? Yn ſicer ni phaid neb ond 
y rhai ni'th adwaenant, ac ni chredant am dy 
© ogoniant,” : 

5. Y ſerch olaf 'w arfer-mewn nefol fyfyrdod, 
yw, //awenydd. Mae cariad, dymuniad, gobaith a 
chalondid, oll yn tueddu i ddyrchafu llawenydd. 
Mae hwn mor ddymunol i bob dyn wrth natur, ac 
mor llwyr angenrheidiol 'n dedwyddwch, ac nad 
oes dedwyddwch hebddo. Ac oni wyddoſt ti mae 
anifeilaidd a darfodedig yw holl bleſereu 'r cnawd, 
ac mai 9'r nef yn unig y daw gwir a pharhaus 
lawenydd ? | 

Daarllenyd1, os gwnaethoſt di 'n ol y rheoleu 
uchod, yr wyt yn awr o fewn golwg th orphwysfa; 
r wyt yn eredu ei bod, a'i bod yn un rhagorol; r 
wyt wedi furthio mewn cariad a hi; 'r wyt yn 
hiraethu ar ei hol ; 'r yn gobeithio am dani; 
ac yn ymrol i ymdrechu 'n wrol i fyned iddi. Ond 
a oes yma ddim gwaith i lawenydd yn hyn oll ? 
Oes y mae: yr ydym yn llawenhau am bob daioni 
!\dd yn ein meddiant. Nid hwyrach y dywedi, 
Och! nid wyf i. etto mewn meddiant o'm gor- 
phwysfa. Beth er hynny, a ydyw ddim, gael 

3 O E gweithred 


4 
| 
i 
* 
1 


— p — 
* — — 


290 5 defnydd a wna Pex, 14. 


gweithred dan law Dduw am dani? A ydyw. ei 
addewidion anffaeledig ddim fail i lawenydd ? A 


ydyw ddim byw beunydd mewn diſgwyliad o fyned 


i mewn i'r deyrnas? Onid yw fy mod yn ſicer o 
gael fy ngogoneddu rhagllaw, yn ddigon o fail 


i annbraethol lawenydd? Onid yw 'n hyfryd i 
etifedd y deyrnas feddw], beth a twynha ar tyrr, 


er nad oes etto nemmor wahan rhyngddo a gwis ! 
Onid oes gennym orchymmyn ac eſampl i © or. 
foleddu dan obaith gogoniant Duw (q)?“ 
Weithian, ddarllenydd, cymmer dy galon un. 
waith etto, a dwg hi i goryn y mynydd uchaf, & 1 
« dangos iddi deyrnas Criſt a'i gogoniant, a dywed 


„ wwrthi, hyn oll a rydd dy Arglwydd iti, yr hun 


« wyt yn credu ynddo, ac yn ei addoli. Rhyngodd 
« beodd i'th Dad roddi i ti y deyrnas hon (r).“ 
© A well di 'r gogoniant rhyfeddol hwn ſydd uwch 
© dy ben? Hyn oll ſy etifeddiacth i ti. Y goron 
© hon ſydd i ti, y pleſereu hyn ſydd i ti, y gym- 
c deithas hon, y lle hyfryd hwn, a'r cwbl ſydd i ti 
© am dy fod di yn eiddo Criſt a Chriſt yn eiddo 


d © titheu; pan i'th unwyd ag ef, hyn oll a gefaiſt 


© oydag et.“ Felly, cymmer dy galon i widd jr 
adgewid ; dangos iddi y brynnieu hyfryd, a'r dytf- 
rynnoedd firwythlon; dangos iddi y ſyppieu grawn- 
win a geſglaiſt, fel y gwypo mai gwlad fendigedig 

dy w, yn llifeirio o betheu gwell na llaeth a mel, 
Les i fewn drwy byrth y ddinas ſunctaidd; rhodia 
drwy heolydd Caerſalem newydd; “ amgylcha 
Sion, a cherdd o'i hamgylch hi; rhif ei hy- 


rau hi; yſtyria ei rhagfuriau; edrych ar ei pha« 
„ laſau, fel y mynegych i'th enaid (s). Onid yw 


« gogoniant Duw ganddi? ac onid yw ei goleu hi 
« yn debyg i faen o'r gwerthtawroccat, niegis maen 
« jaſpis, yn loyw fel grifial ? Gwel ddeuddeg ſyl- 
« tacn ei murieu, ac ynddynt enweu deuddeg 
| « apoſtol 

(d) Rhuf. v. 2. (r) Luc xii, 32. (s) Salm xlviii. 12, 13. 


6 ww WV as 


Pex, 14. © nefol fyfyrded o yſlyriaeth, Sc. 291 


« apoſtol yr Oen. Ac adeiliad ei muriau hi ſydd 
« faen jaſpis: a'r ddinas ſydd o aur pur, yn 
« debyg i wydr gloyw 3 a'1 ſeiliau wedi ei harddu 
« a phob rhyw faen gwerthfawr, A'r deuddeg 
« porth, deuddeg perl ydynt ; a phob un o'r pyrth 
« fydd o un perl; a heolydd y ddinas ſydd o aur 


pur, fel gwydr gloyw. A theml nid oes ynddi; 
« canys yr Arglwydd Dduw hollalluog, .a'r Oen, 


« yw ei theml hi, Nid rhaid iddi wrth 'r haul, 
« na 'r lleuad i oleuo ynddi; canys gogoniant 
« Duw ſy 'n ei goleuo hi, a'i goleuni hi ydyw yr 


« Oen ; a chenhedloedd y rhai cadwedig a rodiant 


« yn ei goleuni hi, Y geirieu hyn ſy ffyddlon a 
« chywir : ac Arglwydd Dduw y prophwydi ſanct- 
« aidd a ddanfonodd ei angylion a'i Fab i ddangos 
« ”'w waſanaethwyr y petheu ſy raid iddynt fod 
& ar frys (t).“ Dywed yn awr am hyn oll, * dyma 
© dy orphwysfa di, O fy enaid ! a thyma 'r lle y 
© cei gartrefu 'n dragywydd.' © Llawenyched 
« meibion Sion, ac ymhyfryded merched Jeru- 


« falem; canys mawr yw T Arglwydd, a thra * 


© moliannus, yn ninas ein Duw ni, yn ei fynydd 


« ſanctaidd. Tegwch bro, llawenydd yr holl ddaear 
« yw mynydd Sion. Duw.yn ei phalaſau a ad- 


« waenir yn amddiffynfa (u).“ 

Dos etto ymlaen. Yr enaid fy 'n caru Crift, a 
eſgyn yn fynych, ac a red yn gynnefin drwy heolydd 
Caerſalem newydd, gan ymweled a'r patriarchiaid 
a'r prophwydi, a chyfarch *r apoſtolion, a chan 
rj feddu wrth lu y merthyron : felly tywys di dy 
zalon, fel o heol i heol; dwg hi 1 balas y Brenin 
mawr, arwain hi, fel pe bai, o yſtafell 1 yſtafell. 
Dywed wrthi, © yma y cat breſwylio; yma y caf 
* tyw ; yma y cat foliannu, yma y caf garu, ac y caf 
* ty ngharu, Mi a gaf ar fyrr fod yn un o'r cor ne- 
* folaidd hyn, a deall eu pereidd-gaun yn well. Mi 

| O 2 „ 


At, Dad. xxi. 11-24, XXli, 6. (u) Salm xlviii. 11, 1—3. 


* —— — — 
2 — — n — G —— —_ .. —ͤ ST b _— l — 
* * 2 = 


292. Y defnydd a un PEN. 14, 


© a gaf lè ym mhlith y lu bendigaid hwn, a chyd- 
« gordio fy lafar a'u peroriaeth. Fy nagreu y pryd 
© kynny a ſychir ymaith; a'm griddfan a dry 'n 
© orfolecd ; cat gyfnewid fy mwth o glai am y 
© palas hwn; a'm carchar-frattieu, am y gwiſgoedd 
© diſglair hyn ; cat roddi heibio y cnawd gwael 
© hwn, a chat wiſgo corph yſprydol, a diſglair fel 
© yr haul; © oblegid y pethau cyntaf a aeth hei- 
« bio (w). Gogoneddus betheu a ddywedir am 
e danat ti, O ddinas Dduw (x) !” Pan edrych- 
© wyf ar y lle gogoneddus hwn, pa dommen neu 
© garchardy yw *r ddaear i'm tyb i? O er fath 
© wahaniaeth ſydd rhwng dyn egwan, yn gofidio, 
© yn ochain, yn marw, yn pydru yn y bedd, ac 
© un o'r ſeintieu diſglair a gorfoleddus hyn ? Yma 
y caf yfed o“ afonydd dy hyfrydwch ; ffrydieu 
« pa un a lawenhant ddinas Duw (y).“ A geiff 
© lfrael dan gaethiwed y ddeddf, “ waſanaethu yr 
* Arglwydd ei Duw mewn llawenydd, ac mewn 
« hytrydwch calon am auilder pob dim (z)?“ Pa 
© faint mwy y bydd i mi ei waſanaethu ef mewn. 
© Nawenydd ac mewn hyfrydwch calon am amlder 
ei ogoniant? © A gyminerodd y ſaint eu hyſpeilio 
© am y petheu ;oedd ganddynt yn Jlawen (a)!“ 
Ac oni chymmeraf fi yn llawen fy nigolledi mor 
« llwyr o'm noll golledion? A oedd hi yn ddydd o 
© uchel-wyl ir“ Iuddewon pan gawſant lonydd 
« gan eu gelynion, am ei droi o driſtwch i law- 
« enydd, ac o alar yn ddydd daionus (b)?“ Pa 
© fath ddydd ynte, a tydd hwanw i'm henaid i, ym 
© mha un y cat orphwysfa a chyfnewidiad anfeidrol 
© mwy ? Tan welodd y doethion y ſeren oedd yn 
« tywys at Griſt, © hwy a lawenhaſant a llawenydd 
« mawr dros ben (c): ond myti a gat ar fyrr ei 
4 weled ef yr hwn yw. 'r © ſeren forau eglur (d).“ 


PE” © Os 
(w) Dad, xxi. 4. (x) Salm Ixxxvii. 3. (y) Salm xxx vi. 8. 
xlvi. 4. (2) Deut. xxviii. 47. (a) Heb. x. 34. 


(b) Eſt. ix. 32. (c) Matt. ii. 11. (d) Dad, xxii. 16. 


Pin, 14. nefol fyfyrded o yſlyriaeth, SS-. 293 
Os y diſgyblion a aethant ymmaith oddi wrth y 
a bedd gyd a llawenydd mawr, pan na wnaethynt 
© ond clywed gyfodi o'u Harglwydd o feirw (e); 
© beth a fydd fy llawenydd i, pan welwyf ef yn 
© teyrnalu yng ogoniant, a minneu wedi U ner- 
© chafu i gymmundeb anwyl ag ef? pryd 
© hynny 'n wir, y caf “ ogoniant yn lle galar, gwiſg 
„ moliant yn le yſpryd cyſtuddiedig; a Sion a 
« fydd ya ardderchawgrwydd tragywyddol, ac 
« yn Hawenydd i'r holl genhedlaethea (f).“ Pa 
ham ynte na chodaf fi o'r Ilwch, a gadiel heibio fy 
nzbwyafan, i ymborthi ar bleſereu 'r gogoniant a 
welal yn dyfod ? Pa ham na bai fy mywyd ya 
lawenydd gwaſtadol, ac archwaeth y ne&f o hyd ar 
ty yſpryd ? | 

Gadewch i mi ſylwi yma, nad yw 'n llwyr an- 
genrhe.diol arfer 'r holl ſerchiadeu hyn ar yr un- 
waith, nac yn gymmwys yn y drefn uchod ; eithr 
rhvdawch hwynt oll i fynu i Yſpryd Daw, i gael 
eu dyrchatu ganddo ef ya y dreta a'r modd a 
welo efe 'n oreu — Buddiol i ti hefyd, arfer y 
graſuſeu hyn — caſineb at bechad, yr hwa ſy am 


gadw *th enaid rhag y llawenydd anfarwal hwa — . 


duwiol n, rhag camarter dy drugareddeu — duwiol 
zywilydd, am ei camarfer — diffxant edifetrwch — 
hgunan-ddiglhned — eiddigedd dros dy galon — a thye 
turis wreh y rhaĩ fydd mewn perygl o golli 'r laws 
enydd anfarwol hwn. | 
III. Yr ydym i ſylwi fet y mae nefol fyfyrdod 
zn cael ei ddyrchatu gan hunan-ymiiidlan, a 
gwedat, | 
1. Wrth hunan-ymadiddan, neu ddadleu 'r peth 
a thi dy hun, mae'n rhaid 1 ti wrth fyfyrio gynn- 
hyrtu dy galon dy hun. Ymbledia oddifrif a hi, 
ya yr jaith fwyaf effeithiol a chynnhyrfiol, a thaer 
gymmell hi a'r rheſymmeu mwyaf nerthol à 
Q 3 phwysfawr, 


(e) Matt, xxviii, 7, 8 (f] Eſay Ixi. 3. Ix. 15. 


7 


1 
1 
1 

g 
4 

; 


294 Y defuydd a wna Pex. 14, 


phwysfawr. Nid yw hyn ond peth a arferodd 
pobl dduwiol yr Arglwydd ym mhob oes. Fel 
hyn Dafydd, pa ham, fy enaid, th ddaroſt- 
« yngir? a pha ham y terfyſgi ynnof ? ymddiried 
« yn Nuw; canys moliannaf ef etto, ſef iechyd- 
« wriaeth fy wyneb, a'm Duw (g). Ac eilwaith, 
« Fy enaid, bendithia 'r Arglwydd, a chwbl ſydd 
« ynnof, ei enw ſanctaidd ef. Fy enaid, ben- 
« dithia 'r Arglwydd, ac nac anghefia ei hol] 
« ddoniau ef, &c.(h).” Yr hunan-ymddiddan 
hwn yw pregethu o ddyn iddo ei. hun: canys fel 
y max pob tad neu feiſtr da yn bregethwr da 1'w 
deulu ei hun; felly pob criſtion duwiol ſydd 
bregethwr diwyd i'w enaid ei hun, Am hynny 
yr un drefn ag a ddylai gweinidog gymmeryd wrth 
bregethu i eraill, a ddylai pob criſtion amcanu wrth 
ymbledio a'1 hun. Sulwa ar fatter a modd 
pregethwr ſy'n effeithio 'r galon fwyaf, a bydded 
efe yn battrwn i ti ”w ddilyn; a'r un flordd a 
gymmer ef wrth galonneu ei bobl, cymmer di 
wrth dy galon dy hun, Gwna hyn yn dy nefol 
fyſyrdod ; eglura i ti dy hun y petheu 'r wyt yn 
mylyrio arnynt ; cadarnha dy ffydd ynddynt 
drwy 'r yigrythur; ac yna cymmiwyſa hwynt 
attat dy hun, 'nol ei natur hwynt, a'th achos 
ditheus Nid oes lei ti dd'we'yd yn erbyn hyn, 
drwy deimlo dy wend:d dy hun. Oni orchyin- 
myn yr Arglwydd i ti * ddyſgu 'r yſgrythureu 7th 
« blant, a chrybwyll am danynt pan eiſteddych yn 
« dy dy, a phan gerddych ar y ffordd, a phan 
« orweddych i lawr, a phan gyfedych i fynu (i)!“ 
Ac os gelli leſaru am bethau dwyfol wrth eralll, 
pa ham nad elli wrth dy galon dy hun hetyd ! 

2, Nefol fytyrdod a gynnorthwyir hetyd ary 
lefaru wrth Dduw mewn gweddi ; yn gyſtal a thru) 
ymbledio a ni ein hunam. Gellir yn gymmwWys 
* | | gymmylyu 


(8) Salm xli', 11. (h) Salm clil, 15. (i) Deut. vi. 7. 


Pew. 14+ nefol fyfyrded o yflyriaeth, Scr. 295 


gymmyſgu gweddieu byrrion A myfyrdod, fel rhan - 
o'r ddyledſwydd. Mor fynych y cawn ni Ddafydd 
yn yr un ſalm weithieu yn pledio a'ĩ enaid ei hun, 
ac weithieu a Duw? Yr Apoſtol a arch i ni 
« tefaru wrthym ein hunain mewn ſalmau, a 
„ hymnau, ac odlau yſprydol (k) ;” a diammeu 
y gallun lefaru wrth Dduw ynddynt hefyd. Hyn 
a geidw 'r enaid yn deimladwy o'r prefennoldeb 
dwyfol, ac wrth hyn byddwn debyg iawn o gael 
mwy o hono. Gan mai Duw yw agg 
uchaf ein meddylieu, felly y mae * arno, llefaru 
wrtho, a dadleu ag ef, yn derchafu 'r enaid ac yn 
cynnhyrfu 'r ſerchiadeu ya twy nag un rhan arall 
o fifpraed. Er ini aros yn oerllyd tra fom yn 
dadleu 'r peth a ni ein hunain ; etto pan gyfeiriom 
ein hymadrodd at Dduw, dichon hyn ein tara a 
braw parchus ; ac fe ddichon y bydd i ſancteidd- 
rwydd a mawrhydi 'r hwn yr ym yn llefaru wrtho, 
beri 'r matter a'r geirieu drywanu 'n ddyfaach, 
Yr ydym yn darllen i Iſaac fyned allah i'r maes i 
fyfyrio, neu weddio, (y gair groeg a arwyddocca r 
ddau.) Felly y dylaem ninneu gymmyſgu hunan- 
ymddiddan a gweddi yn ein myfyrdodeu; gan 
lefaru weithieu wrthym ein hunain, ac welthieu 
wrth Dduw; ac mi feddyliwn mai dyma er ffon 
uchaf a allwn ei-dringo yn y gwaith nefolaidd hwn. 
Ac nid oes i ni feddwl y gwna 'r tro i ni 'n gyſtal 
arfer gweddi 'n unig, a gadael heibio fyfyrdod ; 
canys y mae y naill fel y llall yn. ddylediwydd 
neillduol, a rhaid arfer y ddwy. Mae arnom 
achos am y naill fel y llall, am hynny bydd yn 
golled i ni eſgeuluſo un o honynt. Heblaw hyn, 
wrth eu cydgordio, byddant fel muſic, yn fwy 
peraidd, gan fod y naill yn peri bywyd yn y llall. 
A dylaem lefaru wrthym ein hunain mewn myft- 
yrdod, cyn.llefaru wrth Dduw mewn gweddi. O 

„3 ciſieu 

(k) Eph. v. 19. 


290 Nef fifyrged yn cael cymmorth Pxx. 15, 


eiſieu eanlyn y rheol drefnus hon, y mae dynion 
yn llefaru wrth Dduw gyda llawer llai o barch a 
chariad nag y llefarent wrth angel, ped ymddang- 
ofai-iddynt ; neu wrth farnwr, pe llefarent wrtho 
am eu bywyd. Llefaru wrth Dduw 'r nefgedd 
mewn gweddi ſydd ddyledſwydd fwy pwylig nag y 
mae 'r rhan fwyaf yn ei meddwl. 


n * 
* — 


r E N. XV. 


Nefol fyfyrdod yn. cael cymmorth drwy wrths 
ddrychieu ſynwyr, a diogelwch rhag bradwriaets 
| calon. ; 


Gan mai anhawad cadiu teim/ad bywiol o betheu neſol 
am hynny, I. nefol fyfyrded à all gael cynnhortiauy 
drwy wrthddrychieu ſyntyr; I. as guwnawn on d 
tymvuu telygoligeth ſywiol odaiturth betheu ſynhwyrat; 
2. a chynunharu gwribddrychien fynavyr a gwrths 
adrichieu yd, amryw cſanpl o hen a radiin, 
II. Nefel jyjyrded a daichon hefyd gael ditg- 
euch: rhag brecwnzaeth y galon, drwy ylyriad, 
1. mar anbawdd gan y galen fymd yughyich y diys 
tediwoydd han, 2. ei ſegurdad ynddi, 3. ei chrwydvad 
additorthi, 4. @ rhidds diwedd arni ya rhy Hr- 


bwylh. | 


7 Rhan anhawſaf © nefol fyfyrdod yw cadw 
teimlad bywialo betheu nefol ar ein calcnneu, 
Y mae n haws meddwl yn unig am y nefoedd drwy 
'r dydd, na bod yn fywiol a ſerchog yn y meddylieu 
hynny dros chwarter awr. Fiydd ſydd ammher- 
flaith, ac yn myn'd yn erbyn byd o wrthwynebla- 
deu, ac yn barod i leſghau ac encilio, oddieithr ei 
chynnhyrfu 


PEN. 15. drwy wrthddrychieu ſynwyr, &fc, 297 


chynnhyrfu o hyd drwy nerth y nef. Chwanteu 
r ſynhwyreu ydynt nerthol ac anianol, ac yn parhau 
tra parhao natur; am nad ym wedi ein hadnew- 
yddu ond mewn rhan; ac y mae gwrthddrychieu 
'r ſynhwyreu wrth law, ond gwrthddrychieu ffydd 
ydyat bell: rhaid myn'd mor belled a'r nefoedd 
am ein llawenydd. Llawenhau yn petheu na 
wel'ſom erioed, nac adnabod y dyn a'u gwelodd, 
a hyn ar addewid noeth yn y Bibl; nid yw hyn 
mor hawdd a llawenhau yn y petheu 'r ym yn eu 
canfod ac yn eu meddiannu. Doethineb yſprydo! 
yateu-yw dyfod a'r ſynhwyreu i waſanaethu ffydd: 
maent arferol o ryfela 'n erbyn eu gilydd, da yw 
os gallwn eu heddychu, a gwneuthur y ſynhwyreu 
ya offerynneu i'n derchafu at Dduw, yn lle bod 
mor fynych yn toddion i'n tynnu oddiwrtho, Pa 
ham y rhoddodd Duw 1 ni na 'n ſynhwyreu na 'u 
gwrthddrychieu cyffredinoh, os nad ynt i waſanae- 
thu i'w foliant ef? Pa ham y mae r Yſpryd glan 
yn darlunio gogoniant Jerusalem newydd mewn 
ymadroddion hyfrydol i'r cnawd ? A ydyw hyn 
fel y bo i ni feddwl wneuthur y nefoedd o aur a | 
pherl? neu fod y faint a'r angylion yn bwytta ac 
yn yfed ? Nage; eithr er ein helpio i ddirnad am \ 
danynt fel y.gallom yma, ac i arfer petheu gweledig * 
y greadigaeth hon fel drych, ym mha un y can- 
tyddwn gyſgodeu ammherffaith o betheu anweledig 
y nef, tan na ddelom i'w canfod yn berffaith ac yn. 
ddigyfrwng.—Ac heblaw dangos fel y dichon nefol 
fyfprdad gael ei helpio drwy wrthddrychieu ſynwyr— 
y bennod hon a ddengys hefyd y ffordd 1'w gwa-- 
red thag calon grwydreatg. . 

I, Tu ac at i nefol jyfyrdod gael cynnorthwy. 
drwy wrthddrychieu ſynwyr, gadewch i mi gynghori i 
chwi— dynnu tebygoliaerh fywial o betheu Hynhiuyrol, 
a chymharu gwrthddrychieu ſymwyr a gwrthddrychieu 
Had. | i 

Ya gyntaf, tuac. at gynnhyrfu dy ſerchiadeu 

OS 3 | mewn 


298 % fyfyrded yn cael cymmorth Pex, 15. 


mewn nefol rdod, tynn y debygoliaeth pryfa 
Jad boſſibl 3 betheu ſynhwyrol. n M edd v1 200 
y diddanwch a'r llawenydd uchod mor eofn ag y 
llefara 'r yſgrythur am danynt. Dwg i lawr dy 
amgyffrediadeu i gyrraedd ſynwyr. Mae cariad a 
Hawenydd yn cael eu — drwy gydnabyddiaeth 
gyfeillgar. Pan gynnygiom feddwl am Dduw a 
gogoniant, heb y dull y mae 'r yſgrythur yn eu 
golod allan, yr ydym yn colli ein hunain, heb 
gennym ddim i ſefydlu ein meddylieu arno; yr 
ydym yn eu goſod mor bell oddiwrthym, nes yw 
ein meddylieu yn ddieithr, a ninneu yn barod i 
ddywe'yd, y peth ſy goruwch ini, nid yw ddim ini, 
Ni wna amgyffred am Dduw a gogoniant yn unig 
fel goruwch i'n deall, ennyn ond ychydig gariad, 
neu goruwch ein cariad, beri ond ycnydig law- 
enydd. Gan hynny na roddwch Grift ym mhell- 
ach oddiwrthych nag y rhoddodd efe ei hun, rhag 
Ir natur ddwyfol fod etto yn anhygyrch. Meddyli- 
weh am Griſt fe] yn ein natur ogoneddus ni. Me- 
ddyliwch am y faint yngogoniant, fel dynion a 
berffeithiwyd. Meddwl dy fod yn cydymdaith a 
loan i gymmeryd golwg ar Gaerſalem newydd, ac 
yn edrych ar y gorſeddfeingcieu, y mawrhydi, y 
Ilu nefol, a'r goleuni diſglair a welodd efe. Cyfrif 
dy fod yn cydymdeithio ag ef i'r deyrnas nefol, ac 
iti weled yr holl faint yn eu gwiſgoedd gwynnion, 
a phalmwydd yn eu dwylaw ; ac iti glywed caniadeu 
Moſes, a'r Oen. Fed fuaſit ti yn canfod ac yn 
clywed y petheu hyn yn wir, ym mha fawr law- 
enydd a gorfoledd y buaſit? A pho mwya' difri- 
fol y rhoddech y meddylieu hyn attat dy hun, 
mwyaf y bydd iꝗth fyfyrdodeu ddyrchafu dy galon. 
Paid, fel y Papiſtiaia, a thynnu llunieu o honynt, 
cithr tynn y llunieu mwya bywiol o honynt 
ar dy teddw] ar ſydd boſſibl, drwy fyfyrio ar yr 
hanes yſgrythurol o honynt, nes gallech dd'- 
© we'yd, Mi dybygwn y gwelaf dremydd © — 
. {i nant 


PEN. 15. dy wrthazrychieu ſymwyr, Fe. 299 
© niant | Mi dybygwn y clywaf y floddeſt o law- 
© enydd a mawl, a'm bod yn ſefyll gydag 
© Abraham a Dafydd, Pedr a Phaul ac eneidieu 
© gorfoleddus eraill! Mi dybygwn fy mod yn- 
© owel'd Mab Duw yn ymddangos ar y cymm- 
© hyleu, a'r byd ya ſefyll ger bron ei frawdle i dder- 
© byn eu barn, a'i glywed yn d'we'yd, deuweh 
© chwi fendigedigion fy Nhad; a'u canfod hwy- 
© theu yn myned 1 mewn dan orfoleddu i lawenydd 
eu Harglwydd ! Fy mreuddwydion ed hunain 
© weithieu am } petheu hya a wnant effaith dwfn- 
© arnaf, ac oni ddylei 'r tybieu cymmwys hyn fy 
© effeithio 'n fwy o lawer? Beth pe gwel'ſwn gyda 
© Phaul y petheu annhraethadwy hynny ? Neu 
© oyda Stephan y buaſai imi weled y net 'n agored, 
© Chriſt yn eiſtedd ar ddeheulaw Dduw? Di- 
b © ammeu bod yr un alwg hon ya ddigon am ei 
«© patod o gerrig. Beth pe gwel' ſwyn i, tel y gwe- 
© lodd Micaiab, yr Arglwydd ya eiſtedd ar ei orſedd- 
© fainge a holl lu 'r nefoedd yn ſefyll ar ei ddeheu- 
law ac ar eialwy? Y fath betheu a hyn a welodd 
© y bobl hyn i Dduw, a minneu ar fyrr a gat weles 
c llawer mwy nag a. welſant hwy erioed, nes eu 
© eollwng ya rhydd o'r, corph fel y cat finneu.“ 
Felly chwi a welwch fel y dyrchetyr ein ſerchia- 
deu yn y gwaith nefolaidd hwn os gwnawn dyanu: + 
tybygoliaetheu cryfion a chynnefin oddiwrth iyn- 
wyreu ein cyrph, ymmherthynas i ſad o wyntyd-. 
edigrwyd, fel y bu-i'r Yipryd newa iaith oſtyng- 
edig lefaru am dano . 8 

Nn ail. Y ffordd arall ac y dichon ein ſynhwy- 
reu ddyrchafu y. gwaith nefolaidd hwn yw, drwy 
gumbaru gwrthadrychieu ſynwyr a. gwrthddrychieu 
Hdd. Megis fel hyn. TE 
1. Chwiellwch ymreſymmu 'ngryf a'ch calon- 
neu eich hunain am y llawenydd uchod, 97: wwrth 
bl:ſeren llygredig dynion anianol. Meddyliweh yn- 

| O 6 | noch 


300 MNefol fyfyraid yn cael ceymmorth Pen, 15. 


och eich hunain; a ydyw 'n fath bleſer i bechadur 
© wneuthur * — Ac oni bydd yn bleſerus yn 
© wir fyw gyda Duw? A oes i'r meddwyn y fath 
© hyfrydwch yn ei gwppaneu, na wna ofneu dam. 
© nedigaeth beri iddo eu gadael? A ydyw 'n well 
© gan y putteiniwr golli ei barch, yſtad, a'i iechy. 
© dwriaeth, na'i bleſereu anifeilaidd ? Os dichon y 
« ffordd i uffern roddi y fath bleſer, beth ynte yw 
© pleſereu 'r ſaint yn y nefoedd ? Os oes i'r cybydd 
y fath bleſer yn ei gyfoeth, a'r trahaus mewn 
© ſwyddeu uchel a thitleu anrhydeddus ; beth ynte 
© a geiff y faint mewn tryſoreu tragywyddol, ac 
© anrhydedd nefol, p'le i'n goſodir goruwch tywy- 
© ſogaetheu ac awdurdodeu, ac y gwnair ni yn 
© wraig ogoneddus Criſt ? Mor awyddus y bydd rr 
© trythyll, ddilyn eu pleſereu o foreu i hwyr, neu 
© eiſtedd wrth eu cardieu a'u' diſieu noſweithieu 
© a dyddieu ynghyd? O, 'r hyfrydweh a. gawn 
© pan ddelom i'n gorphwysfa wrth ganfod wyneb 
© y Duw byw, ac wrth ganu uchel glodydd 
© 1 Dduw a'r Oen P — Cymmharwch hefyd y 
pleſereu uchod, @ fhleſereu cyfreithlon a chymm- 
hedrol y Hynbiuyreu. Meddwl ynnot dy hun, mor 
© felus bwyd i'm harchwaeth pan fwyf new- 
© ynog ; yn enwedig os bydd, fel y dyweid [/aac, 
y cyfryw ag a garaf ? Pa hyfrydwch ynteu a geiff 
© ty enaid wrth ymborthi ar Griſt, y bara bywiol, ac 
© wrth fwytta gydag ef ar ei fwrdd yn ei deyrnas ? 
© A oedd ſaig o fwyd mor felus i Eſau yn ei newyn, 
© ag y prynai efe hi mor ddrud ag am ei enedigaeth- 
fraint? Mor uchel ynteu y dylawn i briſio y 
© bwyd hwn na dderfydd byth? Mor felus yw 
diod mewn ſyched poethlym, agos yn annhraethol, 
© yn ddigon i beri 1 wrolder Samſon adfywio? O 
© mor hyfryd fydd i'm henaid i yfed o ffynnon y 
_ © dyfroedd bywiol hynny, o'r rhai pwy bynnag a 
00 oh, ni — 1 Nor meh — 
< peraidd IT arogliad, neu beroriaeth Ir gluft, = 
© olwg 


Pen. 15. drwy wrthddrychreu fynwyr, &. 3or 
© olwg bardd i'r liygad ! Pa berarogl ynte a rydd 
yr ennaint drud a dywelldir ar ben ein Hiach- 
© awdwr, ag a geiff ei dywallt ar ben yr holl faint, 
© ac a leinw *'r holl nefoedd o ber-arogleu ? Mor 
© hyfryd yw peroriaeth y llu nefol ! Mor hawddgar 
© a fydd y gwir brydferthwch ſydd uchod ! Mor 
* ogoneddus yr adeiliad, nid o waith law, y ty y 
© preſwylia Duw ei hun ynddo, y rhodfeydd a'r 
© olwg hardd yn ninas Duw, a'r baradwys nefol l' 

2. Cymmharweh hefyd y pleſereu uchod, a'r 
rhat a gawn mewn gwybodaeth naturiol. Mae 
rhain ym mhell goruwch pleſereu 'r ſynwyreu, ond 
pa faint mwy yw pleſereu 'r nefoedd ? © Meddwl 
© ynte, a ddichon fod y philoſophydd Archimedes 
© ya cym'ryd y fath bleſer yn nirgelwch celfyddy- 

© deu fel nad all bygythion angeu ei droi oddiwr- 
© thynt, ond a fydd marw ynghanol ei fyfyrdodeu ? 
© Oni ddylwn i fod yn llawer mwy awyddus i 
© bleſerew gogoniant, a marw a'r myfyrdodeu hyn 
© yn fywiol ar fy enaid; yn enwedig gan y bydd 
< 'm marwolaeth i berffeithio fy mhleſereu, a rhai 
© Archimedes farw gydag ef? Pa bleſer rhagorol 
ſydd wrih chwilio i betheu cuddiedig natur a chael 
© allan ddirgelwch creffteu a chelfyddydeu; yn 
© enwedig os cawn ryw beth newydd yn un o 
© honynt? Pa blefereu uchel ynte ſydd ya yr ad- 
© nabyddiaeth o Dduw a Chriſt? Os yw golwg ar 
ddyſgeidiaeth ddynol mor brydferth a gwneuthur 
i bleſereu enawdol ymddangos yn wael ac anifei- 
© laidd; mor brydferth ynte yw wyneb Duw? 
© Pan gaffom afael ar ryw lyfr rhagorol, mor 
© awyddus y darllenwn ef ddydd a nos, nes yn- 
© agos anghofio bwytta ac yfed a chyſgu? Pa 
© bleſercu ynte ſy ar ddeheulaw Duw, p'le- caun 
© mewn moment adnabod pob peth a ellir ei ad» 
© nabod '—=Cymraharwch hefyd y pleſereu uchod, 
a phleſereu moeſaldeb @ ſerchiadeu naturiol. Y = | 


302 Ne fyfyrded yn cael cymmorth Px, 15. 
bleſer a gadd llawer o baganiaid ſobr yn rheoleu ac 
ymarfer o ddyledſwyddeu moeſol, ag y cyfrifent- 
rinwedd yn ddigon o wobr ei hunan. Meddwl ynte, 
© pa odidawgrwydd a fydd yn ein perffeithrwydd- 
© nefo!, ac ym mherffeithrwgdd digreedig Duw, a 
© eawn niweled? Mor felus i ni arfer cariad naturiol, 
© pa un bynnag ai at blant, rhieni, priod, neu anwy] 
© gyfeillion ? A ddywed Dafydd am Jonathan, dy 
© eariad ſydd ryfeddol, yn rhagori ar gariad gwra- 
© gedd? A lynodd enaid Jonathan wrth Ddafydd? 
© A oedd gan Griſt ei hun un diſgybl anwylach na'r 
© lleill iddo, ag a fyddei arfer o orphwys ar ei fyn- 
© wes? Os yw er pleſereu o gyfeillach anwyl mor 
«© fawr, pa bleſer a gawn ni ynghyfeillach y Goru- 
© chaf, ac wrth ymgyfeillachu a Ieſu Griſt, ac yng- 
© hariad anwylat y ſaint? Yn ſicer bydd hon yn 
«© oyfeillach mwy anwyl, a'r rhai'n yn gyfeillion 
© mwy hawddgar a dymunob, nag a welodd yr haul 
© ericed ; a bydd ein ſerchiadeu ni at ein T ad a'n 
© Hiachawdwr, ac yn enwedig eu ſerchiadeu hw 
© attom ni, y fath na welſom yma erioed. Os gallar 
© un angel ddinyſtrio Illu, rhaid fod ſerchiadeu yſpry- 
© doedd yn gyfattebol yn gryfach, a bydd i ni garu 
c fil o weithieu yn wreſoccach yno nag y gallwn 
© yina, Fel y mae holl briodoliaetheu a gweith- 
© redoedd Duw goruwch pob deall, felly y mae ei 
& oariad ; efe a'n car ni yn anfeidrol goruwch ein 
« cariad perffeithiaf ni atto ef. Beth ynte a fydd 
© ynein cariad hwn at ein gilydd ?? 

3. Cymmharwch ardderchawgrwydd y nefoedd 
hefyd, a gwaith gogoneddus y greadigaeth, a wil ein 
Ilygaid yn awr. Pa ddoethineb, gallu, a daioni a 
ddangofir ynddynt ? Fel y mae mawrhydi y creaw- 
dwr yn diſgleirio yn adeiliad y byd? “ Mawr yw 
« ei weithredoedd, a welir gan bab a ymhytryd- 
« ant ynddynt.” Pa gywreinrwydd dwyfol wrth 
junio cyrph dynion ac anifeiliaid ? Pa odidawgrw- 
ydd ym mhob planhigyn? Pa n 

odeu? 


| Px. 15. drwy wrthadrychieu ſynwyr, Sc. 303 


blodeu ? Pa amrywiaeth a buddioldeb mewn llyſieu, 
ffrwytheu a mwynydd ? Pa ryfeddudeu ſy 'n y 
ddaear a't thrigolion; y mor o ddyfroedd, ei der- 
fyſg a'i faintioli; cylchyniad dibaid haf a gauaf, 
hydref a gwanwyn? Meddwl 2 dos yw 'r 
© petheu hyn, nad ynt ond gweiſion i ddyn pecha- 
«© durus, mor llawn o werth dirgelaidd, beth yw 'r 
© Ile hwnnw y mae Duw ei hun yn preſwylio ynddo 
© ac a barrottowyd i'r rhai cyfiawn a berffeithiwyd 
© oyda Chriſt ? Pa harddwch ſydd yn y lleiaf o'r 
© ſer draw? Pa gorph mawr a diſglair yw 'r 
© Iloer accw, a phob un o'r planedea ? Pa ogoniant 
© annyalladwy ſy 'n yr haul? Etto nid yw hyn i 
© gyd on'd dim at ogoniant y nefoedd, Vr haul 
© accw a droir heibio fel peth diddefnydd, Nid 
© yw hwnaccw on'd tywyllwch at ddiſgleirdeb ty fy 
© Nhad, Byddaf fy hunan mor ogoneddus a'r 
© haul accw. Nid yw 'r holl ddaear hon ond troed- 
© fainge fy Nhad, Nid yw 'r daran yma ddim at 
© ei lais ofnadwy ef, Nid yw 'r gwyntoedd hyn 
© ddim at anad] ci enau. Os yw danfon gwlaw, 
© a pheri i'r haul godi ar y cyfiawn ac ar yr ang- 
© hyfiawn, yn beth mor rhyfeddol, pa faint mwy 
© rhyfeddol a gogoneddus a fydd yr haul hwnnw, na. 
© lewyrcha- ar neb ond ar faint ac angylion?'— 
Cymmharwch y mwynhad uchad, a rhyfeddadeu rhag- 
luniaeth yn yr eglwys a'r byd. Oni byddai 'n olwg. 
ryfeddol, weled y mor yn ſefyll fel mir ar y law 
ddeheu a'r aſwy, a'r ſych-dir yn ymddangos yn. y 
canol, a phlant Iſrael yn myn'dtrywodd yn ddiangol, 
a Pharach a'i lu yn boddi? Neu weled deg pla *r 
Aipht? Neu 'r graig yn torri allan yn firydieu ? 
neu wlawio manna a ſofl-ieir o'r nefoedd? neu 'r 
ddaear yn ymagor ac yn llyngcu 'r drygionus ? 
Ond nyni a gawn weled petheu llawer mwy na'r 
rhai'n; nid yn unig golwg fwy rhyteddol, on'd | 
mwy Mil: ni bydd yno waed a digofaint yn 
gymmyſgedig ; ac ni bydd i ni letain fel gwyr 
| Bethſbemeſb; 


304 Nefol fyfyrdod yn cael cymmorth Px. 15. 


Bethfhemeſh ; © pwy a ddichon ſefyll yn wyneb yr 
« Arglwydd Dau ſancteidd Pg EY Mor ria | 
gweled yr haul yn ſefyll yn llonydd yn y ffurfaſen 
neu ddeial 4haz yn myned yn vol ddeg o raddeu ? 
Ond nyni a gawn weled pryd na bo un haul; 
neu 'n hytrach, weled haul anfeidrol mwy diſglair 
dros fyth. Pa fywyd a ddylaem ni fyw, pe caem law 
neu degwch yn ol ein gweddieu ; neu gael tan o'r 
nefoedd i ddinyſtrio ein gelynion, fel y cafodd 
Elias; neu gytodi 'r meirw, fel E/iſeus; neu drwy 
wyrthieu jachau clefydeu, a llefaru pob iaith, fel yr 
apoſtolion ? Och, nid ywe'r petheu hyn ond dim 
at y rhyfeddodeu a gawn ni weled a mwynhau gyda 
Duw; a'r rhai'n oil yn rhyfeddodeu o gariad a 
daioni. Ni a gawn ein hunain dderbyn trugare- 
ddeu mwy rhyfeddol na'r rhai'n oll. Jonah a 
gyfodwyd heb ei gladdu on'd dros dri diwrnod ym 
mol y pyſgodyn; ond nyni a gyfodir *nol pydru 
dros lawer o fiynyddoedd a myn'd yn llweh, a'r 
Ilwch hw a ddyrchefir i ogoniant fel yr haul, a'r 
gogoniant hwn a bery byth. Vn ſicer, os gwnawn 
ſylwi ond ar ragluniaetheu cyffredin; megis rhediad 
yr haul; lanw a thrai 'r mor; ſefyllfa 'r ddacar ; 
a'i bod yn cael ei dyfrhau a gwlaw, fel gardd; a 
bod byd drygionus a therfyſglyd yn cael ei gadw 
mewn trefn; ynghyd ag amryw betheu eraill; y 
maent oll yn rhyfeddol. On'd beth yw 'r petheu 
hyn at Sion Duw, a golwg ar y dwyfol fawrhydi, 
a threfn y llu nefol ? - Chwanegweh at hyn, y rhag- 
luniaetheu neillduol a ſtuynbaeiſi di dy hun druwy dy 
fywyd, a chymmhara*r rhain a'r trugareddeu a gei 
di uchad, Edrych dros drugareddeu dy ieuengctid 
a chanol oedran, dy hawddfyd, a'th adfyd, dy. 
holl freintieu a'th waredigaetheu; onid ynt yn 
rhagorol ac aneirif, yn gyfoethog a hoff iawn? 
Mor felus oedd i ti pan oedd Duw yn egluro dy. 
ammheuaeth, yn gwaſgaru dy ofneu, yn rhwyſtro 
anghyfleuſdereu y buaſai dy ddeall dy hun yn dy. 
. arwain 


Pax. 15. drwy wrthddrychieu ſymwyr, Ge. 205 


arwain iddynt; yn eſmwytho dy ddolur, yn iachau 
dy glefydeu ; gan dy godi i fynu fel o angeu a'r 
bedd ? Meddwl yate, © a ydyw 'r petheu hyn oll 
© mor felus a gwerthfawr, na buaſai fy mywyd 
© hebddyat on'd trueni gwaltadol? A fu i' 


© ragluniaeth ar. bi ddaear fy nyrchafu mor uchel, 
y 


© ai dirionwch fy ngwneuthur i mor fawr? Mor 
© felus ynte a fydd ei breſennoldeb gogoneddus? 
© Mor uchel y bydd i'w gariad tragywyddol fy 


© nyrchafu? A pha mor fawr y'm gwneir i mewn 


© cymmundeb. a'i fawredd ef? Os oes y fath dru- 
© gareddeu yn fy mhererindod a*m milwriaeth, beth 

© agit yn ty nghartre am buddugoliaeth ? Os y 
© Duw yn cyfrannu cymmaint i mi tra *rwyf yr 
© bechadur; bath a ddyry efe pan fyddwyf yn 


© berffaith fant ? Os cefais gymmaint yn y fath 


© belldra oddiwrtho ; beth a gaf yn ei breſennol- 
© deb digyfrwng, p'le 'r arhoſat byth ger bron ei 
© oxfedd 2? | | 

4. Gymmhara y lawenydd uchad, ar diddanwch a 
gefaift mewnordinhadeu. Oni bu y 6:b1i ti tel ffynnon 
agored, yn llifeitio o ddiddanweh ddydd a nos ? 
Pa adde vidton cymmwys a ddaeth th feddwl ; 
nes gallit ddywe'yd fel Dafydd, “oni buaſai ith 
« aytraith fy ngbyfluro, buaſwn marw yn fy 
« adfyd,” meddwl ynte, os y. ei air mor lawn 
© © gyſfuron, pa fiynnonneu yn dylifo droſodd a 
* gawn yn Nuw ei hunan ? Os yw ei lythyreu mor 
© ddiddanus, pa beth a fydd gogoniant ei breſen- 
© noldeb ef? Os yw 'r addewid mor felus, beth a 
© fydd y cyflawniad? Os yw [thyr cymmun ein 
© Harglwydd, a'n ſiartr ninneu am y deyrnas, mor 
gyſſurol, beth a fydd ein mwynhad o'r deyrnas 


ei hunan?'—Meddwl ymmhellach, pa bleſereu 


© a gefais i ym hregethiad y gair? Pan eiſteddais 
© dan bregethwr nefolaidd, a chwiliei 'r galon, fel 
* y gwreſogodd fy nghalon om mewn ? mi dybygwa 

i mi 


3 A _ 94 = 


306 Nefol fyfyrdod yn cael cymmaorth Pex, 15. 
© 1 mi deimlo fy hun yn agos yn y nefoedd, Mor 
* fynych yr aethwn i'r gynlleidfa a'm hyſpryd yn 
* flinderus, ac a ddychwelais yn llawen? Mor 


© fynych yr aethum yn ammheius, a Duw a'm 


© danfonodd adre* wedi fy mherſwadio o'i gariad 
© yng Nghriſt? Pa gyſſuron a gefais i roi calon 
© ynnwyf ym mhob cyfyngder? Os yw wyneb 
© Aces yn diſgleirio mor ogoneddus, pa ogoniant 
© fydd yn wyneb Duw? os yw traed y rhai ſy'n 
© cyhoeddi tangnefedd, ac yn dwyn newyddion da 
© © iechydwriaeth, mor hyfryd; pa mor hyfryd 
© yw wyneb tywyſog tangnefedd ? Os yw 'r tryfor 
hun mor werthfawr mewn lleſiri pridd ; beth 
© yw'r fath dryſor wedi ei dryſori yn y nefoedd ? 
© Gwynn fyd y llygaid a welant y petheu a welir 
© yno, a'r cluſtieu a glywant y petheu a glywir 
© yno. Yno y cat glywed Elias, Eſay, Feremiah, 
Joan, Pear, Paul; nid yn pregethu i wrthddy- 
© wedwyr, mewn carchareu, erlidigaeth a dirmyg, 
© eithr yn gorfoleddu ym moliant yr hwn a'u 


© dyrchafodd hwynt i anrhydedd a gogoniant,'— 


Meddwl hefyd, pa lawenydd yw cael dyfodfa 
© a derbyniad mewn gweddi; y gallaf i 'n waſtad 
fyn'd at Dduw, ag agor fy achos, a datguddio 
© meddw] fy enaid iddo, fel i'm cyfaill anwylaf; 
© on'd bydd yn lawenydd mwy annhraethol, pan 
© dderbynniwyt bob bendithion heb eu gofyn, a'm 
© ho!] angenrheidieu a'm trueni wedi ei ſymmud, 
© a phan y byddo Duw ei hun.yn rhan ag etifedd- 
© tacth i'm henaid. —Ond am ſwpper yr Arghwyda, 
© pa fraint yw cael eiſtedd wrth ei fwrdd, a chael 
© ſelio ei gyfammod i mi yno? on'd yr holl fywyd 
© a'r cyſſur yno ſydd i'm ficcrhau o'r cyſſuron 2 


© ddaw, Oer gvahaniaeth rhwng ſwpper ddiwe- 


« ddaf Criſt ar y ddaear a ſwpper priodas yr Oen yn 

© y dydd mawr! Yno, gogoneddus nef y nefo2dd 

« tydd ei yſtafell ef; a holl lu 'r angylion a'r faint 
| » 

| | | | In 


| Pex, 15. drwy wrthddrychieu ſynwyr,  / 307 


« yn gweini iddo; ni ddaw un Judas, na neb yn 
ammharod yno; ond credinwyr goſtyngedig a 
« cant eiſtedd gydag ef, a'u gwledd a fydd caru 
© naill y Nall, a llawenhau.“— Im mherthynas i 
exmmundeb y ſaint, meddwl ynnot dy hun, mor 
Chyfryd yw byw gyda chrilt'nogion dzallus a 
© nefolaidd? Dafydd a ddywed am y cyfryw mai 
© ei holl gyſſur oeddynt. O pa gymdeithas ddi- 
« ddan ynte a gaf i uchod? Pe buaſwn gydai 796 
Gar y dommen, pa ddrych rhyfedd o amynedd? 
© a pha beth a fydd ei weled ef yngogoniant ? Mor 
© hytryd fuaſai clywed Paul a Silas yn canu yn y 
© cyfkon ? pa faint mwy eu clywed yn canu clod- 
« ydd yn y nefoedd ? Pa beroriaeth a wnai DHA 
© ar ei delya? ond pa faint mwy hyfryd clywell * 
dy peraidd gamadydi hwanw yamhlith y cor 
© nefolaidd fry? Beth a roeſwn i am un awr o ym- 
ddiddan rhwydd a Phaut, pan oedd newydd 
«© ddyfod i lawr o'r drydedd nefoedd ? ond mi a 
gat ar fyrr weled a mwynhau 'r petheu hynny 
© fy hunan,'—Unwaith etto, medd l am foli Duw | 
mewn cytgan a'r faint, © Beth ped fuaſwn i yn 
© lle 'r bugeiliaid hynny, y rhai a wellant ac a 
© glywſant y llu nefol_ ya canu gogoniant i Dduw 
© ya y goruchaf, ar y ddaear tangnefedd, ewyllys 
dai ddynion? on'd mi a gat weled a chlywed 
© petheu mwy gogoneddus, Mor ddedwydd y 
* meddyliaſwn fy hun pe clywſon Griſt ya ei 
© ddiolchgarwch i'w Dt. * _ 2 pan 
© oaffwyt ei glywed yn fy n oeddl i ty hun ya 
. Endigedig ö Os oedd 1 I rfoledd wrth ddwyn 
Cyr arch yn öl, neu wrth ailadeiladu 'r dem] ; beth 
* a fydd Yughaerſalem newydd? Os rhwygodd y 
© ddacar pan oedd y bobl yn llawenhau wrth goroni 
Solamoan; pa floedd ortoleddus a fydd ar ym- 
ddangoſiad Brenin sion? Os wrth oſod ſeilieu 'r 
© ddaear y bu i fer y boreu ganu yaghyd, 3 200 
| | an 


38 MNefdl fyfraod yn cael cymmorth Px. 15. 


© blant Duw floeddio o lawenydd? pa gan © 
* lawenydd fydd pan ſylfaenir ac y gorphennir y 
© gogoneddus fyd, pan oſodir y pencongl faen, a 
© phan addurnir y ddinas ſanctaidd, fel y, briod- 
© terch, gwraig yr Oen ?” | | 
F. Cymmbhara y liawenydd a gei yn y nefoedd, a'r 
hyn a gafodd y ſaint yn y ffordd yno, ac yn y rhagbrauf 
o hond. Pryd y bu i Dduw erived- amlygu ei hun 
yn y modd lleiaf i neb o'i faint, na bu i lawenydd 
eu calon fod yn gyfattebol ir amlygiad ? Vm mha 
ddirfawr lawenydd 'roedd Pedr ar fynydd y gwedd- 
newidiad ? « Meiſtr, ebrai ef, da i ni fod yma; 
« gwnawn dair pabell, un i ti, ac un i Moſes, ac un 
4 1 Elas;” fel pe d'wedaſai, O na fydded i ni 
© fyned4 wared at y werin erlidigaethus accw mwy ; 
© na fydded i ni ddychwelyd rn cyflwr gwael a 
© dicddefus, Onid yw *n well ini aros ple ? 

ni? Onid oes yma well cymdeithas a meluſach 
© plteſer ?? Fel y cafodd Paul ei ddyrchafu gan 
*rhyn a welodd efe? Fel y diſgleiriodd wyneb 
Moeſes, *nol bed yn llefaru a Duw? *Roedd y 
rhai'n oll yn rhagbrofiadeu anghyffredin; etto 
on'd ychydig at y llawn fendigaid olwg. Mor 
fynych y bu ini ddarllen a chlywed am ſaint wrth 
farw, a fu mor llawn o lawenydd ag y gallai eu 
calon gynnwys; a phan oedd eu cyrph yn teimlo 
eithaf poen a chletyd, a gawſant gymmaint o'r 
nefoedd yn eu hyſprydoedd, nes oedd eu llawenydd 
yn llawer mwy na'u triſtwch ? Os yw gwreichionen 
o'r tin hwn mor ogoneddus, ie, ynghanol mor o 
adfyd ; beth gan hynny yw gogoniant ei hunan ? 
'O'r llawenydd a deimlodd y merthyron ya y tan! 
*Roeddent hwy yn gig a gwaed yn gyſtal a ninneu; 
rhaid gan hynny, mai rhyw beth rhagorol a lanwai 


eu hyſprydoedd o lawenydd, tra *roedd eu cyrph 


yn lloſgi. Meddwl ddari/enydd, yn dy fyfyrdodeu, 
* diammeu y rhaid ei fod yn rhyw I 117 
6 teddo 


PEN. 15. drwy wrthddrychieu ſynwyr, &c. 393 


© feddol o ogoniant a wnai 'r fflammeu tan yn 
© eſmwyth, a brenin y dychryniadeu yn roeſawus. 
© Beth gan hynny yw gogoniant ei-hunan? Pa 
« wynfydedig orphwysfa, pan y gwnai meddylieu 
© am dani i Paul chwennych ymadael a bod gyda 
© Chriſt; ac yn peri rr ſaint teddwl nad ynt byth 
© wrth eu bodd nes y bont marw. A geiff Saunders 
© gofleidio 'r pawl, a llefain, grogſaw 'r groes ? 
Ac oni chaf fi yn fwy llawen gofleidio fy ngwyn- 
© fyd, a d'we'yd, grogJaw r goron ? A geiff Brad. 
© ford gofleidio 'r ffagoden ? ac oni chaf fi gofleidio 
© 'r Iachawdwr? A geiff merthyr tlawd arall lawen- 
© hau am gael ei throed yn yr un twll yn y cyffion, 
© ag y buaſai Philpot o'i blaen hi ynddo? Ac oni 
© chaf fi lawenhau, am y ceiff fy enaid fyw ya yr 
© vn 116 o ogoniant, p'le r aeth Criſt a'i apoſtolion 
© om blaen i? A geiff tan a ffagodeu, carchareu 


© ac alltudiaeth, dirmyg a gwialennodeu creulon 


© fod yn fwy croefawus i eraill, na Chriſt a go. 
© coniant i mi? Na atto Daw ?? 

6. Cimmhara ogoniant y deyrnas nefol, a gogontaut 
yr egluys ar y ddaear, ac a gogomant Criſt ya ei 
Hor o ddaroiyngiad. Os oedd Criſt mor ardder- 
chog, pan oedd yn dioddet ya le pechaduriaid, 
beth yw Criſt ar ddeheulaw ei Dad? Os yw 'r 
eglwys mor brydferth dan ei phechodeu a'i gely- 
mon, beth a fydd hi yn nydd priodas yr Oen? 
Mor rhyfeddol oedd Mab Duw mewn agwedd 
- was? Pan mae 'n cael ei eni, rhaid i ſeren ym- 
ddangos, a thwys dieithraid 'w addoli ef mewn 
preſeb ; rhaid i lu nefol a'u caniadeu gadw gwyl ei 
enedigaeth ; pan yn blentyn, rhaid iddo ymddad- 
leu a doQtoriaid ; wrth ddechreu ei ſwydd, mae 'n 
troi dwfr yn win: yn porthi miloedd ag ychydig 
dortheu a phyſgod ; yn glanhau 'r gwahanglwyfus, 


yn lachau 'r cleifion, yn adferyd y cloffion, ya 


agor llygaid y deillion, ac yn cyfodi 'r meirw. Mor 
22 ; rhyfeddol, 


our 4a #4 — — a be. oo. o'r = 


w 
— — — — — — 


* 
0 
b] 
0 t 


—— — — 


310 MNefol fyſyrdod yn cael cymmorth PEN, 16, 


rhyfeddol, gan hynny, yw ei ogoniant nefol ? Os 
ces y fath dorri i lawr ganghenneu, a thannu dillad, 
a llefain, Hoſanna, i un ſy 'n dyfod i Feruſalem yn 
marchogaeth ar aſyn, beth a fydd pan ddelo ef 
gyda i angylion yn ei ogoniant ? Os yw 'rhai a'i 
clywodd yn pregethu efengyl y deyrnas yn addef, 
na lefarodd dyn erioed fel y dyn hwn ; fe ddywed 
y rhai ſy 'n canfod ei fawrhydi yn ei deyrnas, ni 
bu ogoniant erioed fel y gogoniant hwn. Os, pan 
ddaeth ei elynion i'w ddal ef, y ſyrthiaſant ier 
llawr; os pan fu farw, y crynodd y ddaear, ac y 
bu i len y dem] rwygo, a'r haul dywyllu, a chyrph 
y ſaint hunaſent gyfodi, a rhai oedd yn ſefyll ger- 
— gyfaddef, yn wir Mab Duw ydoedd hwn ; pa 
fath ddiwrnod a fydd hwnnw, pan fo i'r meirw oll 
gyfodi, a ſefyll ger ei fron; “ pan fo iddo ef un- 
te waith etto ſiglo, nid y ddaear 'n unig, eithr 
« nefoedd hefyd ;*” pan fo i'r haul hwn ddarfod 
yn y ffurfafen, a myn'd.i lawr mewn tywyllwch tra- 
gywyddol; a phan fo i bob tafod gytaddef Criſt 
yn Arglwydd ac yn Frenin ! Os pan gyfodudd efe 
drachetn, y bu i angau a'r bedd golli eu nerth; 
os rhaid i angylion dreiglo bags y maen, dy- 
chrynu *r ceidwaid, nes ynt fel dynion meirw, a 
danfon y newyddion i'w ddifgyblion ; os eſgyn ef 
i'r nefoedd yn eu golwg ; pa nerth, llywodracth a 
gogoniant ſydd yn ei teddiant yn awr, ac a gawn 
ninneu feddiannu gydag ef dros fyth ! Ar ol iddo 
ef ymadael, a ddichon ychydig o byſgodwyr tlodion 
a gwneuthurwyr pebyll, iachau 'r cloffion, deillion 
a'r cleiſion, agor carchareu, dinyſtrio y rhai anu- 
tudd, cyfcdi 'r meirw, a pheri 'w gwrthwynebwyr 
ſynnu ? Pa fyd a fydd hwnnw p'le gall pob un 
u neuthur gweithredoedd mwy na 'rhai hyn ! Os 
oes y fath nerth yn cyd-fyn'd a phregethiad er 
_  efengyl, a'i bod yn datguddio dirgeloedd y galon, 
yn daroſtwng y pechadur balch, ac yn por + 
| Calettar 


PEN, 15, drwy wrthddrychieu ſymuyr, Ce. 311 


calettaf grynu; os dichon wneuthur i ddynion 
« Joſgi eu llyfreu drwg, gwerthu eu tiroedd, a dwyn 
« yr arian a'u goſod wrth draed y pregethwr;“ os 
dichon ddychwelyd miloedd, ac aflonyddu 'r byd; 
os dichon ei hathrawiaeth, o eneu 'r carcharwr 
wrth y frawdle, beri i'r barnwr ar yr orſedd grynu; 
os oes gan Griſt a'i faint y fath awdurdod ac an- 
rhydedd yn nydd eu daroſtyngiad, ac yn yr amſer 
a olodwyd iddynt gael dirmyg a dioddefaint ; beth 
gan hynny a gant yn eu cyflawna awdurdod a'u 

dyrchafiad Ilawn yn eu teyrnas o ogoniant ? 
7. Cymmhara 'r cyfnewidiad gogoneddus a gei yn 
y diwwvedd, a'r cyfnewiaiad grafſol a weithiadd yr 
Yipryd yn dy galon yma, Nid oes ynnot y meſur 
lleiaf o wir ras, nad yw o werth mwy na thryſoreu 
India; na dymuniad neu ochenaid yn dy galon 
ar 01 Criſt, na ddylid ei briſio 'n fwy na theyr- 
naſoedd y byd. Natur newydd ſydd wir ddelw 
Duw; Critt yn trigo ynnom ; ac Yſpryd Duw yn 
aros ynnom: Pelydr ydyw o wyneb Duw ; “ had 
« Duw yn aros ynnom ;** unig harddweh tufewnol 
yr enaid rhe:ymmol ydyw: mae n gwneuthur dyn 
yn fonheddig goruweh pob boneddigion; yn ei 
gymmwyſo 1 ddeall pleſer ei wneuthurwr, i wneu= 
thur ei ewyllys, a derbyn ei ogoniant. Os yw 'r 
hedzn muſtard hun mor werthfawr, beth yw pren 
y bywyd ynghanol Faradwys ein Duw? Os yw 
gwreichionen o fywyd, na wna on'd ymdrechu yn 
erbyn lygredd, a fflammio allan ychydig o ddeiſy- 
fiadeu a griddfanneu, o gymmaint gwerth; mor 
ogoneddus ynte yw ffynnon y bywyd hwn ? Os 
dywedir ein bod fe! Duto, pan i'n gwaſgir i lawr - 
gan gorph o bechod ; ſicer y byddwn yn llawer 
mwy tel Duw, pan na bo ynnom y tath beth a 
phechod. A ydyw. luraeth am, a chariad at y 
nefocdd, mor rhagorol ? beth gan hynny yw T 
nefoedd ei hunan? A ydyw ein llawenydd wrth 
| ragwel'd 


312 MNefol fyfyrded yn cael cymmorth PEN. 15, 
ragwel'd a chredu, mor felus; beth a fydd y law. 
enydd o lawn feddiant! Mor dda gan. y eriſtion 
deimlo ei galon yn dechreu toddi a meddalu wrth 
feddwl am ei anghymmwynaſgarwch pechadurus ? 
hyd yn oed y triſtweh hwn a bar lawenydd iddo, 
O beth ynteu a fydd, pan ddelom i adnabod, a charu, 
a llawenhau, a chlodfori yn y perffeithrwydd uchaf? 
Meddw] a thi dy hun, Pa gyfnewidiad ydoedd, 
© cael fy ſymmud o'r cyflwr y'm ganwyd ynddo, ac 
« yn yr hwn y'm ficcrhawyd drwy arferion, pan 
© oedd miloedd o bechodeu yn gorwedd arnaf, 
© a phe buaſwn marw felly, a gollaſid yn dragy- 
© wydd? Fa ryfeddol gytnewidiad, cael fy nghyf. 
« jawnhau cddiwrth yr holl feiau dirfawr hyn, a'm 
© rhyddhau oddiwrth yr holl blaeu. ofnadwy hyn, 
© 2m gwneuthur yn etifedd y nefoedd? Mor fy. 
© nych, pan feddyliais am fy ailenedigaeth, y Ilefais 
© allin, O ddedwydd ddydd! A bendigedig fo 
© Duwi mi ei wel'd ericed | Pa fodd ynte y llefaf 
© allan yn y nefoedd, O ddedwydd dragywyddol- 

© deb! A bendigedig fo 'r Arglwydd a'm dygodd 
© iddo? A lawenhaodd angylion Duw weled fy 
© nhroedigaeth 1? Siccr y cydlawenychant a mi 
© yn nedwyddwch fy jechydwriaeth. Gras ſydd 
© wreichionen mewn. lludw, wedi ei chuddio dan 
© lenn o gnawd o olwg y byd, ac weithieu weli el 
© chuddio gan fyd o lygredd o'm golwg fy hun; 
ond ni bydd fy nhragywyddol ogoniant dan 
 ewmmwl fel hyn, na'm goleuni dan orchgudd, 
© on'd ar frynn, ſef ar fynydd Sion, mynydd 
e Duw.' 

8. Unwaith ymmhellach, cymmhara *r lawenydd 
a get uchod, ar rhagbrofiadeu o hono @ roddodd yr 
tjpryd iti ynia, Oni bu i Dduw weithieu amlygu 
ei hunan mewn modd neillduol i'th enaid, a gadael 
i ddiferyn o ogoniant ddiſgyn arno? Oni buoſt 
yn barcd i dd*we'yd, © O na byddai fel hyn yn 


« waſtad 


PEN. 1 * artuy wrthddrychieu ſynwyr, oc. 313 


© waſtad ar fy enaid! A lefaiſt di erioed gyda r 
merthyr, aol it' hir ddiſgwyl yn alarus, © zfe a 
© ddaeth, e a ddaeth? A fu iti erioed, dan 
bregeth fywiol am y nefoedd, neu yn dy fyfyrdodeu 
dirgel am y ſtad wynnfydedig honno, deimlo dy 
yſpryd triſt yn adfywio, a'th cer Iwfr yn dyr- 
chafu ei phen, a goleuni 'r nefoedd yn gwawrio ar 
dy enaid? Meddwl ynnot dy hun, © beth yw r 
cernes. at yr etifeddiaeth fawr ? Och, nid yw 'r 
© holl oleuni hwn ſy 'n peri ſynndod a llawenydd 
© imi, on'd canwyll a oleuwyd yn y nefoedd, i'm 
«© tywys i yno drwy 'r byd hwn o dywyllwch ! Os 
© cafodd rhai duwiolion eu gorchfygu gan law. 
© enydd, nes y llefaſant allan: Dal, Arglwydd, 
© dal dy law; nid allaf oddef rhagor : beth gan 
© hynny a fydd fy llawenydd 1 yn J nefoedd, pan 
y bydd fy enaid mor abl i ganfod a mwynhau 
© Duw, er ped fyddei 'r goleuni ddeg mil o wei- 
© thieu 'n fwy na 'r haul, etto dichon fy llygaid 
© edrych arno dros fyth?” Neu os na theimlaiſt 
etto y rhagbrofiadeu melus hyn (canys nid pob 
credadyn a'u teimlodd) yna defnyddia *r fath 
hyfrydweh ag a deimlaiſt, tuag at ganfod 'n well 
beth a get deimlo rhagllaw. Ws | 
Il. 'Rwyf yn awr i ddangos ichwi pa fodd i am- 

ddiffin nefol fyfyrdod rhag calon grwydredig, Ein 
gwaith pennaf yma yw, canfod y perygl, a hyn, 
a'n tywys at yr 1awn feddyginiaeth. V rhwyſtr 
mwyaf a wna 'r galon ir gwaith nefolaidd 
hwn ; fydd, naill, = a: drwy ſyrthni i fyn'd atto ;— 
neu, drwy ofera ynddo; — neu, drivy grwydro 'n 
fynych at betheu eraill; — neu, drwy derfynu”*r gwaith 
jr fyrrbwyll, cyn ei ddechreu n iawn, Fel ag yr 
wyt yn priſio diddanwch y gwaith hwn, rhaid 
gwrthſefyll yn ffyddlon y drygeu peryglus hyn. 
1. Tia gei dy galon, *rwy n medduwl, mor fwrth 
% owaith hwn, ag un gwaith yn y byd. O er fath 
SE - eſguſodion 


314 Nel fyfjraod yn cael cymmorth Pn, 15, 
eſguſodion a wna hi ! Y fath ddichellion a ddyfei- 
ſia hi i ddiange ! Pa oedi a gohirio, er gwybod ei 
dyledſwydd byth mor dda ! Naill ai hi a ammey, 
pa un at bod yn ddyledſwydd ai peidio ; neu os 
ydyw i eraill, p'un a'i bod i ti. = ddywed iti, 
© gwaith yw hwn i weinidogion nad oes ganddynt 
© ddim arall 1 aftudio; neu i ddynion ſy ganddynt 
fwy o amſer na thydi.“ Os gweinidog wyt, hi 
ddywed wrthyt ; © dyledſwydd y bobl yw hon; 
© digon t ti fyfyrio tuag at ei dyſgu hwynt, a 
© myfyrient hwy ar yr hyn a glywſant.* Fel ped 
na byddai 'n ddylediwydd arnat ti, on'd yn unig 
trin bwyd, a'i roddi iddynt, a hwytheu 'n unig 
i'w fwyta, a'i dreulio, a byw arno, Os na wna 
 hynoll y tro, dy galon a ddywed am waith arall, 
neu a'th eſyd ar ryw ddyledſwydd arall, canys 
gwell ganddi fyned at unrhyw ddyledſwydd na 
hon. Yligatfydd y dywed wrthyt, © fod dyled- 
© ſwyddeu eraill yn fwy, am hynny rhaid i hon 
© roddi lle iddynt, am nad oes gennyt amſer i'r 
< ddwy. Fod matterion cyffredin o fwy pwys ; 
© ac y rhaid aſtudio a phregethu tuag at achub 
© eneidieu, yn hytrach na myfyrio ya y dirgel.” 
Fel ped na bai gennyt amſer i ofalu am dy iechyd- 
wriaeth dy hunan, drwy bryderu am iechydwriaeth 
eraill, Neu, fod dy gymmwynas mor fawr i eraill, 
a bod yn rhaid iti eſgeuluſo dy dragywyddol dded- 
ddwch dy hun. Neu, fel ped fyddei amgenach 
ffordd i'n cymmwyſo i fod yn dddefnyddiol i eraill, 
na thrwy wneuthur y profiad hwn o'n hathrawiaeth 
ein hunain. Yn ſicer, y nefoedd yer tau goreu | 
ennyn ein canwyll wrtho, a'r liyir goreu i bregeth- 
wr aſtudio; a phed aſtudiem hwn yn fwy, byddei 
goleuadeu mwy nefolaidd yn yr eglwys; a phan fo 
ein haſtudiaeth yn ddwytol, a'n hy ſprydocdd yn 
ddwytol, bydd ein pregeiniad yn ddwytol, hefyd; 
a gellit ein galw ni yn aafernyddion yo wir. — Neu, 
az ua fedd dy galon adim i dd*'we'yd yn erbyn ) 
7 gwalth, 


gwaith, hi a ofera ymaith yr amſer drwy oedi, ac 
addaw heddyw, ac Yory, etto byth yn cadw 
oddiwrth y gwaith. — Neu, hi a balla yn llwyr iti, 
gan oſod ei hanewyllyſgarweh yn erbyn dy reſwm, 


*Rwyf yn llefaru hyn oll am y galon, mor belled 


ag y mae byth yn gnawdol; canys mi a wn, mor 
belled ag y mae 'n yſprydol, y bydd iddi gyfrif y 
gwaith hwn y meluſaf yn y byd. No 
Beth ſy'n awr iC wneuthur.? A wnei di ef, os 
dywedaf iti? Oni dd'wedit ti yn y fath achos, 
© heth a wnawn i a gwas na Weithiai? Neu à 
© march na ſiwrneiaĩ? A gadwaf hwynt i edrych 
© arnynt ?* Felly ymddyg fel hyn yn ffyddlon tuag 
at dy galon dy hun; perſwadia hi i'r gwaith, na 
chymmer ball, cerydda hi am et ſyrthni, bydd daer 
wrthi. Ai nid oes gennyt ddim awdurdod ar dy 
feddylieu dy hun? Onid wyt ti 'n dewis petheu i 
fyfyrio arnynt? Vn ſicer, Duw a roddodd iti, 


ynghyd a'th natur newydd, beth gallu i reoli dy 


teddylieu. A ddaethoſt di etto yn gaethwas i 
natur lygredig? Ail-gymmer dy awdurdod, galw i 
fewn Yſpryd Crift i' th gynnorthwyo, rhyn nid yw 


byth yn ol mewn gorchwyl mor. dda, ac ni wad ei 


gymmorth mewn achos mor gyfiawn. Dywed 
_ vrtho, © Arglwydd, ti a roddaiſt im rheſwm aw» 


* durdod ar fy meddylieu a'm ſerchiadeu; yr aw- 


© durdod a getais arnynt. ſy oddiwrthyt ti; ac yn 


aur, wele, maent yn. gommedd  ufuddhau i'th 
© awdurdod : rwyt yn gorchymmyn i mi eu goſod 


© ar waith neſol fyfyrdod, ond :rhbytela y maent, ac 
© yn cyndyn wrthod y ddyledſwydd. A nei di 
© ddim fy helpio i arfer yr awdurdod a roddaiſt i 
mi? O danton i lawr dy Vſpryd, fel y gallwyf 
ufuddhau dy orch'mynnion, a pheri im galluoedd 
© wneuthur dy ewyllys !' Felly cei wel'd y bydd 
th galon blygu, ei gwrthwynebrwydd gael ei 
erchfygu, a'i ſyrthni droi 'n utudd-dod lonn. 

P 2 : 2, Dy 


| Pen. 15. drwy wrthddrychieu ſynwyr, Sc. 315 


5 
316 Nel ifyrded yn cael cymmorth Pex, 15. 


2. Dy galon a fydd hefyd yn debyg o'th fradychu 
arwy ofera, pan y dylai fod yn dyfal fyfyrio. Nid 
hwyrach pan fo gennyt awr i fyfyrio, yr à 'r amſer 
heibio, cyn y delo th galon yn dditrifol. - Mae 
cyflawni dyledſwydd, yn y modd eſgeulus hwn, yn 
dinyſtrio cynnifer, ag wrth ei gadael heibio, 
Bydded dy lygad yma bob amſer ar dy galon, 
Na ſylwa gymmaint ar yr amſer wyt yn ei dreulio 
mewn dyledſwydd, ag ar y dull a'r modd *rwyt yn 
ei gyflawni. Gelli wybod wrth ei waith, pa un a 
fu 'th was yn ddiwyd. Gotyn it' dy hun, pa 
« ſerchiadeu a fu etto ar waith ? Pa faint wyf i etto 
© yn nes Ir nefoedd?' Na feddwl, gan fod dy 
galon mor ofer, bod yn well gadael heibio : canys, 
worth hyn, byddi ficcr o fwrw. ymaith bob ufudd- 
dod yſprydol; can's y calonneu goreu, am nad 
wedi eu ſancteiddio ond mewn rhan, a wrth'nebant, 
mor belled ag maent yn gnawdol. Ond yn hytrach 
yſtyria n iawn lygredd dy natur; ac na wna ei 
dibriſdod pechadurus ddirymmu gorch'mynnion 
Duw ; ac na wna un pechod eſguſodi un arall; ac 
i Dduw ordeinio moddion i gynnhyrfu ein ſerch- 
jladeu. Y ddyledſwydd hon o hunan-ymrefymmu, 
a hunan-yſtyriaeth mewn myfyrdod nefolaidd, 
yw_ 'r moddion mwyat neillduol, i gynnhyrfu a 
chynnyddu ein cariad. Am hynny, na. aros 
= oddiwrth y ddyledſwydd, nes teimlo dy gariad yn 
| dy gymmell di; mwy nag yr aroſit oddiwrth y tan, 
nes teimlo dy hun yn gynnes; eithr ymro 'r 
gwaith, nes cyftroi dy gariad, ac yna cariad a'th 
gymmell ymmlaen i ddyledſwydd. 
3. Ly galon a jydd hefyd yn .crwydro oddiwrth nefol 
Hhradad at wrthdarychieu eraill. Bydd yn trol o'r 
neilidu, fel gwas ofer, i fiarad a phob un a é 
| heibio. Pan na ddyle fod dim ar dy teddw] ond y 
nefoedd, byddi yn meddwl am dy alwedigaeth 
neu'th drailodion, neu am bob aderyn, neu bren, 
| | .* [neu 


PEN. 15. drwy wrthddrychieu ſynwyr, Cc. 317 


neu bob llè a weli. Y feddyginiaeth yma, yw 'r 
un ag o'r blaen ; arfer wiliadwriaeth ac ymdrech. 
Dywed wrth dy galon, beth ! a ddaethum i yma 
© 1 feddwl am fy negeſeu bydol, am ddynion, 
© Neoedd, newyddion, neu wagedd, neu am unrhyw 
© beth on'd y nefoedd, bydded byth mor dda ? 
« Onid elli wilio un awr?” A fynnit ti ymadael 
© a'r byd hwn, a byw gyda Chriſt dros fyth yn y 
© nefoedd, a pheidio ei adael dros un awr i aros 
gyda Chriſt drwy fyfyrdodeu? Ai dyma 'th gariad 
© ith gyfaill? Ai nid wyt yn caru Criſt, a lle 
© dedwydd dy dragywyddol drigfan, yn fwy na 
© hyn?' Os yw adar gwangcus dy feddyliea 
crwydredig yn difa *r mytyrdodeu a fwriedaiſt aim: 
y nefoedd, maent yn difa bywyd a llawenydd dy 
feddylieu: am hynny gyrr hwynt i ffwrdd oddiar 
dy aberth, a chadw *th galon yn dynn at y gwaith. 
4. Terfynu dy fyfyraod yn fyrrbwyll cyn ei dde- 
chreu 'n iatun, hdd ffordd arall y bydd i'th galon 
dy dwyllo ynddi. Gelli 'n hawdd ganfod hyn mewre 
dyledſwyddeu eraill. Mewn gweddi ddirgel, onid 
yw'th-galon yn dy gymmell i' thorri 'n fyrr, ac 

yn mynych dynnu at ddiwedd ?. Felly mewn 
nefol fyfyrdod, dy galon a flina ar y gwaith, ac à 
attal dy nefol rodiad, cyn it' wreſogi 'n iawn., 
Ond tiarſa hi yn enw Duw i fyn'd ymmlaen, a 
pheidio gadael y fath waith mawr ar ei hanner, 
Dywed wrthi, Galon ffol ! Os ymbili ennyd, 
© a myn'd ymaith cyn derbyn dy gardod, onid y.] 
© dy ymbil yn waith ofer? Os aroſi cyn dyfod i 
© ben dy daith, onid yw 'th fiwrnei yn ofer? Ti a 
© ddacthoſt yma mewn gobaith o gael golwg ar y 
* gogoniant a gei fwynhau; ac a wnel di orphwys 
pan wyt yn agos ar ben y brynn, a throi *nol, 
* cyn cymm'ryd golwg arni ? Ti a ddaethoſt yma 
© mewn gobaith o gael ymddiddan a Duw, ac a 
© ymadawi cyn ei weled et? Ti a ddaethoſt i 
3 © ymdrochi 


318 W fyfyrdod yu cael ei dilantunio. PB. 16. 


* ymdrochi. yn ffrydieu diddanwch, ac i'r diben 

yany, a Idi it © o'th feddylieu daearol; 
dae a wnei di ddim on'd cyffwrdd y geulan, a 
© dychwelyd? Ti a ddacthoſt i yſpio gwlad yr 
addewid; na ddos oͤl heb un ſwp o rawn- 
vin i ddangos th frodyr, er annogaeth iddynt. 
Gad iddynt weld iti brofi o'r gwin, wrth | 
* lawenydd dy galon; ac i ti gael dy eneinio ag 
© olew, wrth ſirioldeb dy wyneb; ac iti ymborthi 
ar win a llaeth, wrth dirionwch dy dymmbereu, 
© meluſdra dy ymddiddanion. Y tan nefol hun 
* a doddai dy galon rewled di, gan ei phuro a- 
hyſprydoli; ond rhaid iddo gael amſer i weithio.“ 
Felly dilyn y gwaith nes y caffo rhyw beth ei 
* wneuthur, nes y bo dy raſuſeu ar waith, dy 
ſerchiadeu yn eſgyn, a'th enaid gae! ei lonni 
a' r pleſereu — neu, os nad elli gael y 
« dibenjon hy ar y tro 22 bydd twy difrifol 

y tro neſſat, © Gwyn ei fyd y gwas bwnoy, 
* Ir bun y caiff ei Arglwydd ef pan ddelo ya 
* ne. felly.“ 


P E N. XVI. 
Nefel fyfyrdod yn cael ei ddarlunio, a'r holl waith 
vn diwe 


1. Y darllenydd yn cael ei annag i ſyhwi ar yr ur 
 Caniynol o fyſyrdod, 2. * Godidawgrwydd nefol 
* orphwysfa; 3 ei hageſrwyad ; 4. 2 1 
* bechaduriaid; 5 allawen ir ſaint ; 6. ei phwr- 

© cas drud; 7. y gwahamaeth — a'r ddaear ; 
© B. Y galon yn cael dadleu a hi. 9. Ang hredint- 
© aeth yn cael ei buyrww allan. 10. A byd genius 


Pex. 16. Nefol fifyrded yn cael ei ddarlunio. 319 


c yn cael tefluria wrtho, 11-13. Nefol orphwysfa 
& yn wrthddrych cariad, 14—21. a lawenydd. 
© 22, Galaru oblegid ſyrthni 'r galon i lawenydd 
© nefol. 23 27. 1r orphwysfa nefol yn wrth- 
© ddrych dymuniad. 28. Y fath fyfyrdod a hyn 
yn cael ei gymmell ar y darllenydd : 29. drug 
oi eſgeuluſo : 30. Y dedwydduwch o'i ddilyn. 31. 
Gwedds derſynel r awdwr am kuyddiant ar ei 
waith, ; 


1. A C ynawr, daarllenyad, *nol yr hyfforddiadeu 
2 uchod, gwna gydwybod, o arfer beunydd 
dy raſuſen i fyfyric, yn gyſtal ag i weddio, Tro i 
ryw Ie dirgel, yr amſer mwya' cyfleus it' dy hun, 
gad heibio dy holl feddylieu dacarol, a chyda phob 


difrifwch a phazch, edrych i fynu tua'r nefoedd,. 


cofia mai yno y mae oy dragywyddol orphwysfa, 
aſtudia ei godidawgrwydd a'i ficcrwydd, a chyfod 
o ſynwyr i ffydd, drwy gymmharu nefol a daearol 
lawenydd: yna cymmylga weddieu byrrion a 


hunan-ymddiddan ; a dadleu 'r achos yn barchus 


a Duw, ac yn ddifrifol a'th galon dy hun, nes troi 
o fod yn dywarchen, yn flamm ; o tod yn bechadur 
anghofus, a charwr y byd, i garu Duw yn wrel- 
og; o fod yn ofnus a llwfr, yn griſtion calonnog; 
o driſtwch anffrwythlon, i fywyd llawen: mewn 
gair, nes codi dy galon o'r ddaear i'r nefoedd, o 
gyfeillach y byd, i rodio gyda Duw, ac nes y 
gellech roddi dy galon i orphwys, fel ar fynwes 


Criſt, drwy ryw fath o fyfyrdod am dy dragy wydd- 


ol orphwysta, ag a chwanegir yma er cynnorthwy 
iti, | 1 3 
2. Gorphwysfa ! Pa hyfryd fain! Meluſgerdd 
© yw i'm clufticu | Gorwedd y mae fel gwin llonn 
* wrth fy nghalon, ac oddiyno yn danton allan 
* yiprydoedd bywiol, ſy 'n curo drwy holl wythi 
* ty enaid! Gorphwysta, nid fel y garreg a orphwys 

| | P 4 * 


320 Nefol fyfyrded yn cael ei ddarlunio. Prx. 16, | 


© ar y ddaear, nac fel y cnawd hwn a orphwys ya 
© y bedd, na'r fath orphwysfa ag mae 'r byd 
© anianol yn ei chwennych. O fendigedig or- 
© phwysfa ! Pan na orphwyſwn ddydd na ' nos, 
gan dd*'wedyd, © Sanct, Sanct, Sanct, Arglwydd 
« Dduw HolJalluog !”” Pan gawnorphwys oddiwrth 
© bechod, on'd nid oddiwrth addoliad ; oddiwrth 
© ddioddefaint a thriſtwch, on'd nid oddiwrth law. 
© enydd | O ddedwydd ddydd ! pan gaf i orphwys 
* gyda Duw! pan gaf i orphwys ym mynwes by 
* Arglwydd ! pan gaf i orphwys mewn gwybod- 
© aeth, cariad, Yawenydd a mawl ! pan geiff fy 
© enaid a'm corph perffaith yghyd fwynbad per- 
Effaith, o'r tra pherffaith Dduw ! pan fo i Dduw, 
©rhwn ſydd gariad ei hunan, fy mherffaith garu 
i, a gorphwys yn ei gariad attaf fi, a minneu 
atto ynteu ; a llawenhau droſof i gyda gorfoledd, 
a llawenhau droſof 17 43 chaniad, a minneu 
© lawenhau ynddo yntef !* | SE: OY As: 
3. Mor ages yw 'r djdd dedwydd a gorfeleddus 
un Mae n agoſau ar frys, **Rhwn ſydd 1 
„ ddyfod a ddaw, ac nid ceda,” Er bod fy Ar- 
* elwydd fel yn ocdi ddyfcdiad, etto ychydig bach, 
© ac efe a ſydd yma. Beth yw ychydig-o gannoedd 
© © flynyddoedd, pan elont heibio ? Siccred yw, 7 
© bydd 1'w arwydd ymddangos ? Mor ddiſymmwth 
y daw ar wartha' byd eſgeulus, © fel mellten a 
© ddaw o'r dwyrain ac a dywynna 1'r gorllewin.“ 
© *Rhwn a ymadawodd ag yma, a ddaw felly etto. 
Mi a dybygun fy mod Ho clywed ſain ei utgorn | 
Mi a dybygwn ty mo yn ei wel'd yn dytod ar 
cy N gyda't angylion mewn mawrhydi a 
gogoniant : 3 3 . 
4. O bechaduriaid difrau] Beth a wnewch 
« yrwan? Immh'le r ymguddiwch chwi? Beth 
© a'ch cuddia chwi? Darfu am y mynyddoedd ; y 
« nefoedd a'r ddacar a fu, a acthant heibio; y tan 
| | © dinyſtriol 


Pv. 16. Nel fyfyrdod yn cael ei dlurlunio. 321 


dinyſtriol a ddifaodd bob peth, on'd eich hunain, 


vy rhai fyddweh yn danwydd dros fyth. O nad 
© allech fyn'd yn ulw mor gynted a'r ddaear; a 
© thoddi 'n ddim fel y gwnaeth y ffurfafen ! Ow, 
© nid yw 'r dymuniadeu hyn on'd ofer yn; awr |! 
© Gwnaethai 'r Oen ei bunan fod yn gyfeill ichwi ;- 
© mynnal eich caru, a'ch lywodraethu, ac yn awr 
eich hachub ; ond ni fynnech chwi, y pryd hyn- 


© ny, ac yn awr mae n 40 ddiweddar. Byth na 
rhy hwyr, ray hwyr, 


© lefa, Arglwydd, Arglwy 
* ddyn, I beth yr edrychi o'th amgylch ? A ddi- 
* chon rhywun dy achub? I ble. y rhedi? A ddi- 
© chon neb dy guddio? O druenus ddyn, a ddygaiſt. 
dy hun i hyn*?” : 

5, * Weithian chwi ſaint lendigedig, a fa 'n. 
© credu ac yn uftuddhau.! Dyma ddiwedd eich ffydd- 
© a'ch amynedd. Dyma 'r peth y buoch yn. 
© gweddio ac yn diſgwyl am dano. ' A ydyw 'n. 
© awr yn. edifar gennych eich dioddefaint a'ch 
© triſtwch,- eich hunan-ymwadiad a' ch rhodiad. 
ſanctaidd? A ydyw eich dagreu o edifeirwch yn. 
© chwerw-neu felus yn-awr? Gwelwch fel y gwena 
er Barnwr arnoch : mae cariad yn ei olygon: 
mea er titleu 0-brynwr, priod, pen, yn. ſgrifenned- 
© ig ar ei wyneb diſglair, hawddgar ef. Gwran- 
© dewch, mae'n galw arnoch; mae'n erchi 1 chwi 
* ſefyll yma ar ei ddeheulatu; nac ofnwch, canys 
yno y gelyd ef ei ddefaid. O hyfryd farn | © Deu- 
« eh, chwi fendigedigion fy Nhad, etifeddwch. 
y deyrnas a barottowyd ji chwi er ſeliad y byd.“ 
Mae 'n eich cym'ryd gerfydd eich llaw, mae r 
drs yn agored, eiddo ef y. deyrnas, am hynny, 
eich eiddo. chwitheu ; daccw. eich llè gerbron ei 
© orſedd; y Tad. a'ch derbyn fel gwraig. ei Fab, 
ac a ddymuna lawenydd ichwi o goron gogoniant. 
Er byth mor annheilwag, rhaid eich coront. 
Hyn oedd dyfais rhad brynedigol ras, bwriad 


Ps _ © tragywyddob 


{ 


* 
[NY 
' 
1 
40 
ry 


322 NM  ffyrded yn cael ei ddarlunio. Pen. 16. 


* tragywyddol gariad. O fendigaid ras! O 
© fendigaid gariad ! O fel y bydd i gariad a llaw. 

* enydd efgyn! Ond. nid allaf ei adatgan, nid 
© allaf ei d ychymmygu.” 

6. * Dyma r llawenydd hamm a bwreafwyd 
© drwy driftwch, dyma r goron a bwreaſwyd drwy 
© 'r groes. Fy Arghwydd a yoda, fel y ſychid 
ymaith fy nagreu i 'n A efe a Gee af fe fel 
. el na 
< chawn ĩ 'n aur fy ngadael; - d hynn 
© farw, fel y puny. gr d hwn mn e 1740 
© dru — a ddichon 
c wack! BEAd © mi, er yn. de d ! ol — 
© ras, a'm dewiſodd i, pan adawyd miloedd ! Pan 
+ © orfydd ar fy nghymdeithion mewn pechod ferwi 

12 uffern, byddaf fi 'n llawenhau mewn 


yma 
hwysfa | Yma ddaf i da 'r holl 
1 — 10 Dyf yd ted ven den gyd- 


. — 4 a r hwn y bum dio, ac 
1 « wylo ac eo dae a yn Sly rs in 
y dydd a'r lle hon! Mi a welaf nad allai r 
© bedd dy gadw; yr un cariad th brynode ac 
© a'th ga a di a minneu.? 
er? Nid yw hwn fel ein tai o glai, ein carchareu, 
* a'n trigfanneu daearol. Nid yw 'r llais hwn o 
* lawenydd, fel ein hen achwynion, ein gridd- 
, — ac vch'neidieu anoddefgar; na'r clodfori 
byfrydol hyn, fel y dirmyg a'r atwor, neu 7 
6 W gu 2*r rhegu, a glywſom ar y ddacar. Nid yw 
« 'r corph hun, fel yr un oedd gennym, na'r enaid 
* hwn fel yr enaid oedd gennym, na'r bywyd hwn 
fel y bywyd oedd gennym. Rym wedi newid 
* ein Ne a'n cyffwr, ein gwiſgoedd a'n meddy lieu, 
ein hedrychiad, jaith, a chymdeithas. Gynt, 
on -roedd y ſanct yn egwan a diyſtyr; mor falch a 
gurthnyſig, nad allem yn fynych ond prin canfod 

ei raſuſeu: ond yr awr hon mor ogoneddus 0 
© beth 7 fanct ! P'le *nawr mae eu __ 0 7 
a'u 


px. 16. Nefol fyfyrded yn cael ei dlarlunis. 323 


u blinai hwynt, a'r rhai oedd o'u hamgylch? 
© P'le *nawr mae ein gwahanol farneu, enweu 
y © drwg, y{pryd partiol, tymmereu poethlyd, edryely- 
© jad eſtronol, a'n barn angharedig? Yn awr yr 

: ' ydym oll o'r un farn, o un enw, o un galon, 
2 a gogoniant. O felus heddychiad O 
dedwydd undeb | Yn aur ni cheiff yr efengyl 
n 4 2 deddu mwy 2 ein ffolineb ni. 
* Ni chei, fy enaid, byth ond hynny, alaru am 
© ddioddetiadeu 'r faint, na pherygl yr eglwys, 
* nac wylo wreh wely angeu dy = faullion neu 
« apc ben eu bedd. Ni chei byth mwy 
g ddioddef dy hen brofedigaetheu gan ſatan, 
y byd, neu'th gnawd dy hun. oy boen a'th 
« giefydeu a Iwyr iachawyd; dy. gorph ni bydd. 
* mwy ya drymllyd, gan wendid a blinder; dolur 

* dy ben a ith | gp dy newyn a'th ſyched, d 

2 a' th lafur, a ddarfuont oll. O pa gyf- 
* newidiad mawr yw hwn! O'r dommen i'r or- 
© ſedd ! Oddiwrth appar rem yn goganu, at 
* faint yn moli! O gorph gwael, i hwn, ſy 'n 
© llewyrchu fel diſgleirdeb y ffurfafen.! O dan 

© deimlad o anfodlonrwydd Duw, i berffeith fwyn- 
© had o hono mewn cariad! Oddiwrth fy holl 
© ofneu ac ammheuon, 'r mwynhad hwa fy 'n 
© bwrw allan bob ammheuon,! Oddiwrth fy holl 
* feddylieu dychrynllyd am angau, i'r bywyd 
© Hawen hwn. Gyfnewidiad bendigedig ! Ffarwel 
© i bechod a thriſtwch dros fyth: ffarwel fy 
* nghalon greigled, falch, r fynghalon 
© ddaearol, gnawdol ac anianol: a groeſaw en aur 
75 natur dra ſanctaidd a nefolaidd. Ffarwel edi 
irwch, ffydd, a gobaith; a groeſaw gariad, a 
© lawenydd a mawl. Caf yn awr fy nghynhauaf, 
heb nac aredig na hau; fy llawenydd heb bre- 
* gethwr, nac addewid ; y cwbl oll o wyneb Duw 
"a i hunan. Pa gymmylgcdd bynnag ſy'n y — 

2 . N 


324 Nefol fyfyrdad yn cavl ei ddarlunio. PEN. 16. 


* nid oes dim ond pur lawenydd yn nnon, 
: Yma caf fy amgylchu a thra - 8 toe byw 

byth, a thros fyth bythoedd glodfori 'r Arglwydd. 
Ni bydd i'm hwyneb grychu, na 'm pen laſu ; 
< canys rhaid i'r llygradwy hwn wiſgo anllygredig- 
<« aeth, a'r marwol hwn anfarwoldeb, ac angau a 
Hlyngeir mewn buddugoliaeth. O angau, p'le 
< *nawr mae dy golyn? O uffern pa le mae dy 
fuddugoliaeth? Ni bydd amſer fy lis i allan 
* byth mwy, ac ni chaf flino fy hun a meddylien 
* am angau, na cholli fy llawenydd drwy ofn ei 
* golli, Pan é miloedd o oeſoedd heibio, nid yw | 
© fy ngogoniant ond dechreu ; a phan El miloedd 
* *n rhagor heibio, nid y.] dim nes at ddiwedd, 
© Mae pob blwyddyn yn jubili, pob oes yn gyflawn 
oed, a hyn oll ſydd un tragywyddoldeb, O dded- 
© wydd dragywyddoldeb ! A gogoniant fy ngogoni- 
© ant i] Berffeithrwydd fy mherffeithrwydd ! 

8. Ow galon gyſgled, ddacarol ! Mor oeraide 
cr wyt ti 'n meddwl am y dydd hyfryd hwn ? Ai 
© gwell gennyt eiſtedd yn y llweh, na rhodio ym 
© mbrenhinllys Duw ?, A wyt'ti *n:awr yn cofio am 
| © dy negeſeu bydol, neu 'n meddw] am dy chwan- 
© teu, dy bleſereu daearol, a'th gymdeithion digrif ? 
© Ai gwell bod yma, na bod uchod gyda Duw? 
© A ydyw 'r cymdeithion yn well? A ydyw r 
© plelereu *n.fwy? Tyred ymaitb, na wna eſguſion, 
nac oeda; Duw a arch, rwyf finneu 'n erchi; 
gwregyſa dy Iwyneu ; eſgyn i'r mynydd ; edrych 
. 0 th eh 5 fydd a dilrirch. Nac 

© edrych *nol ar ffordd yr anialwch ; oni bydd i 
© gymmharu er deyrnas a'r. anialwch dychrynllyd 
< hwnnw, tuag at ganfod yn well y dirfawr wahani- 
© aeth, Dacew ogoniant dy Dad; Daccw, O ty 
_ © enaid! He r ai di, *nol ymadael a'r. corph hwn ; 
© a phan fo.i allu Duw dy godi drachefn, a'th uno 
© ag ef, daccw lle cei fyw gyda'th Arglwydd 4 8 

2 85 «© fyt 


Pen. 16. Nel fyſyrded yn cael ei ddatlunio. 325 


© fyth, Daccw- 'r gogoneddus Gaerſalem newydd, 
© y pyrth o berleu, y ſylfaeni o berleu, abr heolydd. 
© wedi eu palmantu ag aur cocthedig. Vr haul 
* ſy'n goleuo 'r holl-fyd hwn; a fydd ddiles yno; 
© byddi dy hun mor oleu a'r haul diſglair accw 
Du fydd yr haul, a Chriſt y goleuni, ac yn. 
© ej oleuni ef y cei di oleuni.? 

9. O fy enaid! A wyt ti yn tramgwyddo 1orth 
yr addetwid trwy anghredimaeth ? Rhaid imi dy 
© ammeyu.. Pe credit yn wir, cai hyn fwy effeith 
@ arnat. Onid ydyw oddi dan law, a ſe, a ll 
© Duw? A ddichon Duw fod yn gelwyddog? A 
ddichon gwirionedd ei hunan dd*'wedyd celwydd ? 
pa raid. i Dduw wenhieithio iti, na'th dwyllo ? 
© Pa'm y gwnai efe addo iti, mwy nag a gyflawna ? 
© Na faidd gyhuddo y Duw doeth, Oll-alluog, a 
© ffyddlon, o'r fath beth. Gynnifer o'r addew- 
© idion a gyflawnwyd i ti yn dy droedigaeth? A 
© wnai Duw weithio mor effeithiol drwy eirieu 

_ © celwyddog ? O erchyll galon o anghrediniaeth ! 
A wnaeth-Duw addewid-i ti o orphbwysfa, ac a 

' © ddoi_ di 'n fyrr o honi ? Dy lygaid, dy gluſtieu; 
a'th holl ſynhwyreu, a'th dwyllant, yn gynt nac 
© y bydd i addewidion Duw dy dwyllo, Gelli fod. 
« yn ſiccrach o'r hyn ſy'n *ſgritennedig yn y gary 
© na phe canfyddit ef a'th lygaid, neu ei deimlo 
© a'th ddwylaw. A wyddoſt dy fod yn fyw, neu 
© mai dacar yw.hon.yr wyt yn ſefyll arni, neu fod 
© dy lygaid yn canfod yr haul? Mor wired bod 
© 'r holl agoniant.hwn i'r ſaint ;. ac mor. wired, y 

_ © byddaf 1. uwch na'r ſer accw, a byw byth yn 
© ddinas ſan#taidd, ac yn. llawen ſeinio allan glod 
* Mhrynwr ; os na. chauir fi. allan gan y galon. 
* ddrwg hon o anghrediniaeth, drwy, beri imi ym- 
© adael a'r Duw byw.* 3 

10. Ac a ydyw 'r orphwysfa hon mor felus, 
© ac mor ſicer? Beth ynte, mae r. byd eſgeulus * 


326 MNefol Syfyrded yn carl ei dilarlunio. Pan, 16. 
© ei feddwl? A wyddant hwy beth y maent yn ei 
© eſpgeuluſo ? A glywſant — — am dick; ew 
* a ydynt hwy 'n cyſgu, neu a ydynt yn feirw? A 
* wyddant hwy 'n ſicer fod y goron o'u blaen, tra 
© maent yn ſegura fel hyn, neu ddilyn oferedd ? 
* Diammeu eu bod wedi gorphwyllo, bryderu 
* cymmaint am eu cyfleuſdra ar y ffordd, pan y 
_ © maent yn pryſuro ar frys i fyd arall, a'u tragy- 
© wyddol ddedwyddwch 7w gael neu golli. Pe 
* meddent un wreichionen o 7eftwm, by th ni wer- 
*-thent eu gorphwysfa am drafferth, na u gogoni. 
| © ant am ddaearol wagedd, nac anturio colli 'r 
© nefoedd- am bleſereu pechod. Dlodion daynion ! 
© O nad yſtyriech unwaith y perygl ych = ei redeg, 
© yna chwi ddiſtyrech yr hudoliaetheu hyn ! Ben- 
© digedig yn dragywyddol a fo 'r cariad hwnnw 
a' m dygodd i allan o'r tywyllwch rheiblyd hwyn!“ 
11. Tyred yn nes etto, O fy enaid! a'th 
* gariad gwreſoccaf, Dyma beth i ti oſod dy 
6 ferch arno, rywbeth y tal iti ei garu. O gvel y 
6 fath iendid ſy'n ymddangos | Onid yw glendid yr 
4 holl fyd ynghyd yma ! Beth yw pob glendid arall 
© ond anharddwch ? Oni ddylait gym'ryd dy ber- 
© fwadio i garu? Mae yma bed i'th lygaid, ac 
© 1 holl ſwydd-gynneddteu dy enaid ; a raid dy 
« gymmell i ymborthi zrno? A elli di garu æyn 
nad yw end tippyn o ddaear ddiſglair, talp o glai 
uin rhodio ? Ae ai nid elli garu y Duw hwnnw, y 
Crit hyonnw, ! gogentant hwnnw, ſy mor wirion- 
_ © eddol ac anfefuro! hawddgar ? Ti a fedri garu 
© cyfaill am ei fod yn dy garu di; ac a ydyw cariad 
& cyfaill fel eariad Criſt? Ni wna eu gwaith hwy yn 
© wyto, neu yn gwaedu droſot, na'th eſmwythau,, 
nac arbed dy ddagreu na'th waed: Ond yn y 
© dagreu a'r gwaed a darddodd oddiwrth dy Ar- 
© plwydd, mae cyflawn rinwedd i iachau. =O fy 
© eriaid, os vw cariad yn haeddu, ac a ddylei gen- 
hedlu caria J, pa gariad annyalladwy ſy _ = 
| | © ,Jacn 


Pen. 16. Neſel fyfyrdod yn cael er ddarlunio, 327 
© flaen? Tywallt allan yma holl dryſor dy ſerchia- 
deu, a'r cwbl fy 'in rhy fach. na byddei n 
fwy. O na byddei 'n fwy o lawer fiſloedd o 
© weithieu! Bydded iddo ef gael ei waſanaethu 
in bennaf, a'th waſanaethodd di 'n bennaf; 
| © Caffed ef gyntaf-anedig, a nerth dy enaid, a 
* ymadawodd a nerth ac a bywyd, o gariad attat 
© ti.—O fy-enaid! A wyt ti 'n caru am  odidatug- 
© rwydd f _ _ # nary ; ardal y tywyllych 
© yw honyma. Nid yw'r/er gwibiogaccw, y llaer oleu, 
; oy rap diſgl Ar, ! gyd on'd 1 —— 


© hyſtyn allan o dy dy Dad, i'th oleuo di, tra r 


6 rhodio yn y byd tywyll hwn : on'd leied 
f ie pes yn adnabod y pus a'r gwynfyd ſy 
oddifewn ?— A wyt yn caru am gydfaddaſyrwydd 
© Pa berſon mwy addas na Chriſt? Mae ei Dduw- 
dad ai ddyndod, ei 222 a'ĩ radlonrwydd, ei. 
© barodrwydd a'i bar had, oll yn ei gyhoeddi yn 
© gyfaill cymmwys iti. Pa gynnyſgaedd gymm- 
© hwyſach th drueni, na thrugaredd? Neu i' th 
© bechod a' th balogiad, nag anrhydedd a pherffeith- 
© rwydd? Pa lè gymmwyſach iti na'r nefoedd ? A 
© ydyw 'r byd hwn yn cyttuno a'th ddymuniadeu ? 
© Oni chefaiſt di ddigon o brofiad o hono ef? 
Neu a wyt ti 'n caru am e/w a pherthynas agos # 
© Fle mae iti well eiw nag yn y nefoedd, nac 
© agoſach perthynas nag yno ? 
12.— A wyt yn caru am fod cydnabyddiaeth a 
© chyfeillgarwch ® Er na welodd dy lygaid dy 
© Arglwydd erioed, etto ti a glywaiſt ei lais, a 
derbynniaiſt ei roddion, a buoſt yn byw yn ei. 
© fynwes ef; efe a ddyſgodd iti ei adnabod ef, 
© a'th hunan; efe a agorodd iti y ffeneſtr gyntaf 
* honno, drwy ba un y canfuoſt Yr nefoedd. A 
© anghotfiaiſt ti, er pan oedd dy galon yn eſgeulus, 
© ac iddo ef ei deffro; yn galed, ac iddo ef & 
Sthyneru; yn gyndyn, ac iddo ef ei. phlygu; 


. 


: 228 Neſol  fyſyrded yn cael ei ddarlunid. PEN. 16. 


© mewn hedd weh, ac iddo ef ei chythryblu-; yn 
© oyfan, ac iddo ef ei wy. ae ac yn.ddrylliedig 
© nes iddo ef ei hiachau drachefn ? A anghofiaiſt 
© di 'r amſereu pan y cafodd ef di 'n wylo ; pan- 
© wrandawodd'ef dy ddirge] och'neidieu a gridd- 
© fanneu, a. gadael peb peth i ddyfod i'th gyſſuro 
di; pan gymmerth ef di fel pe bai yn ei freichieu- 
© a gofyn iti, © enaid tlawd, beth ſy'n dy flino ? 
« A .wyt ti 'n wylo, 'nol i mi wylo cymmaint ? 
« Cymmer gyſſur ; mae 'th glwyfeu i'th iachau, 
« ac nid i'th ladd; y fi a'u 2wnaeth, na fynnai 
« ddim drug iti; er fy mod yn gollwng allan dy 
“ waed, ni. ollyngaf allan dy fywyd,” Rwy 'n. 
© cofio ei lais. Mor fwynaidd y cododd- fi i fynu ? 
© Mor ofalus y triniodd fy ngblwyfeu? Mi debyg- 
© wn fy mod yn ei glywed etto yn dywe'yd wrthyf, 
4 bechadur truan, er iti ymddwyn yn angharedig 
« tu ac attaf i, a'm bwrw ymaith; etto ni 
«. wnaf fi felly a thydi. Er ji ti fod yn ddibris 
am danaf fi am holl drugareddeu, etto 'r wyf 
« fi a hwytheu oll yn eiddo ti. Beth a. fynnit 
« ap allaf fi ei roddi iti? A pheth fy arnat eiſieu, 
nad allaf ei roddi iti? Os dichon dim a feddaf 
« dy foddio, ti a'i cci, A fynni di bardwn r 
« *Rwy:n maddeu iti 'n rhad dy hall gamweddeu, 
4“ A fynnit 1as a. heddwch? i a'u. cet ill dau, 
« A fynnit ti fi 3 ry — gb 
« 4 aill, dy Arglwye y. frawd, priod, a 
« 3 a ti 'r Tad? Mi a'th ddygaf 
4 atto, a thi-a'i cei,. ynnof a thrywof fi.” Dyma 
© oedd geirieu cyflurol fy Arglwydd, *Nol y 
© cwbl, tra roeddwun yn ammeu ei gariad, mi 
© dybygwn, fy mod etto in cofio ei reſymmeu 
„am gorchfygaſant. A wnaethum i gymmaint, 
« bechadur, 1 dyſtio fy nghariad, ac a wyt ti etto n 
ammeu? A tum i 'n cynnyg fy 4 — 
« cyhyd. cweſtiyna ty ewyll- 
4 <0, 4c N ti co n cena by ewy 
ri? th « yigarwch: 


— 


PEN. 16. VD fyfyrdod yn cael a ddarlunio, 329 


« yſgarwch i fod yn eiddo ti? Ar ba gyfrif 
“ qdrutrach y dangoſſwn iti fy mod yn dy garu ? 
« Aj ni chredi fy nioddeſaint chwerw a darddodd 
« om cariad? A wnes i fy hun yn yr efengyl 
« yn llew i'th elynion, ac yn oen i ti, ac a wyt 
« ti yn edrych dros ben fy nhirionwch? Pe 
« buaſwn foddlon i adael iti farw, pa achos oe:{d 
« jmi wneuthur a dioddef cymmaint? Pa raid 
« oedd imi dy ddilyn a'r fath amynedd a thaerni ? 
« P'am y dywedi wrthyf am dy anghenion, onid 
« oes gennyf fi ddigon i ti a minneu? Neu am 

« dy annneilyngdod ; canys pe bait ti 'n deilwn 
« pa raid fyddai iti am fy nheilyngdod i? A 
« wahoddais, neu a gedwais 1 erioed y teilung ar 
&« cyfiawn, neu a oes y fath rai ar y ddaear? A 
« wyt heb ddim; a wyt golledig, truenus, yn 
« ddinerth ac amddifad ? A wyt yn credu fy mod - 
« i yn Iachawdwr holl ddigonol, ac a wyt am 
„ fy nghael i? Wele, dy eiddo ydwyf, cymmer 
fi? os wyt ti yn foddlon, yr wyf fi; ac ni cheiff 
« na phechod na'r diawl, nac angeu nac uffern 
« dorri 'r briodas.” Dyma, O dyma er geirieu 
© bendigedig a lefarodd ei Vſpryd o'r efengyl 
© wrthym ni, nes y gwnaeth imi fwrw' fy hun 
«© wrth ei draed, a llefain allan, © fy Iachawdwr 
« a'm Harglwydd, ti a dorraiſt, a thi a adfywiaiſt 
« fy nghalon ; ti a orchfygaiſt, a thi a ynnillaiſt 
« fy nghalon; cymmer hi, tydi a'i pieu; os 
« dichon y fath galon dy foddio, cymmer hi; 
os na ddichon, gwna hi y fath ag a ryngo dy 
e fodd.” Yn llyn, O fy enaid, y gelli gofio y 
© cyfeillach melus a gefaiſt a Chriſt; gan hynny, 
© os dichon cydnabyddiaeth beri ſerchiadeu, bydded 
© 'th galon redeg ar ei ol ef, Efe a ſafodd wrth 
dy glaf wely, a eſmwythodd dy boen, a yſgafn- 
haodd dy flinder, ac a ſymmudodd dy ofneu. 
© *Roedd ef bob amſer yn barod pan geiſit ef 
© oddifrif ; 


330 MNefol fyfyraded yn cael ei ddarlunio. PEN, 16, | 


* oddifrif; fe*th gyfarfu yn gyhoedd ac yn ddirgel; 
* ti, a'i cefaiſt yn y gyn'lleidfa, yn dy dy, yn dy 
* ſtafell, yn y maes, ynghanol y nos, ac yn dy 
beryglon mwyaf.? | 

13. Os yw Haelioni a thaſturi yn hudoliaeth i 
I gariad, pa mor anfeſurol rwymedig wyf fi i 
* garu Criſt? Mae 'r holl drugareddeu a lanwaſant 
© ty mywyd, pob lle y büm byw ynddo, pob 
* cymdeithas yr ymgyfeillechais a hwynt, fy holl 
© ſwyddeu a pherthynaſeu, pob cyfiwr y bum 
* ynddo, a phob cyfnewidiad *r aethum drwyddo, 
* © maent oll yn d'we'yd wrthyf, bod y ffynnon yn 
© llifo droſodd o ddaizni, Arglwydd, pa ſwm o 
* gariad yr wyf yn dy ddyled di? Ac fel y mae fy 
* nyled yn cynnyddu o hyd? Fel y dyln i 
© garu 'n ol am gymmaiat o gariad? Ond a 
« teiddiaf fi feddw] am dalu 'r pwyth i ti, na. 
* gwobruyo dy gariad di a'm cariad fy hun? A 
una fy hatling i dalu iti am dy a ly 9 
© aur; fy nymuniadeu anaml i, am dy haelioni 
gvaſtadol di; yr eiddo fi, nad yw on'd dim, am 
dy eiddo di ſydd anfeidro] ? A feiddiaf. i gyſtadlu 
© mewn cariad a thydi? neu oſod y wreichionen 
© fach a. fenthyecais, gydgyter a haul cariad? A 
© allaf fi garu mor uchel, mor ddwtn, mor helaeth 
- © ac mor faith a chariad ei hunan; yn gymmaint 
© a'r hun a'm gwnaeth, ac a wnaeth imi garu, 
© ac a roddodd imi 'n Ilwyr yr ychydig a feddat ? 
© Fel nad allaf gyſtadlu a thydi mewn nerth, na 
© chreu, na chynnal, na rheoli 'r 2 fel 
© tydi, felly mor lleicd y gallaf gyſtadlu a thydi 
© mewn cariad. Na allaf, Arglwydd, rwy n 
c ildio; rwy i wedi 'm gorchfygu. O fudd- 
ugoliaeth fendigedig! Dos ymmlaen yn fudd- 
ugoliaethus, a llwydda o hyd, a gorfoledda yn 
© dy gariad. Rhwn a orchfygwyd gan dy gariad 
a gyhoedda dy fuddugoliaeth ; pan tyddych 50 


Pr, 16. Nefol fifyrded yn cael ei ddarlunis. 331 


fy nwyn 1 mewn buddugoliaeth o'r ddaear i'r 
© nefoedd, o farwolaeth i fywyd, oddiwrth y 
* frawdle i'r orſedd; myfi, a phawb a'm gwelant 
a addefwn i ti orchfygu, a phawb a ddywedant, 
« wele fel yr oedd yn ei garu ef!” Etto gad imi 
© garu mewn ufudd-dod i'th gariad di; fel caeth- 
* was a brynaiſt, er nid fel dy bendefig. Ai ni 
© chaf 1 garu oll, am nad allaf garu 'n gydradd 
a thydi? O nad allwn dd'we'yd drwy deimlad, 
© *rwyf yn dy gare di, yn gymmwys fel rwy'n 
© caru Cyfaill, neu fy hun ! Er nad allaf ddywe'yd 
© gyda 'r Apoſtol, ti a wyddoſt fy mod yn 
dy garu;“ etto, gallaf dd'we'yd, Argiwydd, ti 
© wyddoſt y mynnwn dy garu. *Rwyf yn ddig 
wrth fy nghalon, am nad yw. yn dy garu di; 
'rwy 'n ei cheryddu, etto nid 'n gwella; 
'rwy 'n ymreſymmu a hi, etto ni chlywaf mo'ni 
'n ſymmud; rwy 'n ei rhwbio a'i gwreſogi 
drwy arfer dy ordinhadeu, etto nid wyt yn ei 
theimlo 'n gynnes o'm mewn. © Annheilwng 
enaid ! onid yw *'th lygad yn awr ar yr unig 
wrthddrych hawddgar? Onid wyt yn edrych 
ar hoff ogoniant y ſaint ? Ac ai nid wyt yn caru ? 
Onid wyt ya enaid rheſymmol, ac oni ddylei 
rheſwm ddangos iti, nad yw *'r ddaear ond 
carchar tywyll at ogoniant y nef? Onid wyt 
ti dy hun ya yſpryd, ac oni ddylit ti garu Duw, 
hun hdd Yipryd, ac yn dad yr yſprydoedd ? Pa 
© ham y ceri gymmaint dy glai marwol, ac heb 
© earu 'n fwy y gogoniant nefol? A geri di pan 
© ddelych yno, pan gymmero 'r Arglwydd dy 
© gelain o'r bedd, a'th wneuthur i ddiſgleirio fel 
© yr haul mewn gogoniant byth bythoedd ; a geri 
© di 'r pryd hyany, ai ni cheri? Onid lle mae 
© cariadon yn cyfarfod yw yao? Onid yw r bywyd 
© yn gyflwr o gariad ? Onid dydd mawr priodas. 
© yr Oen ydyw? Onid caru yw r gwaith 00s 
p74 p e 


332 'Nefel fyfyrded yn cael ei ddarlunio. Pxx. 16. 


* p'le mae Criſt ac eneidieu yn cymmeryd eu 
lawn loneid? O gan hynny, fy enaid, dechreu 
© arno yma | Bydd g, o gariad yn awr, fel i'th 
© tachaer a chariad yno. Gorphwys yn aur 
© ynghariad Duw; ac na fydded i angeu nac 
* einioes, na dim arall dy wahanu oddiwrtho x 
© a thi a gedwir ynghyflawnder cariad dros fyth, 
ac ni cheiff dim chwerwi na lleihau dy twynhad ; 
© canys yr Arglwydd a barottodd ddinas cariad, 
© lle i gyfrannu ei gariad 'w rai etholedig, © a 
© Thai a garant ei enw a gant drigo ynddi.“ 

14. *Deffro ynte, O fy enaid cyſglyd | Mae 
cyſgu dan oleuni gras yn afreſymmol, mwy o 
© Jawer ar fin goleuni gogoniant. I'yred tr lann, 
© fy yſpryd dwl a rhewllyd, mae dy Arglwydd yir 
© erchi iti /awenhauv, ac etta lawenhau. Ti 2 
© orweddaiſt yn ddigon hir yn dy garchar o gnawd, 
© ple bu fatan yn geidwad carchar, gofalon yn 
© heirn arnat, ofneu yn dy Mangellu, a bara a 
dvr cyſtudd oedd dy ymborth; yno gofidieu 
© oedd dy letty, a'th bechodeu a'th elynion 2 
© wnaent dy wely, a chalon anghredinio] oedd 
© y pyrth a'r bollteu a'th gadwai i mewn : *Nawr 
© mae Angel y cytammod yn galw arnat, ac yn 
dy daro, ac yn d'we'yd wrthyt, © cyfod a dilyn 
© fi,” I fynu, O fy enaid! ufuddha 'n lawen, 
© a *th holl gloion a'th follteu a ant yn rhydd- 
jon; *dilyn yr Oen p'le bynnag yr Us.” A 
© ddylit ofni dilyn y fath arweinydd? A ddichon 
© yr haul dy dywys i dywyllwch ? A dywys efe di 
© 1 angeu, rhwn a fu farw i'th achub rhagddo? 
© Dilyn ef, ac efe a ddengys iti Baradtuys Duw ; 
© efe a ddyry olwg iti ar Caerſalem newydd, à 
© phrofiad o bren y bywyd. Dere i'r lann, fy enaid 
< pendriſt, a gad heibio dy wiſg auaf; a dangos 
© drwy dy wilgoedd o lawenydd a maul fod yr 
© hat wedi dyfod; ac fel yr wyt ti *nawr yn _— 

| | C { y 


PEN. 16. Nefol fyfyrdod yu cael ei ddarlunio. 333 | 
© dy gyfſuron yn wyrdd, ti a'gei ar fyrr eu gwel'd 


« yn wynn ac addfed i'r cynhauaf; ac yna y 
«© gelwir arnat i fedi, a chaſglu a mwynhau. Oni 
© ddylai Ilawenydd y gwanwyn fyn'd o flaen 
© llawenydd y cynhauaf? A ydyw titl yn ddiwerth 
© cyn meddiannu ? A ydyw 'r etifedd mewn dim 
© gwell cyflwr na chaethwas? Fy Arglwydd a'm 
dyſgodd i “ lawenhau mewn gobaith o'i ogoni- 
| © ant;” a ph'odd i'w ganfod rhwng dellt y 
© carchar ; canys pan i'm ©herlidir o achos 
« cytiawnder,” efe a arch imi fod “ yn llawen 
« a hyfryd, canys mawr yw fy ngwobr yn y 
* nefoedd.“ Mi wn y mynnei efe fod fy llawenydd 
© yn fwy na 'm triſtwch ; ac er mor hyfryd ganddo 
© yr iſel edifeiriol, etto mwy hyfryd ganddo yr 
© enaid a ymhyfrydo ynddo ef. A hiliodd yr 
* Arglwydd imi ftwrdd yma yn yr anialwch, ac a 
© ddarfn iddo ef ei arlwyo ag addewidion o dragyw- 
© yddol ogoniant, a goſod ger fy mron ymborth 
© angylion? A ydyw efe 'n fynych ya fy nhaer 
© gymmell i eiſtedd i lawr, a bwyta ac nad arbed- 
© wyt? Ac a fu iddo ef i'r diben hwn fy nghyn- 
© nyſgaeddu a rheſwm a ffydd, ac a thymmereu 
© firiol ; ac a ydyw 'n boſibl ei fod ef yn anfodd- 
© lon i mi lawenhau? Onid yw *n gorchymmyn 
© i ti ymhyfrydu yn yr Argiwydd, ac yn addo 
© rhoddi iti ddymuniadeu dy galon ? Oni ſiarſir 
© iti *lawenhau byth; ie, canu 'n uchel, a 
« bloeddio o lawenydd ?” Paham gan hynny y 
© ewangalonnaf? Mae fy Nuw *'n foddlon. ped 
© fyddwn i foddlon. Mae efe yn ymbleſeru yn fy 
© mhleſer i. Mynnei efe mai fy hwyl waſtadol 
© a'm gwaith beunyddiol fyddai, bod yn agos 
© atto et yn fy myfyrdodeu ytbrydol, a byw ya y 
© meddylieu meluſaf o'i ddaioni. O fendigedig 
© [wydd, cymmwys i feibion Duw! On'd dy 
© wledd, Arglwydd, nid yw ddim i mi heb 
| ©chwant 


- 


N 4 ey BD N 
1 — —— RR , —oé ..... 7—7§7i⅛?! Y Ü⁰mm̃ mꝶĩ ·.•. Rn; — — = 


| 
| 
| 
| 


334 Nefol fyfyrded yn cael ei Aer hai. Pex, 16. 


* chwant bwyd: goſodaiſt ddanteithion y nefoedd 
© ger fy mron ; ond och ! 'rwy'n ddall heb fedri 
© eu canfod; 'rwy 'n glaf, heb flys iddynt; r 
© wyf mor farweidd, nad allaf yſtyn llaw attynt 
© i'w cymmeryd, Gan hynny, 'rwy 'n taer erfyn 
© am y gras hwn, fel megis yr agoraiſt y nefoedd 
© i mi yn dy air, felly ar fd iti agor fy llygaid 
© 1 i' chanfod, a'm calon i ymhyfrydu ynddi ; 
© ac onite ni bydd y nefoedd yn nefoedd i mi, 
©O ti Yſpryd y bywyd, anadla ar dy raſuſeu 


' © ynnof; cymmer fi gerfydd fy llaw, a dercha fi 


© uwch'y ddaear, fel y canfyddwyf pa 8 

© 1ant a barottoaiſt di ir rhai a' th garant! 
15. Ymaith yate a chwi, boenus ofneu a 

© gofalon enaid, chwi driſtwch a gofidieu blin y 


galon; © leiaf byddwch lonydd dros ychydig ; 
© ſefwch heibio; arhoſwch i lawr yma, nes yr 


© elwyf i fynm a chanfod fy ngorphwysfa. Mae r 
« ffordd yn ddieithr i mi ond nid i Griſt. Yno 'r 
© oedd trag'wyddol gartref ei ogoneddus Dduwdod 
© ef; ac yno 'r aeth efe a'i gnawd gogoneddus 
© hefyd, Ei waith ef oedd ei phwreaſu; arno ef 
© mae ei pharottoi hi, a'm parottoi inneu atti, a'm 
© dwyn iddi. Tragywyddol Dduw 'r gwirionedd 


© a roddodd i mi ei addewid, ei fel a'i lw, © os 


« credaf yng Nghriſt, na byddaf marw, ond y 
“ caf fywyd tragywyddol.” Yno yr eir a f* enaid 
© cyn y bo hir, am corph ar fyrr ennyd a'r dilyn. 


Ace a ddichon fy nhatod dd*we*'yd, y cat yn ficcr 


© ac ar fyrr fyw gyda Duw; ac etto fy nghalon 


* 


* heb lammu o'm mewn? A allaf dd'we'yd h 


© mewn ffydd, ac etto heb lawenydd ? Ow ffydd, 


© mor deimladwy 'r wy 'n canfod dy wendid ! 


© Onder tod anghrediniaeth yn tywyllu fy ngoleu- 


© ni, ac yn pylu fy mywyd, ac yn rhwyſtro fy 
© llawenydd, etto ni ddichon fyth fy ngorchfygu 


+ a'm dinyſtrio; er iddo gyntigennu wrth fy 


C holl 


. 


Pen. 16. Nefol fyfordod yn cael ei ddarlunio. 335 


4 holl gyſſuron, etto er ei waethaf, mi paf beth 
© diddanwch yina; ac oni bai fod anghrediniaeth 
« yn rhwyſtro, pa ddigonedd a: allwn gael ? 
© Goleuni 'r nefoedd a dywynnai ar fy nzhal- 
| © on; a gallwn fod agos mor gyfar vydd yno, 
© ac wyf ar y ddaear, Tyred ymaith ynte, 
© fy enaid; caua dy gluſtieu yn erbyn jaitlt 
«© ffol anghrediniaeth, ti fedri atteb ei holl ddad- 
© lſeuon, neu os na fedri, etto ſathra hwynt dan 
© dy draed. Fyred yinaith ; na aros i edrych ar 
y bedd accw, nac ar dy gorph yn pydru, nth 
* ih». | 
£ waeledd yh y llwc?, ni bydd hynny on'd dros 
© amfer byrr; eithr cyfod dy ben, ac edryci ir 
© nefoedd, a gwel dy enw mewn llyth'rennꝛu aur 
« wedi ei *ſgrifennu er cyn ſeiliad y byd ya llyfr 
« bywyd yr Oen a laddwyd.” Beth pe d'wedai 
angel wrthyt, fod trigfan wedi ei pharottoi i ti 
© yn y nefoedd, ac y cei 'n ſicer ei meddiannu 
« fyth; oni wnai 'r fath gennadwri iti lawenhaa ? 
Ae a ydyw 'n ddiyſtyr gennyt amffaeledig air yr 
© addewid a draethwyd gan yr Yiſpryd, ac hefyd 
gan y Mab ei hunan? Beth pe gwel'ſit gerbyd 
© zanllyd yn diſgyn attat 1'th ddwyn i'r nef, fel 
Elias; oni wnaethai hyn it” lawenhau ? Ond dy 
© Arglwydd a ficcrha iti fod gan enaid Lazarus 
© borth o angylion i'w ddwyn i fynwes Abraham, 
A geiff meddwyn fod mor llawen uwch ben ei 
« gwppaneu, neu 'r glwth am ei ddanteithion 
« 'melus, ac ai ni lawenhaf i a fyddaf ar fyrr ya y 
« nefoedd? A ydyw bwyd a diod yn hyfryd imi 
pan fwyf ſychedig a newynllyd ; a gymmerat 
bleſer mewn tai a gerddi a rhodfeydd glanwaith 
c teg; a ddichon gwrthddrychieu hardd, bleſeru 
« fy llygaid ; neu ſawyr hyfryd, fy arogl; neu 
« beroriaeth, fy nghluſtieu ; ac oni bydd 1 feddwl 
« rhagllaw am y gwynnfyd nefol bleſeru fy enaid ? 
Mi dybygwa y gallwn dreulio ty amſer yn —_— 
on 


336 MNefd fyfyrded yn cael ei darken Pex. 16, 


© lon ac yn felus ymmhlith fy llyfreu, a rhoi 
© ffarwel rr byd, a thoſturio wrth y cyfoethogion 
© a'r boneddigion nad adwaenant yr happuſrwydd 
© hwn ; beth gan hynny a fydd fy happuſrwydd yn 
y nefoedd, p'le bydd fy ngwybodaeth yn ber- 
© ffaith ? Os daeth brenhines Sheba o cithafoedd 
© y ddaear i wrando doethineb Solomon, a chanfod 
© ei ogoniant; mor hoenus y dylawn i dramwyo 
© or ddaear ir nefoedd i ganfod gogoniant y 
© Mawrhydi tragywyddol, a chyrraedd eithafoedd 
© doethineb ; mewn cymmariaeth i'r hun, nid 
« yw dyſgedigion pennaf y ddaear on'd ynfydion 
* ffol? Beth pe gwnaethai Duw fi yn bennaeth y 
© ddacar; beth pe gallwn ſymmud mynyddoedd, 
© iachau pob afiechyd a gair neu gyffwrdd, neu 
© fwrw allan gythreuliaid ; oni lawenhawn am y 
© fath anrhydedd a breintieu a hyn, ac oni lawen- 
haf yn fwy o lawer am fod fy enw 'n *ſgrifenn. 
© edig yn y nefoedd ? Nid allaf yma fwynhau fy 
© rhieni neu fy nghyfeillion anwyl, heb rywfaint o 
<© ddiddanwch ; yn enwedig pan redo fy ſerchiadeu 
© yn rhydd tuac at fy nghyfaill, mor felus yr ymar- 
© feriad hyn o'm cariad ! O beth gan 107 a fydd 
© byw yn waſtadol ynghariad Duw ! Mor ddaio- 
« nus ac mor hytryd yw trigo o frodyr ynghyd” 
« yma! Weled teulu n byw mewn' cariad, gwr 2 
© ewraip, rhieni, plant, a gwaſanaeth-ddynion, yn 
. © ewneuthur y cwbl mewn cariad i“, gilydd ; 
© weled tre'n byw ynghyd mewn cariad, heb na 
© chypfigennu, nac ymdaeru, nac ymryſſon, na 
© chyfreithia, na thertyſg nac ymranniad, ond pob 
© un yn caru ei gymmydog fel ei hun, gan feddw] 
nad allant byth wneuthur gormod naill Yr llall, 
A ceithr ymdrechu i ragori ar eu gilydd mewn cariad; 
© mor ddedwydd, mor hyfryd golwg yw hon 
O gan hynny, pa gymdeithas ddedwydd a tydd 
© teuju 'r nefoedd, a thrigolion heddychol Caer- 

© falem 


Pex, 16. Nofol fyfprdod yu carl ei ddarhunis, 335 
* ſalem newydd, p'le nid oes dim ymranniad na 
© gwahanol farn, dim oerfelgarwch na dieithrwch, 
© na dim cyfeillach twyllodrus, nagoes, nac un 
* ymadrodd difwyn, nac edrychiad digofus, na 
* meddw] drwg; ond y cwbl yn un yng Nebrift, 
© *rhwn ſy'n un a'r Tad, a phawb yn * yn ei 
$ gariad Ef, rhwn ſydd gariad ei hunan! Nid yw 
er enaid fwy p'le mae 'n byw na ph'le mae'n caru. 
Mor agos ynte y bydd fy enaid i wedi ei uno a 
5 Duw, pan fyddo i mi ei garu ef mor galonnog, 
$ cryf, a dibaid ! Ow galon druenus anghrediniol, 
- © a ddichon feddw] am y fath ddiwrnod, a gwaith, 
+ a bywyd a hwn, gyda 'r fath lawenydd egwan ac 
© iſel ! Ond mwynhad fy llawenydd rhagllaw 2 
« fydd yn fwy bywiol.“ 2 

16. Mor hyfryd gennyf edrych ar, ac yſtyried 
© petheu y greadtgaeth iſad hon ! Pa adeilad teg yr 
© ym yn trigo ynddo yma; y llawr wedi ei addurno 
a llyſieu, a blodeu, a choedydd, a'i ddyfrhau a a 
© ffynnonneu ac afonydd ; y N mor ehang 
© uchel, mor rhagorol hardd! Pa ryfeddodeu ſy'n 
© yr haul, lloer, a ſer, moroedd a gwyntoedd ! Ac 
© a barottodd Duw er fath annedd i gnawd llygre- 
dig, i enaid mewn carchar; ac a ydyw efe yn 
© rhoddi miloedd o ryfeddodeu i'w elynion ! O pa 
© fath annedd raid i hwnnw fod a barottodd efe 1'w 
* anwyl gariadus blant; ac fel y bydd i ogoniant 
jeruſalem newydd ragori ar holl ogoniant preſen- 
* nol y creaduriaid? Cyfod ynte, O fy enaid, yn 
* dy tyfyrdodeu, a bydded i'th feddylieu am y 
* gogoniant hwnnw fod yn llawer meluſach na'th 
* feddylieu am y godidawgrwydd iſod yma! Nac 
* ofna tyn'd allan o'r corph hwn, a'r byd awn, gan 
y cet gytnewidiad mor ddedwydd; ond dywecl, 
* tel y dywedodd an with farw, “ yr wyt yn 
* llaweniau ac yn llammu o lawenydd, tod y, 
* amlet wedi dytod ac y bydd ir Jehoiah mawr 
et mawrayd 


338 Miel ffprded yn cael ei ddarlunio. Pex. 16, 


e mawrhydi 'r hwn y rhyfeddais ei ganfod wrth 
« chwilio 'r greadigaeth, daioni 'r hwn a addolais, 
ar hwn drwy ffydd a welais ac a hiraethais am 
« dano, ymdangos imi *nawr wyneb yn wyneb.” 
17. Mor rhyfeddol hefyd yw guweithredredd 
rhaglumaeth ? Mor hyfryd gweled y Duw mawr 
ei hunan yn gofalu am ddiogelweh a dyrchafiad 
ychydig o ddynion gwael, dirmygedig oedd ya 
gweddio; ac i edrych yn ol ar y trugareddeu 
neillduol hynny ag y cafodd .fy mywyd fy hun 
ei addurno a'i feluſu ganddynt? Mor fynych y 
cafodd fy ngweddieu eu gwrando, fy nagreu eu 
derbyn, fy enaid cythryblus ei ddiddanu ? Mor 
fynych yr archodd fy Arglwydd imi gymmeryd 
cyſiur ? Pa gynnhaliaeth yw r profiadeu hyn, a'r 
tyſtiolaetheu amlwg hyn o gariad fy Nhad, i'm 
calon ofnus anghrediniol 1? O gan hynny, pa 
ddiwrnod hyfryd a fydd hwnnw, pan y cat bob 
trugaredd, perffeithrwydd o drugaredd, a llawn 
fwynhau Arglwydd y trugareddeu ; pan gaf i 
ſefyll ar lann y mor ac edrych yn ol ar y tonneu 
terfyſglyd a ddaethum drwyddynt yn Fliangol? 
Pa lawenydd fydd imi, pan edrychwyf yn ol ar 
fy mhoeneu a'm triſtwch, fy ofneu a'm dagreu, a 
mwynhau 'r gogoniant ac oedd yn ddiben y cwbl? 
Pe byddai i'm dditeryn o fywiol ffydd yn gym 
myſgedig a'r yſtyriaetheu hyn, pa galon nefol 
ortoleddus a fyddai o fewn fy mynwes? Mi 
chwennychwn gredu, Arglwydd, dinyſtria fy 
angbrediniaeth i. 3 
18, * Mor felus, O fy enaid, a fu ordinhadeu i 
© ti? Pa bytrydwch a getaiſt mewn gweddi, a 
© diolchgarwch, dan bregetheu nefolaidd, ac yng- 
- © hymdeithas y faint, ac writh weled yr“ Arglwydd 
« yn chwanegu at yr «glwys y rnai fyddent gad- 
& wedig?” P'odd gan hynny y dichon fy nghalon 
« ddychymmyg y llawenydd a gat wrth weled yr 
© eglwys berffeith yn y nefocdd, a'm _— +1 
| 5 


„„ % % «˙˙ w 8 1 ̃ĩ ĩ ⁊̃²ꝛm VE oO OS 


PEN. 16. Nefol fyfyrded yn cael * ddarlunio. 339 


« deml fry, a chyda 'r llu nefol foli 'r Ion dros 
© fyth ? Os oedd “ gair yr Arglwydd yn fwy hoff i 
« Fob na't ymborth angenrheidiol;“ ac i D4afyd, 
« yn feluſach na'r mel, ac na diferiad dilieu mel,” 
© ac i Jeremi, © yn llawenydd, ac yn hyfrydwch 
„ calon;“ pa mor 3 o ddiwrnod a fydd 
© hwnnw, pan y cawn ni gyflawn fwynhau Ar- 
* glwydd y gair hwn, ac nad rhaid ini mwy wrth y 
© gorchymmynion a'raddewidion *ſgritennedig hyn, 
© na ddarllen un llyfr on'd wyneb y gogoneddus 
© Dduw ? Os oeddynt hwy a glywſant Griſt yn 
llefaru ar y ddacar © yn ſynnu o herwydd ei 
« ddeall a'i attebion, ac yn rbyfeddu am ei eirieu 
« graſol a ddoi allan o'i enau ef;“ Pa effeith gan 
© hynny a wneir arnaf i pan ganfyddwyf ef yn ei 
 fawrhydi ?” 
19. A ddichon golwg o bell ar y gogoniant 
* hwn wneuthur i eraill roe/aws *r groes, a gwrthod 
© ymwared ; ac oni ddichon dy wneuthur di yn 
© llawen dan ddioddefiadeu llai? A ddichon hyn 
© feluſu flammeu merthyrdod, a pheidio meluſu 
© dy fywyd di, neu 'th afiechyd, neu 'th farwolaeth 
© naturiol]? Onid yr un nefoedd y cant hwy a 
© finnea fyw ynddi? Onid yr un yw eu Duw, eu 
© Criſt, a'u Coron hwy a minneu? Ac a gat i 
© edrych arni a llygad mor dywyll, a chalon mor 
© ſwrth, ag wyneb mor brudd ? Mi gefais fy hun 
© ryw ragbrofiadeu bychain o honi ; a pha faint 
* mwy hyfrydol oedd hyn, nag a fu unrhyw beth 
© dacarol erioed ; beth gan hynny a tydd y llawn 
© fwynhad l' 
20. Pa brydferthwch ſydd yma yngraſuſeu am- 
* mherffaith yr Yſpryd ? Och ! gyn lleied y rhai'n at 
© a gawn fwynhau yn ein cyliwr perffeith? Pa mor 
© ddedwydd bywyd a fyddem byw yma, pe gallem 
© on'd caru Duw gymmaint ag y mynnwn ; pe 
* gallem fod oll yn gariad, a charu 'n ddibaid ? O 
Qz2 5 


340 MNefdl fyfyrded yn cael ei ddarlunio. Pex. 16, 


© fy enaid ! Beth a roit ti am y fath fywyd ? Ped 
fai gennyf y fath amgyffrediadeu am Dduw, y 
© fath adnabyddiaeth o'i air ag a ddymunwn ; pe 
© eallwn ymmddiried ynddo yn fy holl gyfyng- 
* dereu; pe gallwn fod mor fywiol ag y mynnwn 
C yy mhob dyledſwydd; pe gallwn wneuthur 
© Duw fy nymuniad a'm. hyfrydwch gwaſtadol, ni 
* chynfigennwn wrth fydolion am eu hanrhydedd 
© 2*u pleſereu. Pa ddedwydd gyflwr, O fy enaid ! 
y byddi ynddo ar fyrr, pan y cei lawer mwy o'r 
© petheu hyn, nag a alli ddymuno 'n awr, ac arfer 
dy raſuſeu perffeith ymmhreſennoldeb digytrwng 
© Duw, ac nid yn y tywyllwch, neu o hir bell fe 
C ymar”: | | EP 
— * A ydyw egluys Crit pan y mae 'n becha- 
.* durus, yn gyſtuddiol ac erlidigaethus, yn gym- 
© maint mwy rhagorol nag unrhyw enaid graſol yn 
© neillduol? Beth wrth hynny a fydd yr eglwys 
+ wedi ei Lwyr gaſglu a'i gogoneddu, wedi elgyn o 
« ddytiryn y dagreu i fynydd Sion; pan na bydd 
* jddi na phechu na ddioddef mwyach ! Ni bydd 
© gogoniant yr hen Feruſalem ond tywyllwch ac 
* anharddwch at ogoniant y newydd. Pa achos a 
© fydd 1 ni y pryd hynny floeddio o lawenydd, pan 
* welom mor ogoneddus yw 'r deml nefol, a chotio 
© gwaeledd yr eglwys ar y ddaear ?” 
D. S. Os gwekwch y bennod hon yn rby faith i' 
darlien ar tro, gelhwch yn gymmwys et rhannu yma. 
22, Ond och! fel y collais i fy hun ynghanol 
© fy myfyrdodeu ? Meddyliais fod fy nghalon ya 
© ewrando o hyd, on'd mi welaf nad ydyw. Pa 
© tywyd ſy mewn meddylicu a geirieu gweigion, 
© heb ein ſerchiadeu? Ni cheiff Duw na minneu 
© bleſer ynddynt. P'le y buoſt di, O galon an- 
© nheihwng, tra bum yn agoryd i ti y tryſoreu trag- 
© ywyddol? A oes arnat ddim cywilydd achwyn 
© cymmaint ar fywyd diles, a grwgnach fod Duw 
| = yn 


PEN. 16. Nefel fofyrdod yn cael ei ddarlunis. 341 


ya dy lenwi a thriſtwch; pan y mae efe yn eyn- 
© nyg iti hyfrydwch angylion yn ofer ? Pe gwnae- 
* thit ti 'n awr ond fy nilyn i yn agos, gwnaethai 
© hyn it' adfywio a llammu o lawenydd, ac ang - 
© hofio *th boen a'th driſtwch. A feddyliais i fod 
© fy nghalon mor ammharod i lawenhau ?” i 
23. Arglwydd, ti a gedwaiſt fy llawenydd per- 
« ffaith i erbyn y nefoedd, gan hynny helpia fi i 
© ddymuno, nes y delwyf i feddiannu, a gad imi 
© hiraethu pan nad allaf, fel y mynnwn, lawenhau, 
O fy enaid, ti a wyddoſt, er gofid iti, nad wyt ti 
© etto yn dy orphwysfa, Pa bryd y dof i'r porth- 
© Jadd tawel diangol, p'le pid oes dim o'r tymm- 
© heſtloedd, tonneu a'r peryglon hyn ; pryd ni chaf 
© byth mwy noſwaith na dydd aneſmwyth a bline- 
© dig! Yna ni bydd fy mywyd y fath gymmyſgedd 
© © obaith ac ofn, o lawenydd a thriſtwch ; ni bydd 
© cnawd ac yſpryd ya ymladd ynaof, na ffydd ac 
© anghrediniaeth, goſtyngeiddrwydd a balchder ya 
© cynnal ymdrech waſtadol. O, pa bryd y caf adael 
© ynol yr ofneu a'r gofalon a'r cyſtuddiew ſy'n 
© blino f*enaid ?: Pa bryd y byddaf allan o'r enawd 
* twyllodrus hwn, ſy'n rhwydo ac ya gwrthwynebu 
* f*enaid ; y corph llygradwy hwn, y byd gwag- 
* eddus a gorthrymmus hwa ! Och, fod yn rhaid 
© i mi aros i weled eglwys ac achos Criſt yn cael 
© eu hyſgwyd yma a thraw mewn ymryſfon, a'u 
© gwneuthur i waſanaethu manteiſion dirgel, neu 
© ddychymmygion cyfeiliornus ! Nid oes dim o'r 
© annrhefn hyn yn y Feruſalem nefol, cat weled 
© yno yſprydoedd perffeith, oll yn .cydgordio 'n 
* rhwydd, i ufuddhau a moli eu Brenin tragy- 
© wyddol, O, pa faint gwell fod yn cadw drws, 
* yno, na bod yn bennaeth ar y byd terfyſglyd 
* hwn? P' am nad wyt yn fwy blinedig o'r blinder 
© hwn? Pam yr wyf mor anghofus o'm gorph- 
© wys-le? I fynu ynteu, O fy enaid, yn dy 
© ddymuniadeu uchaf a gwreſoccaf ! Na aros nes y 
| 42 bo 


342 Mel fyfyrded yn cael ei ddarlunic, Pax. 16. 


© bo i'r cnawd ddymuno gyda thi; na ddiſgwyl i 
* ſynwyr ganfod dy wrthddrych - bendigedig, na 
, / in. iti pa bryd a pha beth i ddymuno. Onid 
* yw ſyrthni dy ddymuniadeu am orphwysfa, yn 
dy gyhuddo o'r anniolchgarwch a'r ynfydrwydd 
_ © atgaſſaf? A raid i'th Arglwydd brynu iti orphw- 
© ysfa am bris mor ddrud, ac ai nid wyt ti yn ei 
© phriſio 'n fwy ? A raid iddo ef fyned ymmlaen i 
© barottoi annedd mor ogoneddus i un mor wael, 
© ac a ydyw 'n wrthun gennyt ti fyned I'w medd- 
© iannu? A peiff Arglwydd y gogoniant ddymuno 
© dy gwmpeini di, a thitheu heb ddymuno ei 
c owmpeini ef? A raid 'r ddaear fod yn uffern 
© Iwyr iti, cyn y byddych foddlon i fod gyda 
© Duw? Edrych ar y creadur mwyaf hawddgar, a'r 
© cyfiwr mwyaf dymunol, a dywed imi, p'le y 
< mynnit ti fod, os nid gyda Duw? Mae tlodi 'n 
« faich; cyfoeth yn fagl; afiechyd yn anhyfryd ; 
« iechyd yn anſicer; y byd cuchiog yn ſigo dy 
© ſawd]; y byd gwenog yn brathu dy galon; mor 
« belled ag y mae 'r byd yn cael ei garu ac ym- 
© hyfrydu ynddo, mor belled a hynny y mae n 
© drygu ac yn peryglu ei gariadon ; ac os nad ellir 
ei garu, pa ham y gwneir ei ddymuno ? Os 
© rhoir canmoliacth iti, yr anad] hon a'th wen- 
© wynaz os cei dy ddibrifio a'th ammherchi, 
« meddyliwn na wnai hyn ynnill dy gariad. Os 
vy *th waith l|wyddiannus a'th gyfeillion duwiol 
© yn well yn dy olwg na bywyd gyda Duw, mae 'n 
< bryd i Dduw eu cymmeryd oddiwrthyt. Os bu 'th 
« Iyfreu 'n felus iti, oni buant hefyd yn chwzrw ? 
© a pha beth ynt, ar y goreu, mewn cymmhariaeth 
© j dragywyddol olwg ar Dduw 'r gwirionedd ? 
© Dy gyfeillion yma, a fuont hwy yn ddiddanwch 
© jti, ac oni buont hefyd yn flinder ac yn ofid iti? 
« Maent yn raſol, onid ynt hefyd yn bechadurus ! 
Maent yn fwyn, ac onid ynt yn digio 'n fuan? 

eg | « Macnt 


PEN. 16. Nefol fyfyrded yn cael ei ddarlunio. 343 


Maent yn oſtyngedig, ond, och, mor falch hefyd ? 
© Eu graſuſeu ydynt felus a'u donieu 'n gymmorth ; 
© eithr onid y eu llygredigaetheu yn chwerw, a'u 
* hammherffeithrwydd yn niweidiol ? Ac a ydyw 
mor anhawdd gennyt ti fyned oddiwrthynt hwy 
© at dy Dduw*?” | | 
24. O fy enaid, edrych yn uwch na'r byd hwn 
© o driſtwch ! A deimlaiſt di ddolur gwialen cerydd 
© cyhyd, heb ddeall ei meddwl yn well etto ? 
© Onid yw pob ergyd th yrru oddiyma ? Onid 
© ywelllais fel y lais hwnnw wrth Elias, © beth - 
« a wnai di yma?” A wyt ti 'n anghofio rhag- 
© ddywediad dy Arglwydd, *©yn y byd gorth- 
« rymder a gewch, pn fi- y gellwch gael - 
* tangnefedd,” Ow, ty anwyl Arglwydd, *rwy'n 
© teimlo dy feddwl, mae 'n 2 ar fy 
© nghnawd, yn argraffedig ar fy eſgyrn. At fy 
© nghalon yr wyt yn amcanu; dy wialen yn gyrru, 
« a rheffynneu arian dy gariad yn tynnu; a'r cwbl 
i' dwyn attat dy hun, Arglwydd, a dal y fath 
© galon i ti ei chael? Gwna hi yn deilwng, ac yna 
© tydi a'i pieu, cymmer hi attat dy hun, ac yna 
* derbyn finneu. Mae i'r dywarchen hon fywyd 
© i ſymmud, ond nid i eſgyn. Fel plentyn gwan 
© at ei fam dyner, mae 'n edrych i fynu attat ti, 
© ac yn eſtyn ei llaw allan, ac a fynnai i ti ei thyn- 
© nu i'r lann. Er nad allaf dd'we'yd, * fy enaid 
« a hiraetha am danat;” etto gallaf dd'we'yd, 
© rwy 'n hiraethu am y fath galon hiraethl on. 
« Vr yſpryd ſydd barod, y cnawd ſydd Wan,” 
© Fy yſpryd a lefa, © deued dy deyrnas,” neu gad 
© i mi ddyfod i'th deyrnas; ond mae ar y cnawd 
* ofn i ti wrando fy ngweddi, a'm cym'ryd i ar fy 
| © ngair. O bendigedig fo dy ras di, ſy'n gun- 
* euthur defnydd o'm llygredigaetheu i tuac at 
© Jadd eu hunain ; can's rwy'n ofni ty.ofneu, ac 
© yn triſtau am fy nrhiſtwch, ac yn hiraethu am 
| ; | © hiraeth 


344 Nl fyforded Jn cael ei An PEN. 16. 


© hiraeth mwy; ac felly y moddion blinderus i 
© gyrraedd fy nymuniadeu a chwanegant fy mlinder, 
© a hyn a na i mi riddfan am fy ngorphwysfa.” 
25. © YN WIR, Arglwydd, mae n gyfyng ar 
© fy enaid ei hunan, “a pha beth a ddewiſaf, ni's 
« own,” ond ti a wyddoſt beth i'w roddi. 
= Y mildattod, a bod gyda thi, llawer iawn gwell 
„ ydyw, ond aros yn y cnawd a ymddengys yn 
« angenrheidiol.” Ti a wyddoſt nad wyf yn blino 
ar dy waith, ond ar driſtweh a phechod; 'r 
* wy'n foddlon 1 aros, tra gwnelych di ddefnydd 
© o honwyf, a chyflawni *r gwaith a roddaiſt yn fy 
* llaw: Ord feaniaf arnat, nac oeda 'n hwy, 
© pan orphennir hun; a thra byddwyf yma, 
© bydded i mi o hyd wellau ac eſgyn, Gwna fi o 
© hyd yn well, a chymmer fl ar y goreu. Ni 
© feiddiaf fod mor ddiamynedd, ag erfyn arnat 
© fyrrhau fy amſer, a'm cipio oddiyma 'n am- 
© mharod ; am y gwn fod fy nghyflwr tragywyddol 
© yn pwyſo cymmaint ar ddiwygiad y bywyd hwn. 
© Ac ni fynnwn aros pan ddarffo 'm gwaith ; a 
© pharhau yma i bechu, pan y mae im brodyr yn 
© porfoleddu. Ol dy droed a faluria 'r pryf hwn, 
© tra mae r ſer accw yn difgleirio yn ffurfafen 
„gogoniant. Etto dy blentyn di wyf yn gyſt- 
© al a hwytheu; Criit ſy 'n ben i mi, yn gyſtal 
& a hwytheu: pa'm ynte y mae r fath belldra 
© rhyngddom ? On'd *rwy 'n cydnabod unionder dy 
<. ffyrdd di; er ein bod ni oll yn blant, etto myfi 
© yw 'r afradlon, am hynny 'n gymmhwyſach rr 
© wiad bell hon i ymborthi ar gibau, tra maent 
© hwy 'n. waſtad gyda thydi, yn mwynhau *th 
© ogoniant. Buant hwy unwaith yn fy nghyflur 
c, a byddaf finneu ar fyrr yn eu cyflwr hwytheu. 
© Buant hwy yn y dull iſelaf, cyn eu dytod i'r 
© uchaf ; buant yn dioddef cyn iddynt deyrnaſu ; 
& dacthant hwy allan o'r :y/udd mawr, ag ſydd 
. a | © heddyw, 


Pex. 16. Nl fyfyrded yn cael ei ddarlunio. 345 


: heddyw ger bron yr orſedd ; ac oni byddaf fin 
. foddlon i ddyfod at y goron yr un ffordd a 
hwytheu, ac yfed o'u cwppan hwynt, eyn eiſtedd 
, &yda hwynt yn y deyrnas. Arglwydd, boddlon 
, wyf i aros dy amſer di, a rhodio dy ffordd, on'd 
, i ti fy nyrchatu yn dy amſer dy hun, a'm dwyn 
t i'th yſgubor pan welych di fi 'n addfed. Vn y 
. cytamſer, gallaf ddymuno, on'd nid grwgnach : 
, Gallaf gredu ac hiracthu, er na feiddiaf fryſio 
2 bechadurus: *Rwy n foddlon i ddiſgwyl 
 wrthyt, on'd nid i'th golli; a phan welych di fi 
* yn rhy foddlon i'th abſennoldeb, yna bywha 
ty nymuniadeu llèſg, a chwyth i fynu y wreichi- 
onen o gariad ſy” ar fyn'd yn niffodd ; ac na ad 
fi nes y gallwyf mewn gwirionedd diffuant lefain 
* allan, © Fel y brefa r hydd am yr afoaydd 
& dyfroedd, felly 'r hiraetha fy enaid am danat 
de ti, O Dduw. Sychedig yw ty enaid am Dduw, 
«amy Du byw : pa pryd y deuaf ac yr ymddang- 
« olat ger bron Duw? Fy ymarweddiad i ſydd 
« yn y nefoedd, o'r le hefyd yr wyf ya diſgwyl 
« yr Iachawdwr, Fy ſerch ſydd ar betheu uchod, 
„ p'le mae Criſt yn eiſtedd, a'm bywyd wedi ei 
« guddio, Wrth ffydd yr ydwyt yn rhedio, ac 
„ nid wrth olwg ; yn gweled yn dda yn hytrach 
« fod oddi cartret o'r corph, a chartretu gyd a' r 

« Arglwydd,” 
2H, © Pa hawl ſydd gan y byd gorwag hwn ynnof 
fi; a pha beth ſydd ynddo a ymddengys mor 
© hawddgar, i allu denu fy nymumadeu oddiwrth 
© fy Nuw, a pheri bod yn anhawdd gennyf ym- 
© adael? Mi dybygwn, pan edrychwyt arno a 
© Uygad pwyllog, mai anialwch diffaith ydyw, 
© a gormod o'i drigolion yn fwyſtfilod heb eu 
doi. Gallaf edrych ar ei holl lendid fel 
© anharddwch; a boddi ei holl bleſereu mewn 
©ychydig o ddagreu editeirwch ; neu awel ochenaid 
a'u 


340 MNefal fyfyrded yn cael ei ddarlunio. Pex. 16. 
© 2*u gwaſgara 2 — O na fydded i'r cnawd 


© hwn dwyllo fy enaid yn y fath fodd, a pheri. 
© imi ddewis y bywyd blinderus hwn yo hytrach 
© na'r llawenydd ſydd o amgylch dy orſedd di!“ 
_ © Er mor ddychrynllyd yw angeu i natur, etto, 
© gwnaed dy ras 17th ogoniant ymddangos mor 
* ddymuno], nes bo i frenin dychryniadeu fod yn 
© gennadwri o lawenydd ! Na fydded i'm henaid 
© gael ei fwrw allan trwy drais, a'i ddifeddiannu 
© oi annedd yn erbyn ei ewyllys; ond tynn ef 
© attat dy 'hun, drwy ddirgel allu dy gariad, fel 
© y mae gwres yr haul yn yr haf yn tynnu allan 
© y creaduriaid o'u celloedd gauaf. Fynn fy 
© enaid. attat dy hun fel y tynn y /ad-/tone yr 
© hajarn, neu fel y tynn y flamm fwyaf y lleiaf! 
© Gwaſgar gan hynny y cymmhyleu ſy 'n cuddio 
© dy gariad rhagddwyf, neu tynn ymaith y cenn 
* ſy n rhwyſtro i'm llygaid dy ganfod ; canys y 
« pelydreu a darddant o'th wyneb, neu 'r rhag- 
* brofiadeu o'th iechydwriaeth fawr, ac nid dim 
© arall, a wna i enaid dd'we'yd oddifrit, “ yr awr 
« hon. y gollyngi dy was mewn tangnetedd.” 
© Nid golwg gyffredinol a wna 'r tro yma; 
© fel mae ir gwaith yn fwy, felly rhaid i'r cym- 
© morth fod. O tro 'r ofneu hyn yn ddymuniadeu 
© cryfion, tro fy ſyrthni yn hiraeth ar dy ol di! 
© Tra: gorfydd imi fod oddicartret oddiwrthyt, par 
© I'm henaid och'neidio mor drum, ag y gwna 
© fy nghorph mewn diffyg o iechyd ! Os oes imi 
© ragor o amſer i'w dreulio ar y ddaear, gad i mi 
© fyw, fel heb y byd, ynnot ti, fel y bum 
© weithieu byw hebot ti, yn y byd ! Tra fo gennyf 
© ddeall i feddw], na ad i'm dy anghotio di; neu 
© dafod i ſymmud, bydded i'm goffau am danat 
© ti gydag hyfrydwch; neu chwyth i anadlu, 
© bydded ar dy ol di, a throſot ti; neu lin 1 
© blygu, bydded iddi ymgrymmu beunydd — 


Pen. 1 6. Nefel hrdod yn cael ei daarlunis. 347 


* dy droed-fainge; a phan fo i ti fy rhwymo ag 
© atiechiyd, © gwna di iy ngzwely, cytrifa fy nghle- 
« fydeu, a dod fy hol] ddagreu yn dy goſtrel . 
27. Fel y mae fy eng mad yn dymuno 'rhyn 
© mae f yſpryd yn ei mziddio, felly 'n ar gad 
i'm hyſpryd dd; mund 'r dydd hwnnw ag mae 
© fy nghnawd yn et Miziddio; na fydded i'm 
© cyfeillion driſtau cymnaiat wrrh ddiſgwyl am 
© ymddattodiad fy enaid, ac y byddo i'm henaid 
© lawenhau worth ddiſg yl am ei ymddattodiad ei 
* hun! Gan hynny, © marw a wnelwyf o far- 
© wolaeth yr union, a bydded fy niwedd fel yr 
« eiddo yntef;”” ſef ſymmudiad i'r gogoniant 
© hwnnw na dderfydd fyth ! Gan hynny bydded 
© i'th warchae o angylion ddwyn fy enaid ar el 
© ymddattodiad at yſprydoedd perffeith y rhai 
cyfiawn; a bydded i mi ddilyn fy nghyfeillion 
© anwyl a hunaſant yng Nghriſt o'm blaen i; 
© a thra fo fy nghyfeillion galarus yn wylo uwch 
© ben fy medd, bydded i'm hyſpryd orphwys yn 
dy fynwes di; a thra fo fy nghorph yn pydru 
« yn y tywyllwch, bydded fy enaid yn etiteddiaeth 
y faint yn y goleuni ! O, tydi ag ſy'n cyfrif holl 
© wallt fy mhen, cytrita yr holl ddyddieu y 
© gorwedd fy nghorph i ya y llwch; a thydz, 
© 'rhwn a fzrifennailt fy holl aelodeu yn dy lytr, 
© cadw gyfrif o'm heſgyrn gwalgaredig! O fy 
© Tachawdwr, pryſura amſer dy ddychweliad ; 
© danfon allan dy angylion, a gad i'r udgorn 
© ofnadwy a melus hwnaw ſeinio! Nac oeda, 
© rhag i'r byw roddi i fynu eu gobaith; nac oeda, 
© rhag i'r ddaear fyn'd fel uffern, a'th eglwys 
© drwy ymranniadeu gael ei malurio 'in Ilwch; 
© nac oeda, rhag i'th elynion gael y law uchat ar 
* dy braidd, a rhag-1 falchder, raagrith, try- 
© thyllwch ac anghrediniaeth lwyddo 'n erbyn 
© dy weddill bychan, a rhannu rhyngddynt _ 


* 


248 Nefol fyrdod yn cael ei ddarlunio. PEN. 16. 
© holl etifeddiaeth, a phan ddelych na byddo. 
© iti gael ffydd ar y ddaear ; nac oeda, rhag i'r 
© bedd ymffroſtio am fuddugoliaeth, a chwedi 
© dyſgu gwrthryfela gan ei ddeiliaid, ommedd 
© rhoddi i fynu dy eiddo i ti! O pryſura ddydd 
© yr adgyfodiad mawr, pan Cel dy orchymmyn 
© allan, a phawb yn ufuddhau ; pan fo 'r mor a 
© thir yn rhoddi i fynu y meirw, a'r rhai oll a 
© hunafant yn y bedd yn deffroi, a'r meirw yng 
Nghriſt yn cyfodi 'n gyntaf; pan fo i'r had a 
© hauaiſt yn llygredig, gytodi yn anllygredig ; a'r 
© beddeu a dderbynniaſant Iwch a llygredd, roddi 
en dh iti fer a heulieu gogoneddus! Am hynny 
© meiddaf roddi i lawr fy nghorph yn y liwch, 
© gan ei ymddiried, nid i'r bedd, ond i ti; am 
© hynny ty nghnawd a orphwys mewn gobaith, 
© nes y bo iti ei gyfodi i feddiannu tragywydao! 
© orphwysfa. © Dychwel, O Arglwydd, pa hyd? 
« O deued dy .deyrnas !” Dy briod ymddifad 
© a ddywed, tyred; am fod dy yſpryd o'i mewn 
© yn dywedyd, tyred, gan ei dyſgu i weddio 'n 
© lvn gydag och'neidieu annhraethadwy; ie 'r 
© holl greadigaeth a ddywed, tyred, “dan obaith 
© rhyddhad o gaethiwed llygredigaeth i rydd-did 
© gogoniant plant Duw; a thi dy hun a ddy- 
© wedaiſt, „ yn wir yr wyf yn dytod ar frys. 
« Amen. I yred Arglwydd lelu !'. 
28. Felly, adarllenydd, mi a roddais iti fy addyſg 
goreu tuag at arter ymarweddiad nefolaidd. Os 
nad elli fytyrio fel hyn yn dretnus a chytiawn, etto 
wna hyn fel y gallych; yn unig bydd ſicer o'i 
S * A 
wneuthur yn tynyci ac yn ddifrifol. Bydd adna- 
byddus a'r gwaith nefolaidd hwn, a thi a fyddi 
mevn meſur yn adnabyddus a Duw ; dy lawenydd 
a fydd yn yſprydoh gorchtygol, a pharhaus, yn ol 
natur ei writhddryci: bendigedig; ti a gel gyflur 
mewn bywyd ac angeu: pan na bo gennyt na 
| chyfocth, nac icchyd, na phlelcreu A byd hwn, etto 
tl 


Pzx. 16. Nefal fyfyrded yn enei ei ddarlunis, 349 


ti a gei fwynhad : heb na chyfeill yn agos i'th 
mn heb weinidog, heb wget gollych 
bob moddion ; etto gelli gael cyſſuron- cryf 2 
gwirioneddol. Dy raſuſeu fyddant rymmus, byw- 
log, a nerthol ; 2th lawenydd beunyddioly a dyn- 
nir fel hyn o'r nefoedd, a fydd yn nerth iti. Ti 
a fyddi fel un yn ſefyll ar ben mynydd tra uchel ; 
efe a edrych i lawr ar 4 byd fel ya llwyr oddi tano; 
caeau a choedydd, dinaſoedd a threfydd a- ym- 
ddangoſant iddo fel petheu bychain iawn. Felly 
yr edrychi ditheu ar y'cwbl yma iſod fel yn ddiſyſ- 
wedd. V tywyſogion mwyaf nid ymddangoſant 
on'd fel ceiliogod rhedyn; y byd trafferthus, ym- 
ryſongar, cybyddlyd, on'd fel crug o forgrug, Ni 
bydd bygythion dynion yn ddychryn i ti, nac 
anrhydedd y byd on'd hudoliaeth fechan; profedi- 
gaetheu fyddant yn fwy: diniweid, fel wedi colli 
eu grym; a chyſtuddieu yn Hai poenus, fel gwedi 
colli eu colyn; a phob trugaredd yn fwy-amlwg a 
melus. Mae iti yn awr dy ddewis, dan Dduw, pa, 
un a fyddi byw y bywyd dedwydd hwn. ai- peidio ; 
a pha un a lwydda 'r holl boen a gymmerais wrthyt,. 
neu fyn'd ar goll. Os ar goll yr a drwy dy ddiogi 
di, tydi dy hun a geiff y golled fwyaf.. O dayn ! 
Beth ſy gennyt i feddw] am dano o'nd Duw: a'r' 
nefoedd? Onid wyt agos allan ws + hwn yn 
barod ? Onid wyt yn diſgwyl bob dydd ar i ryw- 
lefyd neu gilydd ollwng dy enaid allan ! Onid yw 
r bedd yn diſgwyl bod yn annedd iti; vr pryfed 
ymborthi ar dy wyneb a'th galon? Beth os bydd 
1th: wythenneu guro rai troion yn rhagor? Beth 
os oes iti ychydig ennyd etto 1 anadlu cyn chwythu 
allan dy anadl ddiweddat ; ychydig noſweithieu i 
gyſgu, cyn cyigu o honot yn y weh? Och] beth 
a fydd hyn, pan El heibio ? Ac onid yw ar 2 
heibio in barod ? Ar * cei weled dy haul yn 
machludo, 


350 MNefol fyfyrdod yn cael ei ddarlunio. Pan, 16. 
machludo, ac yna y dywedi, © Darfu am fy einioes 


“ Aeth fy amſer heibio! Ni ddaw byth ya ol! 


« Nid oes yn awr o'm blaen ddim on'd nef neu 
« uffern l“ P'le ynteu y dylei dy galon fod yn ar 
on'd yn y nefoedd ? Pe gwyddit ti mor ofnadwy o 
beth ydyw, i ddyn wrth farw fod mewn ammheu- 
aeth am y nefoedd, gwnai hyn dy gynnhyrfu i 
ddiwydrwydd. A pha fodd y dichon y dyn hwnnw 
lai nag ammeu yna, na feddyliodd oddifrif amy 
nefoedd erioed o'r blaen ? | | 
29. Rhai a ddywedant, © ni thal cymmeryd - 


© cymmaint poen- ac amſer, i feddwl am fawredd 


© y llawenydd uchod; ond i ni fod yn ſicer ei fod 
© ar ein medr ni, ni a wyddom ei fod yn fawr.” 
On'd fel ag y mae 'r dynion hyn yn anufuddhau 
gorchymmyn yr Arglwydd, *rhwn a arch iddynt 


fod a'u hymarweddiad yn y nefoedd, a goſod eu 


ſerchiadeu ar betheu uchod ; felly y maent eu 
gwirfodd yn gwneuthur eu bywyd eu hunain yn 
druenus drwy wrthod y diddanwch a ofododd Duw 
ger eu bron. A phe hyn fyddei 'r cwbl, ni byddei 
on'd peth bychan; ond gwel pa amlder o ddrygeu 
eraill a ganlyn yr eſgeuluidra o'r difyrrwch nefolaidd 
hwn. Yr eſgeuluſdra hwn— a leiha, os na ddin« 

ria eu cariad at Dduw;—a wna yn anhyfryd 
iddynt feddwl neu lefaru am Dduw, neu ymaffyd 
yn ei waſanaeth ;—bydd debyg o gyfeiliorni eu 
bara am ffyrdd ac ordinhadeu Duw ;—mae in eu 


gwneuthur yn drythyll a nwyfus ;—mae 'n eu 


1 


gadac) dan awdurdod pob blinder a phrofedigaeth, 
ac yn parottoi 'r ffordd i wrthgiliad hollol; — fe a'u 
gwna hefyd yn ofnus ac anfoddlon i farw. Canys 
pwy a ai at Dduw, neu i lè, nad oes ganddo ddim 
hytrydwch ynddo ? Pwy a ymadawai a'i bleſer 
yma, os na byddei ganddo well i fyn'd atto? Pe 
na buaſwn yn goſod o'ch blaen ddim arall ond 
| cwrs 


PIN. 75. Nefol fyfyrdod yn cael ei ddarlunio. 351 


cwrs o felancoli, ac ofneu, a thriſtwch, gallaſech 
yn rheſymmol ei wrthod. Ond rhaid ichwi gael 
nefol hytrydwch, does un arall a barha, Mae 
Duw 'n foddlon ichwi rodio beunydd gydag ef, a 
thynnu diddanwch o'r ffynnon dragywyddol ;. os 
ydych chwi anfoddlon, cymmerwch y golled o 
hynny ; a phan ddeloch 1 farw, chwiliwch am 
gyſſur p'le galloch ei gael, ac edrychwch pa un 
a crys pleſereu cnawdol gyda chwi ; cydwybod y 
pryd hynny a gofia, er eich gwaetha', i chwi un- 
waith gael eich cynghori i ffordd o gael pleſereu 
lawer mwy rhagorol ; pleſereu a'ch dilynaſent 
drwy angeu, ac a barhaſent yn dragywydd. 

30. Am danoch chwi, ſy a'ch calonneu wed: eu 
diddyfnu gan Dduw oddiwrth bob peth yma iſod, 
'r wyf yn gobeithio y bydd i chwi briſio r bywyd 
nefolaidd hwn, a rhoi un tro beunydd Yrghaer- 
falem newydd, Duw yw eich cariad a'ch dymuniad 
*rydych awyddus am adnabod eich Hiachawdwr yn 
well; ac mi wn fod yn drift gennych am nad .] 
eich calonneu yn nes atto, ac am nad ynt yn el garu 
yn fwy teimladwy, ac yn ymhyfrydu ynddo. O, 
profwch eich bywyd hwn o fyfyrded ar eica petal 
orphwysfa | Dyma 'r mynydd, ar ba un y dichon 
Arch-anwadal eich eneidieu orphwys. Gadewch ir 
byd weled wrth eich bucheddeu netol, fod crefydd 
ya rhyw beth mwy nag opiniyneu ac ymddadleu, 
neu daſg o ddytedſwyddeu allanol. Os yw eriſtion 
byth fel ei hunan, ac yn attebol 'w egwyddorion a' 
broffes, y mae felly pan fyddo fwyaf ditrifol a bywiol 
yn y ddyledſwydd hon. Megis yr aeth Ae, cyn 
ei farw 1 ben mynydd Nebs, 1 gymmeryd golwg ar 
wlad Canaan, felly mae 'r crittion yn dringo *r 
mynydd hwn o fytyrdod, a thrwy ffydd yn golygu 
ei orphwysfa. V mae efe yn edrych ar y trigtanneu 
gogoneddus, ac yn d'we'yd, © gogoneddus betheu 
; R 2 « a ddy- 


352 NM fyyrded yn cact ei Adurlunio. Pun, 16. 


* a ddywedir yn haeddiannol am danat, O ddinas 
« Dduw!” Efe a glyw, fel pe bai feluſgerdd y cor 
nefol, ac a ddywed, © gwyn ei byd y bobl y mae 
« felly iddynt, gwyn eu byd y bobl y mae r Ar- 
« glwydd yn Dduw iddynt!“ Efe a edrych ar y 
trigolion e gan dd*we'yd, © gwynfydedig 


* wyt, Iſrael; pwy ſydd megis ti, O bobl 
« gadwedig gan yr Arglwydd, tarian dy gynnor- 
« thwy, yr hwn hefyd yw cleddyf dy ardderch- 
« owgrwydd!” Pan edrycho ar yr Arglwydd ei 
hun, *rhwn yw eu gogoniant, y mae 'n barod gyda 
*r Neill, i“ ſyrthio i lawr, ac addoli 'r hwn ſy'n 
«© byw yn oes oeſoedd, a dywe'yd, Sanct, Sanct, 
« Sant, Arglwydd Dduw Hollalluog, yr hwn 
„ oedd, a'r hwn ſydd, a'r hwn ſydd i ddyfod ! 
„ Teilwng. wyt, O Arglwydd, i dderbyn gallu, 
« a gogoniant a bendith !” Pan edrycho ar yr 
Iachawdwr bendigedig, mae 'in barod i dd'we'yd, 
Amen i'r gan newydd hon, © bendith ac anrhydedd, 
« a gogoniant a gallu, a fo i 'r hwn ſy'n eiſtedd 
« ar yr orſedd-fainge, ac i'r Oen yn oes oeſoedd, 
« oblegid ti a laddwyd, ac a'n prynaiit ni i Dduw 
* trwy dy waed, allan o bob Hwyth, ac jaith, a 
„ phobl, a chenedl; ac a'n gwnaethoſt ni Yn 
„uw ni, yn frenhinoedd ac yn offeiriaid !” Pan 
edrycho 'n ol ar anialwch y byd hwn, y mae 'n 
bendithio 'r ſaint crediniol, amyneddgar, a dirmy- 
gedig ; y mae 'n toſturio wrth y byd anwybodus, 
cyndyn a thruenus; ac am dano ei hun efe a 
ddywed, fel Pedr, * da yw bod yma,” neu fel 
aph, © minnau, neſhau at Dduw ſydd dda i mi; 

e canys difethir y rhai a bellhant oddiwrthyt.“ 
Felly, megis yr agorai Daniel! beunydd yn ei 
gacthiwed, ei fteneſtr tua Feruſalem, er ym mhell 
o'r golwg, pan ai at Dduw yn ei addoliant ; felly 
y dichon yr enaid credinio] yn y caethiwed hwn 
| ; | o'r 


PEN. 16. Nefol fyfprdod yn cael ei A 1 


o'r cnawd, edrych tua 'r Jeruſalem ſydd uchod : 
ac megis yr oedd Paul i'r Culaſſiaid, felly y dichon 
y credadyn fod gyda 'r yſprydoedd. gogoneddus, 
« er yn abſennol yn y cnawd, er hynny gyda hwynt 
60 r yſpryd, yn llawenychu, ac yn gweled eu 
yu r n * yn gwelec 
« trefn nefolaidd hwynt,” Ac megis y mae r 
vchedydd yn canu 'n felus pan ehedo n uchel, ond 
a ddiſtawa 'n fuan pan ſycthio i'r ddaear; fell 
mae r enaid yn yr hwyl fwya hyfryd a dwyfol tra 
cadwo Dduw yn ei olwg drwy fyfyrdod : Och, 
*rym ya aros rhy fach yno, yn dyfod i lawr dra- 
chefn, ac yn gadael heibio ein muſic ! 
31. On'd, O tydi, drugarog Dad yſprydoedd, 
«© hudwr cariad, a mor o hyfrydwch, tyn i fynu 
&« y calonneu ammhur hyn attat ti dy hun, a chadw 
« hwynt yno nes eu hyſprydoli a'u puro. Ben- 
&« dithia ymgais egwan dy was, a pherſwadia y 
« rhai a ddarllenont y llinelleu hyn i arfer yr 
„ hyfrydol waith nefolaidd hwn ! O na ad i enaid 


&« dy annhellyngaf was fod yn ddieithr i'r llawenydd. 


« hynny y mae 'n ſon am dano wrth eraill ; ond 
« cadw fi, tra arhoſwyf ar y ddaear, i hiracthu 
« beunydd ar dy 0l, a rhodio gyda thi drwy ffydd a 
ce chariad | A phan ddelych, bydded it' fy ngaael 
« yn gwneuthur felly; nid yn gwaſanaethu fy 
e nghnawd, nac yn cyſgu a'm lamp ya ammhared, 

&« eithr yn diſgwyl ac yn hiraethu am ddyfodiad ty 
« Arglwydd! Bydded i'r rhai a ddarllenont yr 
« hyfforddiadeu nefolaidd hyn, ddarllen nid yn 
« unig ffrwyth fy aſtudrwydd, eithr llais fy ſerch 


am gobaith bywiol : fel pe canfyddent o fewn 


« fy nghalon, y gallent yno ddarllen yr un. peth 
« edi ei argraphu. yn dra dwfn, a phelydr o 
« wyneb Mab Duw; ac na chaent wagedd, try- 
« thyllwch, a balchder o mewn, pan to geirieu 'r 
« bywyd yn ymddangos oddiallan; fel na byddo 


R 3 . 


| 
þ 

4 

i} 
Wo 
| 

| 

1 

ö 


354 MNefol fifyrded yu cael ei ddarlunis. PN. 16, 


bo DEE llinelleu hyn dyſtiolaethu i'm herbyn ; eithr 


gan darddu o 4g 1/erifennydd, tod o honynt 
«yn Fn effeithiol, drwy L ras, ar galon y darllenydd, 
4 ac felly bod yn _ o fywyd rr ddau ! Amen,” 


Gogoniant yn y goruchaf i Dduw, ac ar 4 
Na tangnefedd, i Amen ewyllys da! 


DIWEDD. 


Y CYN- 


II CYNHWYSIAD, 


; Tu dalen. 
Pen. I. Rhagymadrodd i'r Gwaith, yngbyd a 
byrr Hanes e Natur Gorphwysfa 'r Saint. I 
Pen. II. Y petheu mawrion a rag flaenant 
Orphwysfa *r Saint, — — 22 
Pen, III. Godidawgrwydd gorphwysfa r Saint. 34 
Pen, IV. Caritor y dynion, ar fedr pa rai y 


mae r orphuwysfa hon. — +. 
Pen. V. Truent 'r rhat a gollant orphwysfa r : | 
Saint. — — 75 


| Pen. VI. Truent y rhai a gollant, nid yn unig 
orphwysfa *r Saint, eithr hefyd a gollant fiuyn- 
iant amſer, ac a ddioddeſant boeneu uffern, 92 
Pen. VII. V angenrheidrwydd o ymafyn yn | 
ddyfal am orphwysfa r Saint, — — 10g. 
PEN. VIII. T forad i adnabod ein titl i orph-. 
wysfa r Saint. — — 134 


Pen, IX. Dyledfwydd pobl Dduw-z annog erail! 


i geiſio *r orphwysfa hon. ”.. ma 
PEN. X. Nad oes ini ddiſgwyl am orphwysfa v 
ſaint ar y ddaear. — 185 


Pan. XI. Y pwys o ddi hn bywyd nefolaidd ar y 


ddacar 0 —ũ—8— 209 
PEN. XII. Hyfforddiadeu i fyw bywyd nefolaidd 
ar y ddacar. — — 2233 


PEN. XIII. Natur nefol fyfyrded ;- ynghyd a'r 
lle, yr amſer, ar dymmer gymmwyſaf iddi, 258 
Pen, XIV. I defnydd a wna nefol fyfyrded o 
Myriaeth, y ſerchiadeu, hunan-ymddiddan a 
PEN. XV. Nefel. fyfyrded yn cael cymmorth 

drwy wrthddrychieu ſynuyr, a diogelwch rhag 

bradwriaeth calon. — 296 
PEN. XVI. Nefol Hhyrdod yn cael ei ddarlunis, 

er boll waith yn diwedd,. mw — 318 


E argraffer yn dai ares 


Lyfr a elwir, | 
GWLEDDIR EGLWYS; 
* * 
DDEUDDEG PREGETH 
A R | 
Gin y Caniadeu, 
G AN 


WILLIAM ROMAINE: 


WED] FI GYMREIGIO 


Gan GYFIEITHYDD Y LLYFR HWN, 


